
Kalakip ng 

Mga Panuntunang Pahahala- 
gahan ng Muslim 











Ang papuri ay ukol kay Allah, Ang basbas at pangaiigalaga ni Allah ay ukol sa pinimo 
natin, FVopeia natin, at minamahal natin, ang Stigo oi Allah. 


PakiialaTniii niiiyo mga kapadd na kaawaan nawa kayo ni Allah, na 

isinatungkulin sa adn na maditunan ang apat na iisapin: 

1. Ang Kaalaman, Ito ay ang makilala si Allah, ang makilala ang Propeta Niya 0 , at ang 
malaman ang Relihiyong [^lam dahj] hindi ipinahihimulot nasambahin si Allah nang hindi 
ayon sa kaalaman, Ang sinumang gumawa ng hindi ayon sa kaalaman. ang hantungan niya 
ay tungo sa kaligawan at nakawangis nga niya ang mga Nasrani roon. 

2. Ang Paggawa. Ang sinumang nakaalam ngunit hindi gumawa ay nakawangis nga niya 
ang mga Hudyo dahil ang mga ito ay nakaalam ng tama ngunit hindi gumawa. Kabilang sa 
mga panlalansi ng Demonyo ay inalalayo niya sa kaalamari ang loob ng tao sa 
pagpapaakala rito na iio ay mapagpapaumanhin ni Allah dahil sa kamangmangan nito. 
Hindi nito alam na ang sinumang binigyan ng kakayahang matuto at hindi nag-aaral ay 
nailahad na sa kanya ang patunay. Ito rin ang panlalansi ng mga kababayan ni Noe noong 
‘Inllalagay nila ang mga daliri nila sa mga tainga nila, nagta taluk bong slla ng mga 
damit nila^^ upang hindi nawa mailahad sa kanila ang patunay. 

3. Ang Pag-anyaya roon dahil sa ang mga maalam at ang mga tagapag-anyaya sa Islam ay ang 
mga tagapagmana ng mga propeta. Isinumpa ni Allah ang mga anak ni Israel dahil “Hindi si la 
noon nagsasawayan laban sa nakasasama na ginawa nila; talagang kaaba-aba ang ginagawa nila 
noon.” Ang pag-aanyaya sa Islam at ang pagtuturo nito ay tuiigkuJing sapat nang gampanan ng 
iilan sa kalipnnan: kung isinagawa ito ng sinumang may sapat na kakayahan ay hindi 
magkakasala ang isa [sa kalipunanl; ngunil kung tinalikdan ito ng lahat ay magkakasala sila. 

4. Ang Pu^itils sa knpinsalaan dahil sa pagpapakaalam sa kaalaman, paggawa ayon dito, 
at pag-aanyaya para rito. 

Bilang isang pakikilahok mula sa amin sa pagpawi sa kamangmangan at pagpapadali sa 
pagtamo ng kinakailangaiig kaalaman, tlnipon namin sa pinaikllng aklat na ito ang ilan sa 
: ikapagtatamo ng kasapatan sa mga kaalamang pang-lslam kalakip ang Hu ling Ikasampung 
Bahagi ng Marangal na Qur’an at ang kahulugan nito dahil sa kadaiasan ng pag-uulit-ulit 
: nito. Ang anumang hindi rnatamo ang kahalatan nito ay hindi dlapat iwan ang karamihan nito. 

Sinikap namin sa lahat ng iyon ang maiksing paglalahad at pagbauiy sa riapagtibay mula 
sa Propeta ^ , Hindi namin inaangkin na kami ay humantong sa kalubusan sapagkat ito ay 
bagay na kabilang sa itinangi ni Allah para sa sarlli Niya, bagkus ang akdang ito ay 
pagsisikap ng isang aba. Kaya kung tama, mula kay Allah ito^ Kung mali naman. mula sa 
amin at sa Demonyo ang kamaliang ito; si Allah at ang Sugo Niya ay walang kinalaman 
sa kamaliang ito. Kaawaan nawa ni Allah ang sinumang magturo sa amin sa mga 
kapintasan namin sa pamamagitan ng makalayunin at mapag-ayos na pagpuna. 

Hinihiling namin kay Allah na gantihan nawa Niya ng pinakamabuting ganti ang sinumang lumahok 
sa paghahanda nito, paglilimbag nito, pamamahagi nito, pagbabasa nito, at pagtnturo nito; tanggapin 
nawa Niya ito mula sa kanila, at pag-ibayuhin nawa Niya para sa kanila ang kabayaran at ganiimpaJa. 

Si Allah ay higit na nakaaalam, Basbasan ni Allah at pangalagaan ang pinuno natin at ang 
Propeta noting si Muhammad sampu ng lahat ng mag-anak niya at mga kasamahan niya. 

Itiiiagubiliii ang akial na ito ng pangkat ng mga maalam at mga mag-aaral ng blaiu sa .Vlundong Islam 
Unangedisyon Dinagdagan at iiiayos Rajab* 1430 Ail- 
Para sa karagdagang mga imporinasyon o pag-aambag o pakikilahok o paghiling ng aklat: 
Website: wwvv.iEifseer.info E-mail: phi@t afseer.infu 



















r Ang Kalamangan ng 1 1 

i Pagbabasa ng Qur’an J 

Ang Qur’an ay Salita ni Allah. Ang kalamangan nito sa lahat ng salita ay gaya ng 
kalamangan ni Allah sa mga nilikha Niya. Ang pagbabasa nito ay ang 
pinakamainam na pagpapakilos ng dila. 

^ Ang pag-aaral ng Qur'an, ang pagtuturo nito, ang pagbabasa ay 
may dulot na maraming kalamangan na ang Nan ay ang sumusunod: 

► Ang gantimpla ng pagtuturo nito. Nagsabi ang Sugo 0 : **Ang pinakamainam sa 
inyo ay ang nag-aral ng Qur’an at nagtuturo nito.” Isinalaysay ito ni Imam alBukhm. 

► Ang gantimpala sa pagbabasa nito. Nagsabi ang Sugo 0 : “Ang sinumang 
bumasa ng isang titik mula sa Aklat ni Allah ay magkakaroon siya dahil doon ng 
isang magandang gawa at ang magandang gawa ay ginagantimpalaan ng 
sampung ulit nito. ” Isinalaysay ito ni Imam atTirmidhi. 

^ Ang kalamangan ng pag-aaral ng Qur’an at pagsasaulo nito at ang 
kahusayan sa pagbabasa nito. Nagsabi ang Sugo 0 : “[Siya ay] tulad ng isang 
nagbabasa ng Qur’an habang siya ay nagsasaulo nito kasama ng mga mabuting 
marangal na anghel at tulad ng isang nagbabasa ng Qur’an habang siya ay 
nagpapanatili nito at siya ay mahigpit dito kaya magkakamit siya ng dalawang 
gantimpala.” Muttafaq Aiayhi. Nagsabi pa ang Sugo 0 : “Sasabihin sa kaibigan ng 
Qur’an: Bumasa ka, umakyat ka, at bumigkas ka gaya noong ikaw ay bumibigkas 
nito sa mundo sapagkat tunay na ang kalagayan mo ay nasa huling bahagi ng 
talata na binabasa mo. ” isinalaysay ito ni imam atTirmidhi. 

Nagsabi si alKhitabi: “Nasaad sa salaysay na ang bilang ng mga talata ng 
Qur’an ay ayon sa dami ng baytang ng Paraiso kaya sasabihin sa nagbabasa [ng 
Qur’an]: ‘Umakyat ka sa mga baytang ayon sa dami ng binabasa mo noon mula sa 
mga talata ng Qur’an.’ Kaya ang sinumang nakalubos sa pagbasa ng buong Qur’an 
ay makapag-aangkin ng pinakamataas sa mga baytang ng Paraiso sa Kabilang- 
buhay. Ang sinumang nakabasa ng isang bahagi mula rito, ang pag-akyat niya sa 
mga baytang ay ayon sa dami niyon. Kaya ang pagwawakasan ng gantimpala ay 
ang pagwawakasan ng pagbasa.” 

► Ang kabayaran ng sinumang nag-aaral ang anak niya ng Qur’an. Nagsabi 
ang Sugo 0 : “Ang sinumang nagbasa ng Qur’an, nag-aral niyon, at gumawa 
ayon doon ay pasusuutin ang mga magulang nito sa Araw ng Pagbangon ng 
isang korona ng liwanag na ang tanglaw niyon ay tulad ng tanglaw ng araw at 
dadamitan ang mga magulang nito ng dalawang hiyas na hindi matutumbasan 
ng mundo ang mga ito. Kaya magsasabi silang dalawa: Bakit kami dinamitan 
nito? Kaya naman sasabihin: Dahil sa pagtangkilik ng anak ninyo sa Qur’an.” 
Isinalaysay ito ni Imam alHakim. 

► Ang Pamamagitan ng Qur’an sa kaibigan nito sa Kabilang-buhay. Nagsabi ang 
Sugo ^ : “Basahin ninyo ang Qur’an sapagkat tunay na ito ay darating sa Araw ng 
Pagbangon bilang isang tagapamagitan para sa mga kaibigan nito.” isinalaysay ito ni 
Imam Muslim. Nagsabi pa ang Sugo 0 : “Ang Qur’an at ang pag-aayuno ay 
mamamagitan para sa too sa Araw ng Pagbangon.” Isinalaysay ito ni Imam Ahmad. 





► Ang kabayaran ng mga nagtipon para sa pagbigkas ng Qur’an at pag-aaral 
nito. Nagsabi ang Sugo 0 : “Kapag may nagtipong mga tao sa isang bahay na 
kabilang sa mga bahay ni Allah — binibigkas nila ang Aklat ni Allah at pinag- 
aaralan nila ito sa isa’t isa sa kanila — ay bababa sa kanila ang kapanatagan, 
babalutin sila ng awa, paliligiran sila ng mga anghel, at babanggitin sila ni Allah 
sa sinumang nasapiling Niya...” Isinalaysay ito ni Imam Abu Dawud. 

^ Ang mga Kaasalan sa Pagbabasa ng Qur'an. Bumanggit si Ibnu Kathir 
ng mga kaasalan at ang sumusunod ay ang ilan sa mga ito: Na hindi sasalingin ng tao 
ang Qur’an ni babasahin ito malibang siya ay tahir; na maglilinis ng ngipin sa 
pamamagitan ng siwak bago bigkasin ito; na magsusuot ng pinakamagandang 
kasuutan niya, na haharap sa Qiblah; na titigil sa pagbabasa kapag naghikab, na hindi 
puputulin ang pagbabasa sa pamamagitan ng pagsasalita ng iba maliban kung 
kinakailangan, na nakatuon ang isip; na hihinto pagkatapos ng talatang naglalaman ng 
pangako at hihilingin iyon at hihinto rin pagkatapos ng talatang naglalaman ng banta at 
magpapakupkop kay Allah; na hindi iiwan ang Mus'haf na nakabukas at hindi lin 
maglalagay sa ibabaw nito ng anuman; na hindi magpapalakasan sa pagbasa ang mga 
nagbabasa nito; na hindi ito babasahin sa mga palengke at mga pook ng kaingayan. 

^ Papaanong bibigkasin ang Qur'an? Tinanong si Anas (ra) tungkol sa 
pagbigkas ng Propeta ^ kaya nagsabi ito: “Pinahahaba niya ang bigkas nang tamang 
pagpapahaba ng bigkas. Kapag binigkas niya ang bismi -llahi ‘rahmani -rrahim ay 
pinahahaba niya ang bigkas ng bismi -llahi, pinahahaba niya ang bigkas ng rahman, 
at pinahahaba niya ang bigkas ng rahim.” Isinalaysay ito ni Imam alBukhM. 

^ Ang ibayong gantimpala sa pagbabasa ng Qur'an. Lahat ng 
nagbabasa ng Qur’an na wagas na nag-uukol kay Allah ay gagantimpalaan. Subalit 
nag-iibayo ang gantimpalang ito at lumalaki kapag may konsentrasyon ng isip, 
pagbubulay-bulay, at pag-unawa sa binibigkas sapagkat ang isang titik ay katumbas 
ng sampung mabuting gawa hanggang sa pitong daang ulit. 

^ Ang dami ng babasahin sa araw at gabi. Ang mga Kasamahan ng Propeta 0 
noon ay nagtatalaga para sa mga sarili nila ng isang bahagi ng Qur’an sa bawat araw. Hindi 
nagpumilit ang isa mula sa kanila sa pagtapos nito sa loob ng mababa pa sa pitong araw, 
bagkus ay nasaad ang pagbabawal sa pagtapos nito sa loob ng mababa pa sa tatlong araw. 

Kaya maging masigasig ka kapatid sa paggamit sa oras mo sa pagbabasa nito. Magtalaga 
ka para sa sarili ng pang-araw-araw na oras para sa pagbabasa, na hindi mo kakaligtaan 
anuman ang mangyari. Ang kaunting oras na tuloy-tuloy ay mainama kaysa sa maraming oras na 
patigil-tigil. Kaya kung nakaligtaan mo o nakatulugan mo ay punuan mo kinabukasan. Nagsabi 
ang Sugo 0 : “Ang sinumang nakatulog kaya nakaligtaang bumasa ng isang hizb o ng isang 

bahagi mula rito at binasa niya naman sa pagitan ng saldh sa fajr at saldh sa dhuhr ay itatala 
para sa kanya na para bagang binasa niya iyon sa gabi.” isinalaysay ito ni imam Muslim. Huwag kang 
maging kabilang sa mga umayaw sa Qur’an at lumimot dito maging sa anumang mi iyon gaya ng 
pag-ayaw sa pagbabasa nito o pagbigkas nito o pagbubulay-bulay rito o paggawa ayon dito 
0 pagpapalunas sa pamamagitan nito. 



3 



(Ang Panimula) 

S^Ngalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
^pSa Ngalan ng Allah^ Ang Mahabagin, 


1 Si Abu Sa’id bin Al-Mu’alla ay nagsalaysay: 
Habang ako ay nagdarasal sa loob ng Masjid, ako 
ay tinawag ng Sugo ng Allah ngunit ako ay hindi 
agad nakasagot. Pagkaraan, ako nagsabi, “O, Sugo 
ng Allah, ako ay nagdarasal”. Siya ay nagsabi, “Di 
ba ang Allah ay nagsabi —tumalima sa Allah (sa 
pamamagitan ng pagsunod sa Kanya) at sa 
Kanyang Sugo kung tinatawag ka? (Qur’ an 8:24) 

At pagkaraan, siya ay nagsabi, 'Tuturuan kita ng isang 
Sur^ na sly ang pinakadaldlang Surah ng Qur'an bago 
ka Imtiisan (ng Masjid), Hinawakan niya ang aking 
kamay at nang siya ay paalis na (ng Masjid) ako ay 
nagtanong sa l^ya, 'Vi ba sinabi mo na ako ay tuturuan 
mo ng isang Surah na siyang pinakadaldlang Surah sa 
Qur’an? At siya ay nagsabi, “Al Hamdulilah Rabbi-I- 
Alameen ... ang Surah A1 Fatihuh, ang tmaguriang 
As-Sab’ah A1 Mathani (pitong talalang paulit-ulit na 
binibigkas) at ang Daldlang Qur’an na ipinagkaloob sa 
akin, (Sahih Bukhari, Vol 6, Hadith No. 1) 
Fatiha-tul-Kitab: (Ang Panimula ng Aklat). Ito 
ay tinawag ding Umm-ul-Kitab (Ang Haligi ng 
Aklat) sapagkat ito ang unang Surah na isinulat 
sa mga sipi ng Qur’an at ito rin ang unang Surah 
na binibigkas sa pagsasagawa ng Salah (Dasal). 
Si Ubada bin As-Samit ay nagsalaysay: Ang Sugo 
ng Allah ay nagsabi: Sinuman ang hindi butnigkas 
ng Surah A1 Fatihah sa pagsasagawa ng kanyang 
Salah, ang kanyang salah ay hindi tinatanggap. 

2 Allah-Maaring bago sa pandinig nang mga 
hindi muslim ang salitang "AUah’^, ngunit kung 
mamnong l aman g magbasa ng wikang semitiko 


SURA AL FATIHAH 


Ang Maawain.^ 


(Aramaiko, Hebreo, Arabik, at iba pa) ang mga 
iskolar ng ibang relihiyon, kanilang matutunghayan 
na ang “Allah” na sinasamba ng mga Muslim ay 
Siya ring Diyos na Tagapaglikha (The Almighty 
Creator) na Idnikilala ng lahat ng Propeta-katulad 
nina Adam, Noah, Abraham, Ismael, Isaak, Lot, 
Enoch, David, Solomon, Moises, Aaron, Zakariyah, 
Juan Bautista, Hesukristo. Sa Bibliya, mababasa na 
si Jesus ay nagdasal at nagsumamo sa kanyang 
tinanatawag na Diyos ng '‘Eli, Eli, lama Sabachtani” 
(Mark 15:34), Ang ibig sabihin “Diyos ko, Diyos ko 
bakit ninyo ako pinabayaan?’ Ang Eli na tinatawag 
at kinikilalang Diyos ni Hesus sa kanyang wikang 
Aramaiko rito ay katumbas ng wikang arabik na 
“Elahi” (aking Diyos). At magmg ang *^loihim” ay 
matutunghayan din sa Bibliya Mang katawagan sa 
Diyos ni Propeta Moises sa kanyang wikang Hebreo. 
Alalahanin na sa wikang Arabik at Hebreo, ang IM 
sa dulo ng Eloihim ay isang sahtang paggalang 
(plural of respect). KaMad ng PHipino na ginagamit 
ang Kayo, Inyo kung ang kausap ay matanda bilang 
paggalang dito. Kaya’t ang Eli, Elah at EloMm ay 
hindi tatlong magkakaihang kahulugan at salita 
kundi tatlong semitikong wikang tumutukoy ng 
isang arabik na salitang nakaugoay lamang sa 
Tanging Nag-iisang (The One and Only Creator). 
Ang salitang “Allah” ay pinanatih upang bigyang 
pagkakaiba ang natatanging pangalan ng Nag-iisang 
Tagapaglikha at ang kaibahan Niya sa Kanyang mga 
nilikha. Ang Allah ay hindi nasasangkot at hindi 
nababahiian ng anumang katangian o paglalarawan 
na angkop lamang para sa Kanyang mga nilikha. 
Halimbawa; ang Kasaiian (sexual identity) - ito ay 
ginagamit upang bigyang pagkakaiba ang babae at 
lalaki. Ang Kasarian ay hindi maaring taglayin ng 
isang Tunay na Diyos. Ang “Allah” ay hindi rin 
nasasangkot sa pangmaramihan (plurality of 
number), Hindi katulad sa salitang “god” sa wikang 
ingles kapag ito ay dinagdagan ng Ictrang “s” sa dulo 
ng god, ito ay magiging gods na nangangahulugan na 
“maraming diyos”. O di kaya ay “dess” naging 
“goddess” na ang kahulugan ay diyos na babae. Ang 
Allah ay isang sSita na nagsas^ ng Kaluwalhatian, 
Kapangyarihan, Kadakilaan at Kapurihan o 
Karangalan. Ito ay isang banal na katawagan na 
hindi maaring gamitin ng sinumang nilikha sa 
anupamang dahilan a pamamaraan at kalagayan. 

3 Ar-Rahman nir Raheem, ito ay dalawang 
salitang arabik, ‘Rahman (habag) at Raheem (Awa) 
na ang pinag-ugatang salita ay Rahman (Habag). 
Ang Rahman (Habag) ng Allah ay laganap 
samakatuwid sakop ang lahat ng bagay. Ang 
Rahman ng Allah ay ipinagkaloob Niya sa lahat ng 




































Ang lahat ng papuri ay sa Allah (lamang). 
Ang Panginoon^ ng lahat ng nilikha ^ 

Ang Mahabagin, Ang Maawain. 


1 


tao maging ito man ay may pananampalataya o 
paniniwala sa Kanya o wala, Bimgyan Niya ang tao 
ng lahat ng anumang kabiihayan at material na 
yaman sa mundong ito. Ito ay karapatan ng tao 
mula sa Kanya. Ngunit ang Raheem ng Allah ay 
para lamang sa mga taong tumalima at sumunod sa 
Kanyang mga Kautusan at Batas. Ang Raheem ay 
isang antas ng Habag na tinatawag na Awa. Ito ay 
pinagkakaloob ng Allah sa mga taong tinalikdan 
ang pagsamba sa ibat-ibang diyus-diyosan at 
isinuko ang kanilang kalooban, puso at kaluluwa sa 
pagsamba sa Tanging Diyos na karapat dapat 
sambahin, walang iba kundi ang Nag-iisang 
Tagapaglikha ng lahat ng bagay - Ang Allah. Sila 
ang mga taong tapat na inialay ang buhay, yaman, 
gawa, isip sa Landas ng Allah. 

1 Sinimulan ang A1 Fatiha sa katagang Al- 
Hamdulillah (Ang lahat ng papuri ay sa Allah 
lamang) sapagkat tayo bilang mga nilikha Niya 
ay kinakailangan magbigay papuri at 
pasasalamat sa Kanya. Siya ang nagbigay biyaya 
at mga kabuhayan upang tayo ay mamuhay nang 
matiwasay. Ang A1 Hamdulillah ay sumasagisag 
bilang tanda ng pagkilala sa Kanya bilang 
Tagapanustos ng l^at ng Ikanyang mga alipin 
(tao). Ito ay isang katagang kalugod-lugod sa 
Kanya. Ang Propeta Muhammad ay nagsalaysay 
ng ganito: “Ang pinakadakilang du'a (panalangin) 
ay ang pagsabi ng buong puso ng “Al-Hamdulillah”. 

2 Panginoon (Rabb) Bagama’t madalas gamitin 
ang sahtang Panginoon sa pagsasahn ng salitang 
Rabb, ito ay hindi sapat o ganap sa kahulugan 
sapagkah ang Rabb sa wikang arabik ay may 
malawak na kahulugan. Tinatawag na Rabb ang 
Allah sapagka’t Siya ang tanging nagmamay-ari 
ng Kapangyarihang Lumikha at Kautusan. Ang 
Allah ang nagbigay ng kakayahan sa lahat ng 
bagay upang gumalaw, lumald, magbago at umunlad. 
Siya ang Panginoon na walang kapantay sa 
Kanyang Kapamahalaan, Kadakilaan, Kataas-taasan 
at Kapangyaiihan. Siya ang Tanging Tagapanustos 
at Tagapangalaga ng lahat ng nilikha. Ang salitang 
Panginoon ay karaniwang ginagamit bilang 
paggalang sa isang guro, pinuno (mga dugong 
bughaw - sa wikang ingles ay Royal Family). 

3 Alamin (lahat ng nilik ha) ito ay isang kataga 
mula sa wikang arabik ng tumutukoy at 
sumasakop sa lahat ng nilikha ng Allah - kabilang 
ang mga tao, anghel, jinn at yaong lahat ng nilikha 
lingid o hindi pa natin nakita, sa langit man o sa 
lupa o maging sa mga pagitan ng mga ito. 


^ Ang Tanging May Hawak (Ng Paghatol) 
Sa Araw ng Paghuhukom. 

^ Ikaw lamang ang aming sinasamba, At 
Ikaw lamang ang aming hinihingan (ng tulong). 
^Patnubayan Mo kami sa Matuwid na 
Landas 

^Sa landas ng lyong mga Pinagpala"* at 
hindi sa landas na umani ng lyong Poot,^ 
At (hindi rin Sa landas) ng mga 
nangaligaw ^ (sa patnubay). 


4 Sa Landas ng lyong mga Pinagpala - ang 

tinutukoy na pinagpala ay yaong mga Nabiyyeen 
(Mga Propeta at Sugo ng Nag-iisang Diyos ang 
Allah). Sila ay nagpakasakit upang ipalaganap 
(ang Tawheed) sa buong sangkatauhan. Ang 
Tawheed ay isang katagang arabik na tumutukoy 
sa Kaisahan ng Allah, ang tuwirang pagsamba sa 
Kanya at ang ganap na pagsunod sa I^yang mga 
Batas, Kabilang din sa mga pinagpala ay yaong 
mga Saddiqeen, (mga taong ganap na 
makatotohanan na sumunod at tumalima sa lahat 
ng kautusan ng Allah, yaong mga Qaaniteen, mga 
taong malinis ang puso, yaong mga Muttaqun, 
mga taong ganap na may takot sa Allah. 

5 Foot - Ang kinapopootan ng Allah ay yaong 
mga taong mula sa angkan ng Israel (mga 
Hudyo) na sa kabila ng mga aral at kautusan na 
ipinagkaloob sa kanila sa pamamagitan ng 
Torah, sila ay nagtakwil at tumalikod sa mga 
kautusang ito at ganap na itinakwil ang tuwirang 
pagsamba sa Allah. Sila ay isinumpa dahil sa 
kanilang paglapastangan sa mga Propeta ng 
Allah, Ang ilan sa kanila ay kanilang pinatay 
katulad ni Juan Bautista at ang ama nitong Si 
Zakariyah. Maging kay Hesus at sa kanyang 
huwarang ina (si Maria), ay kanilang inalipusta 
at nilapastangan. Hindi nda tmaggap si Hesus 
bilang isang ^opeta o Sugo ng Allah bagkus ito 
ay tinaguiian nilang isang Huwad na Propeta. At 
ang kanyang ina bilang isang masamang babae. 

6 Ang mga (taong) nangaligaw ay tumutukoy sa 
mga kristiyano na lumisan sa malinis at wagas na 
pagsamba sa Nag-iisang Diyos at itmimng nila si 
Hesus bilang kanilang Diyos at Panginoon at si 
Birheng Maria bilang ina ng Diyos. Bagama’t 
walang sinabi si Hesus na siya ay diyos, ito ay 
kanilang ginagawang ganap na Diyos. 






Surah Al-Mujadilah 


Ang Babaing Nakiusap (o Nakipagtalo) 
S^galan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
^Tunay nga na narinig ng Allah ang 
k^ingan niya^ na nakikipagtalo sa iyo (o 
Muhammad) tungkol sa kanyang asawa^ at 
kanyang (tuwirang) iniluhog ang karaingan 
sa Allah. At narinig ng Allah ang 
namagitang pagtatalo ninyong dalawa. 
Katotohanan, ang Allah ang Lubos na 
N^aririnig, ang Lubos na Nakakikita. 

® Yaong sa inyo na nagturing ng pagbabawal 
sa kanilang mga asawa sa pamamagitan ng 
Zihar,^ sila (mga asawa nila) ay hindi maaring 
maging kanilang mga ina: wala silang dapat 
ituring na (tunay na) ina maliban yaong 
nagsilang sa kanila. At katotohanan, sila ay 
nagsabi ng isang kasuklam-suklam na salita at 
isang kasinungalingan . At katotohanan, ang 
Allah ay Lagi nang Mapagparaya, ang Laging 
r^pagpatawad. 

^At yaong nagturing ng pakikipaghiwalay 
(mborsiyo) sa kanilang mga asawa sa 
pamamagitan ng Zihar at pagnanais na bawiin 
(o ipawalang-saysay) ang mga salita na 
kanilang binitawan, (ang kabayaran) sa gayong 
kaso ay ang pagpapalaya ng isang alipin bago 
sila magtalik sa isa’t-isa: Ito ay isang paalala 
sa inyo (upang hindi ninyo muling tangkaing 
gawin ang gayong kasuklam-suklam na 
bagay). At ang Allah ang Lubos na Maalam 
l^g ano ang inyong ginagawa. 
ra At sinuman ang walang kakayahan (na 
magbayad para sa pagpapalaya ng isang 
alipin), siya ay nararapat na mag-ayuno ng 
magkasunod na dalawang buwan bago sila 
magtalik sa isa’t-isa. At sinuman ang 
walang kakayahang isagawa ito, nararapat 
na magpakain ng animnapung kataong 


1 Ito ang babaing si Khawlah bint Tha’labah. 

2 Si Aus bin As-Samit 

3 Zihar - ito ay isang pananalita ng isang lalaki 
sa kanyang asawa ng ganito: “Para sa akin, ikaw 
ay katulad ng likuran ng aking ina 
(ipinagbabawal ang pagsiping sa iyo)”. Ito ay 
karaniwang sinasambit ng mga kalalakihang 
arabo sa kanilang mga asawa sa panahon ng 
Jahiliyah (bago dumating ang Islam). 



dukha (maralita). Ito ay upang inyong 
makamtan ang ganap na pananampalataya 
sa Allah at sa Kanyang Sugo. Ito ang mga 
hangganan (na itinakda) ng Allah. At sa 
kanila na Kafirun isang mahapding parusa 


4 KaHrun o Kuffar Sa pananaw ng Islam, ang 
“Kafir” ay may isang kahulugan, ang pagtanggi at 
pagtakwil ng isang tao sa katotohanan tungkol sa 
pagsama at panandig sa Allah, sa Kanyang mga 
katangian at Pangalan, sa kanyang nga Anghel, 
Kapahayagang Batas, Propeta at Sugo, sa Kanyang 
Itinadhana at Paghuhukom. Kaya, ang Kafirun o 
Kuffar ay mga taong walang paniniwala, 
pananampalataya, at pananalig sa katotohanan na 
tanging ang Allah lamang ang dapat pag-ukulan ng 
tapat na pagsamba at sa katotohanan ng mga Batas na 
ipinahayag Niya para sa kabutihan ng sangkatauhan. 
Sila ay nagtakwil sa katotohanan ng Kaisahan ng 
Allah, at hindi dnaggap ang katotohanan ng 
Kapahayagan ng Qu’ian at pinabulaanan ang 
katotohanan ng pagiging tunay na Propeta ni Propeta 
Muhammad. At sa madaling salita, sila ay tumatanggi 

































4;0ji oi;ii4df:;iT!^5i:;Sit^x 

Itlji c>*jb '_^^Uil;^J^' c>^:*b'(j^ 

y' ati 0 o^jllt jSj'^foSLjll 

b^^***®^ V j - - fl* c3^ lil 

uf^ljuiTb)ils 1 ilj j(^ 'li^ 


ang kanilang makakamtan. 

^Katotohanan, yaong mga sumusuway sa 
Aflah at sa Kanyang Sugo, sila ay mawawalan 
ng dangal katulad ng pagkawala ng dangal ng 
mga (mamamayang) nauna sa kanila. At Aming 
ibinaba (ipinahayag) ang maliwanag na Ayar 


sa katotohanan ng Mam s anhi na rin ng kanilang 
kamangmangan, at pagiging mapagmalaki. 

1 Ay at - ito ay isang salita sa wikang arabik na 
kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda, 
k^ahayagan, batas, aral at babala na ipinahihiwatig 
ng Allah sa tao upang magkaroon ng pagkakataon 
ma mag-isip, unawain at magnilay-nilay sa lahat ng 
oras, Maraming mga palatand^ o tanda ng 
maaring Makita sa ating mga sarili at maging sa 
kapaligiran ng nagbibigay pahiwatig na mayroong 
isang Makapangyarihang Diyos na dapat nating 
pag-ukulan ng pagsamba. Bukod sa mga tanda, 
mayroon ding mga aral at batas na isinasalaysay sa 
atin upang maging pamantayan natin sa pagtkiak sa 
landas ng buhay. Ang mga kapahayagan naman ay 
nauukol sa mga banal na kasulatan na 
ipinagkatiwala sa mga Propeta at Sugo upang 


(tanda)* At sa kanila na Kafimn, isang kaabang- 
parusa ang kanilang makakamtan. 

SSa Araw na yaon, na sila ay muling 
bubuhayin (ibabangong muli) ng Allah na 
sama-sama at ipababatid sa kanila ang lahat 
ng kanilang mga ginawa. Iningatan ito ng 
Allah at kinalimutan (naman) nila. At ang 
Ahah ang saksi sa lahat ng bagay. 

Hindi ba ninyo nakikita na batid ng Allah 
ang anumang nasa mga kalangitan at 
anumang nasa kalupaan? Walang anupamang 
Najwa (lihim na pag-uusap) ng tatlo na hindi 
Siya ang ika-apat sa kanila (ayon sa Kanyang 
Ganap na Kaalaman, samantalang Siya ay 
nasa kanyang Trono sa kaitaastaasang dako 
pa roon ng ikapitong kalangitan), gayon din 
naman ng lima, na hindi Siya ang ika-anim sa 
kanila, at gayon din naman kahit pa ang 
bilang nila ay kaunti o marami subali’t Siya 
ay naroroon sa kanila saan mang pook sila 
naroroon. At pagkaraan nito, sa Araw ng 
Pagkabuhay Muli (Pagbabangong Muli) 
Kanyang ipababatid sa kanila ang anumang 
kanilang ginawa. Katotohanan, ang Allah ang 
na Maalam ng bawat bagay. 

Hindi mo ba napapansin yaong (mga taong) 
pinagbawalang magdaos ng mga lihim na pag- 
uusap, subali’t pagkaraan ay muling 
nanumbalik sa dating ipinagbawal sa kanila at 
sila ay nagsabwatan sa isa’t isa sa mga gawaing 
makasalanan at (gawang) pagsuway sa Sugo? 
At kung sila ay lumipat sa iyo, ikaw ay binabati 
nila ng mga pagbating hindi tulad ng (paraan 
ng) pagbati ng Allah sa iyo. At sa kanilang mga 
sarili ay nagsasabi: “Bakit hindi pa kami 
parusahan ng Allah sa mga bagay na aming 
sinabi?” Sapat na sa kanila ang Impiyemo: sila 
ay masusunog doon. At sadyang napakasama 
ng gayong hantungan. 


magbigay patunay tungkol sa katotohanan ng 
pagkakaroon ng Isang Diyos sa Siyang nagbigay 
buhay sa atin kalakip ng tamang pamamaraan ng 
buhay upang sa gayon makamtan ng bawa’t tao ang 
magandang buhay pagkaraan og kamatayan at ang 
mga babala naman ay upang maiwasan ang 
anumang kapahamakan hindi lamang sa 
makamundong buhay kundi higit sa lahat ang 
walang hanggang hantungan ng Impiyemo. 













^ O kayong Mananampalataya (mga 
Nteliin)! iCung kayo man ay magdaos ng 
lihim na pag-uusap, huwag ninyong gawin 
ito para sa gawang makasalanan at kasamaan, 
at (gawang) pagsuway sa Sugo, bagkus ito ay 
inyong gawin sa (diwa ng) Bir/ (ng 
kabutihan at kalinisan ng kalooban) at Taqwa 
(ng takot at kabanalan) at maging masunurin 
sa Allah (sapagka’t) sa Kanya kayo ay 
™ling pagtitipunin (na lahat). 
MKatotohanan, ang mga Lihim na pag- 
uusap ay mula sa Satanas, upang siya ay 
maghasik ng katampalasanan sa mga 
mananampalataya, subali’t wala siyang 
kapinsalaang magagawa sa kanila kahit na 
bahagya man lamang, maliban na ito ay 
pahintulutan ng Allah. At sa Allah, hayaang 
ang mga mananampalataya ay magtiwala 

S ganap). 

O kayong Mananampalataya (mga 
slim)! Kung kayo ay pag-utusan na 
magbigay ng sapat na kaluwagan sa mga 
(pook ng) pagtitipon (magsikalat kayo) at 
magbigay ng kaluwagan. Ang Allah ay 
magkakaloob sa inyo ng (sapat na) 
kaluwagan (mula sa Kanyang Awa). At kung 
kayo ay pag-utusang tumindig, magsitindig 
kayo (upang magkaroon ng sapat na 
kaluwagan sa pagtitipon). Itataas ng Allah sa 
antas ng karangalan yaong sa inyo ay (tunay 
na) mananampalataya at yaong pinagkalooban 
ng kaalaman. At ang Allah ang Ganap na 
Nakababatid ng lahat ninyong ginagawa. 


1 A1 Birr,. Ito ay isang katangian ng isang tunay 
na Muslim na kinabibilangan ng lahat ng uri ng 
kabaitan at pagsunod sa kautusan ng Allah na 
ipinag-aanyaya sa kapwa tao sa pamamagitan ng 
pagkakaroon ng kabanalan, pagiging matuwid at 
masunurin sa bawa’t kautusan ng Allah. Batay sa 
ayah bilang 177 (ng Surah Baqarah) ang Birr ay 
(isang katangian na) maniwala sa Allah, at sa 
Huling Araw, sa mga Anghel, sa Aklat, sa mga 
Propeta at ang pamamahagi ng inyong yaman sa 
kabila ng pagnmmahal dito para sa mga kamag- 
anakan, sa mga ulila at sa Masakin (ang mga 
dukha) at mga naglalakbay at yaong hu mihin gi at 
pagpapalaya ng mga alipin, pagsasagawa ng 
pagdarasai at pagbibigay ng Zakat at tumutupad 
ng kanilang mga kasunduan at madisin sa 
(panahon ng) labis na paghihikaos at (malubhang) 
karamdaman at sa panahon ng pakikipaglaban. 




3 ? 


a pO kayong Mananampalataya (mga 
uslim)! Kung kayo ay sasangguni sa Sugo 
para sa inyong sariling kapakanan, gumugol 
ng anupaman sa kawanggawa bago ang 
inyong pansariling sangguni. lyan ang 
mabuti at higit na dalisay para sa inyo. 
Nguni’t, kung kayo ay walang matagpuan 
(na paraan upang isagawa ito), ang Allah ay 
nang Mapagpatawad, ang Maawain. 
^pKayo ba ay nangagamba ng paggugol sa 
kawanggawa bago ang inyong pansariling 
sangguni (sa kanya)? At noong dati na hindi 
ninyo ito ginawa, kayo ay pinatawad ng 
Allah, samakatuwid, magsagawa kayo ng 
(kahit man lamang) pagdarasai at magbigay 
ng Zakat at maging masunurin sa Allah at sa 
Kanyang Sugo. At ang Allah ang 
n^ababatid sa lahat ng inyong ginagawa. 
^ Hindi mo ba napapansin (O 
MiAammad) yaong mga (mapagkunwari na) 
nakikipagkaibigan sa mga taong 
kinakasuklaman ng Allah? Sila’y hindi 
nabibilang sa inyo (na mga Muslim) 













f > '*^'f ^ ^ i < -* 




^ mm :^m 


jk^^\y>j ^\cjLoj t3y,«-lJ ^ ^ 

c-3adj c*^(j^4iii j*^li Aiil 

'" - -t > ti> At . 


gayundin naman sila (na mga Hudyo) sa 
inyo, at sila ay sumusumpa ng isang 
kasinungalingan samantalang kanilang 
n^^aman (ang katotohanan). 

^Ang Allah ay naglaan sa kanila ng isang 
mahapding (masakit na) parusa: Katotohanan, 
ang kasamaan (kabuktutan at katampalasanan) 
agg siyang palagian nilang ginagawa. 
^Ang kanilang mga panunumpa (o 
pagsaksi) ay ginawa nilang kubli (sa 
kanilang mga kabuktutang gawa): 
Magkagayon, kanilang hinahadlangan (ang 
mga tao) tungo sa landas ng Allah: kaya’t 
sila ay magkakamit ng kaaba-abang pamsa. 
^ Hindi makapagbibigay sa kanila ng 
anupamang kapakinabangan kahit kaunti 
ang kanilang yaman at mga anak mula sa 
(mga kaparusahan ng) Allah. Sila ang mga 
mananahan sa Apoy upang mamalagi roon 
mja^akailanman! 

^ Sa araw na yaon, kung sila ay 
bubuhaying muli (ibabangong muli) ng Allah 


(para sa pagtutuos ng kanilang mga gawa): sa 
gayon, sila ay manunumpa sa Kanya tulad ng 
kanilang ginagawang panunumpa sa iyo; at 
sila ay nag-aakala na sila ay mayroong bagay 
na pinanghahawakan (upang iharap). 
I^otohanan, sila ay mga sinungaling! 
^Sila ay pinangimbabawan (nilukuban) 
ng Satanas. Kaya’t nagawa ng Satanas na 
sila ay makalimot sa pagbibigay ala-ala sa 
Allah. Sila yaong mga kampon ng Satanas. 
Katotohanan, silang mga kampon ng 
Satanas ang mga (bigong) nawalan 
(^unan). 

^ Yaong sumusuway sa Allah at sa 
I^yang Sugo, sila ay kabilang sa mga 
pinakamababa (at pinakaaba o hamak na 
^dang), 

® Ang Allah ay nagtakda: “Katotohanan, 
(ang Allah) at ang Aking mga Sugo 
ang magsisitagumpay”. 

(Sapagka’t) Katotohanan, ang Allah ang 
(Siyang) Ganap na Mananaig (Malakas), 
Ganap na Makapangyarihan. 

^ Hindi mo (O Muhammad) matatagpuan 
sa mga tao na naniniwala sa Allah at sa 
Ruling Araw, na nakikipagkaibigan sa mga 
sumusuway sa Allah at sa Kanyang Sugo, 
maging sila man ay kanilang mga ama o 
kanilang mga anak o kanilang mga kapatid o 
kamag-anakan. Pinagtibay ng Allah sa 
kanilang puso ang Pananampalataya (Iman) 
at binigyan ng lakas mula sa Kanya. At sila 
ay Kanyang tatanggapin sa mga Hardin (ng 
Paraiso) na sa ilalim nito ay may mga ilog na 
umaagos, sila ay mamamalagi roon 
magpakailanman. Ang Allah ay lubos na 
nalulugod sa kanila, at sila rin naman sa 
Kanya. Sila yaong mga (kaanib) pangkat ng 
Allah. Katotohanan, yaong mga (kaanib) 
pangkat ng Allah ang magtatamasa ng 
tagumpay. 


Surah Al-Hashr 


Ang Pagtitipon 

Ngalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
n Lumuluwalhati sa Allah ang anumang 
nasa mga kalangitan at anumang nasa 
kalupaan. At ang Allah ang Ganap na 
l^kapangyarihan, ang Tigib ng Karunungan. 
Siya ang nagtaboy sa Kafirun na kabilang 























sa Angkan ng Kasulatan^ mula sa kanilang 
mga tahanan sa unang pagkikipagtagpo. 
Hindi ninyo akalain na sila ay makalalayas. 
At sila ay nag-aakala na ang kanilang 
tanggulang moog ay makapagtatanggol sa 
kanila mula sa (kapamsahan ng) Allah! 
Nguni’t, ang parusa ng Allah ay umabot sa 
kanila ng hindi nila inaasahan, at kanyang 
inihasik ang sindak (matinding takot) sa 
kanilang mga puso upang wasakin ang 
kanilang mga sariling tahanan mula sa 
kanilang mga sariling kamay at sa mga 
kamay ng mga mananampalataya. Kaya’t, 
magsilbing aral ang babalang ito sa inyo, O 
kayong may mga mata (na nakakikita). 

At kung hindi lamang na itinakda ng 
na sila ay itapon (sa ibang lupain), 
katiyakang sila ay naparusahan Niya sa 
mundong ito. At sa kabilang buhay, 
n^amtan nila ang parusa ng Apoy. 

®Ito ay sanhi ng kanilang pagsuway sa 
AUah at sa Kanyang Sugo, at sinuman ang 
sumuway sa Allah, katotohanan, ang Allah 
^mahigpit sa Kanyang parusa. 

^pAnuman (o mga Muslim!) ang inyong 
tinigpas sa mga puno ng datiles (ng inyong 
mga kaaway), o di kaya ay hinayaang 
nakatindig sa kanilang mga puno, ito ay 
kapahintulutan ng Allah, upang sakali ay 
bigyan Niya ng kahihiyan ang Fasiqun (mga 
tagig mapanghimagsik at suwail sa Allah). 
^At anuman ang ipinagkaloob ng Allah 
bflang Fai' sa Kanyang Sugo mula sa 
kanila, ito ay sa dahilang hindi kayo 
nagkaroon ng pakikipagdigma sa 
pamamagitan ng paggamit ng mga kabayo o 
kamelyo. Nguni’t, ang Allah ay nagbigay ng 
kapangyarihan sa Kanyang mga Sugo nang 
higit sa sinumang Kanyang naisin. At ang 
Allah ang may Ganap na kakayahang gawin 
ang lahat ng bagay. 

Kung anuman ang ipinagkaloob ng 
i^ah sa Kanyang Sugo bilang Fai mula sa 
mga taong - bayan - ito ay para sa Allah at 
sa Kanyang Sugo, at sa kanyang mga 


1 Ang mga Hudyo ng Tribu ng Banu An-Nadir. 

2 Ang Fai ay binubuo ng lahat ng bagay na 
maaring kuhanin sa mga kaaway ng Muslim na 
hindi naman humantong sa pakikipagdigmaan. 










i lit U ’SQ? 

iiiji 


3 ? 


kamag-anakan at ulila, sa mga kapus-palad 
at mga naglalakbay na kinapos ng panustos 
sa daan {Ihnu Sabil) upang sa gayon, ito ay 
hind imaging yamang gagamitin ng mga 
nakaririwasa sa inyo. Kaya’t anumang itagubilin 
sa inyo ng Sugo, ito ay inyong tanggapin at 
anuman ang kanyang ipagbawal sa inyo, ito 
ay inyong iwasan. At matakot sa Allah; 
s^agka’t ang Allah ay mahigpit sa parusa. 
ffi(At may kaukulan ding bahagi ng Fai) Sa 
mga mahihirap na Muhajir (mga Muslim na 
nagsilikas patungong Madinah) na itinaboy 
mula sa kani-kanilang tahanan at iniwan ang 
mga ari-arian, upang hanapin at makamtan ang 
pagmamahal ng Allah at bigyan Siya ng 
kasiyahan, at nakipagtulungan sa Allah at sa 
Kanyang Sugo (upang palaganapin ang 
Kanyang relihiyon); Sila yaong tunay na 

f atotohanan (sa anumang kanilang sinasabi). 

At (may nakalaang bahagi din) sa mga 
naunang manirahan (sa Madina) at yumakap 
sa pananampalataya, minamahal nila yaong 
nagsilikas patungo sa kanila, at walang 













paninibughong nadarama sa kanilang 
kalooban hinggil sa anumang (bagay na) 
ipinagkaloob sa kanila (mula sa labi ng 
[tribu ng] Banu An-Nadir), at sila ay 
nagparaya sa kanila (mga Muhajir) nang 
higit sa kanilang mga sarili bagama’t sila ay 
nagdaranas ng paghihikaos. At sinuman ang 
nakaligtas laban sa sariling kasakiman ay 
^^yakang sila yaong magtatagumpay. 

^At yaong (sumunod na mga muslim) na 
dumatiiig pagkaraan nila ay nagssabi: “O 
Aming /^aZ?/7^(Panginoon)! Patawarin Ninyo 


1 Rabb (Panginoon) Bagamat madalas gamitin 
ang salitang Panginoon sa pagsasalin ng salitang 
Rabb, itoy hindi sapat o ganap ang kahulugan 
sapagka’t ang Rabb sa wikang arabik ay 
nMawak ang kahulugan. Tinatawag na Rabb ang 
Allah sapagka’t Siya ang tan&ng nagmamay-ari 
ng Kapangyarihang Lumikha at Kautusan. Ang 
Allah ang nagbigay ng kakayahan sa lahat ng 
bagay upang gumalaw, lumaJd, magbago at 
umunlad. Siya ang Panginoon na walang 


kami at yaong aming mga kapatid na naunang 
tumanggap ng pananampalataya at huwag 
Mong itanim sa aming mga puso ang anumang 
pagkamuhi laban sa kanila na nanampalataya. 
“O, aming Rabbi Tunay ngang Ikaw ang Lubos 
saKabaitan, angMaawain.” 

^Hindi mo ba napagmamasdan (O, 
Mmammad!) ang mga mapagkunwari na 
nagsasabi sa kanilang mga kaibigan mula sa 
Angkan ng Kasulatan na Kafirun: “Kung 
kayo ay itinaboy, katiyakang kami rin ay 
kasama ninyong lalayo at hindi kami susunod 
sa sinumang laban sa inyo; at kung kayo ay 
lusubin (sa pakikipaglaban), kami ay tiyak na 
tutulong sa inyo.” Subali’t saksi ang Allah na 
s^ay tunay na mga sinungaling. 
^pKatiyakan, kung sila (mga Hudyo) ay 
itaboy, kailanman, sila (na mga 
mapagkunwari) ay hindi sasama sa kanila, at 
kung sila’y lusubin (sa labanan), sila (na 
mga mapagkunwari) ay hindi kailanman 
tutulong sa kanila. At (kahit pa) na sila ay 
tutulong sa kanila, sila ay magsisitalikod 
(rm), at sila ay hindi magtatagumpay. 

® Katotohanan, kayo (na mananampalataya 
sa Kaisahan ng Allah) ay higit nilang 
pinangangambahan sa kanilang dibdib kaysa 
sa pangamba nila sa Allah. Ito ay sa 
dahilang sila ay mga taong kapos sa pang- 
unawa (tungkol sa Kadakilaan at 
I^angyarihan ng Allah). 

M Sila ay hindi makikipaglaban sa inyo kahit 
na sila ay magkakasama maliban kung sila ay 
nasa mga bayang may matibay na tanggulan, o 
sila ay nasa mga kinukubling moog. Ang 
pagkamuhi nila sa kani-kanilang sarili ay 


kapantay sa Kanyang Kapamahalaan, Kadakilaan, 
Kataas-kataasan at Kapangyariban. Siya ang 
Tangmg Tagapanustos at Tagapangalaga ng lahat 
ng niTikh a. Ang salitang Panginoon ay 
karaniwang ginagamit bilang paggalang sa isang 
guro, pinuno (mga dugong bughaw - sa wikang 
Ingles ay /Royal Family). Kaya, minabuti ng 
tagasalin sa tagalong na gamitin ang salitang 
arabik na Rabb at dinugtungan at iikmabit ang 
(Panginoon) upang maunawaan ng sinumang 
mambabasa. Mababasa lamang ang katagang 
Rabb na sinudan nang may panaklong na 
katagang (Panginoon) sa mga unang ayat ng 
naturang Ju’zu at Surah ng Qur’an. 











sadyang masidhi. Na inyong aakalain na sila 
ay nagkakaisa nguni’t, ang kanilang mga puso 
ay watak-watak. Sapagka’t, sila ay mga taong 
vj^ang pang-unawa. 

raAng kahalintulad nila ay yaong (mga 
taong) huling sinundan nila (ang mga 
Hudyo [ng tribu] ng Banu Qainuqa) at 
kanilang nalasap ang masamang bunga ng 
kanilang mga gawa, at (sakabilang buhay) 
E^cakamtan nila ang mahapding pamsa. 
^(Ang kanilang kasamahan ay luminlang 
s^lcanila), katulad ng Sat anas nang siya ay 
magsabi sa tao: “Suwayin mo ang Allah”, 
Nguni’t, nang (ang tao ay) sumuway sa 
Allah, ang Satanas ay nagsabi: “wala akong 
pakialam sa iyo (O, tao) at ako ay natatakot 
sajjAllah, ang Rabb ng lahat ng nilikha!” 

® Kaya, kapwa naging wakas nila ay ang 
^ioy, sila ay mananatili roon magpakailanman. 
Ito ang kabayaran sa Zalimun^. 

^ O kayong Mananampalataya (mga 
5^slim)! Matakot sa Allah, at maging 
masunurin sa Kanya. At hayaan ang bawat 
tao na hanapin kung ano ang naghihintay 
para sa kanya sa kinabukasan at matakot sa 
Allah. Katotohanan, ang Allah ang ganap na 
n^ababatid sa lahat ng inyong ginagawa. 
^At huwag ninyong pamarisan yaong 
mga taong nakalimot sa Allah, at Kanya 
ring pinangyaring kalimutan ang kanilang 
mga sarili (kaluluwa)! Sila yaong Fasiqun 
(^panghimagsik, mapagmalabis at suwail). 
^ Hindi magkatulad ang mga mananahan 
saApoy (Impiyerno) at ang mananahan sa 
Hardin (Paraiso): Yaong mga mananahan sa 
Itodin ang (tunay na) magsisipagtagumpay, 
^ Kung Amin lamang ipinadala 
(^nahayag) itong Qur’an sa (ibabaw ng) 
kabundukan, katiyakang inyong matatanaw 


1 Zalimun. Ito ay isang salita mula sa wikang 
arabik na tumutukoy sa lahat ng taong 
makasalanan, mapaggawa ng katampalasanan sa 
pamamagitan ng pang-aabuso, pang-aapi sa 
kapwa, at suwail na lumalabag sa hangganang 
kautusan ng Allah. Sila na kung ipagkaloob sa 
kanila ang kapangyarihan ay mapaniil na 
umaalipin sa mga mahihinang tao. 

2 Fasiqun. Sila ang mga taong mapaghimagsik 
laban sa Allah. Sila ay mga suwail na palagiang 
sumusuway sa mga kautusan ng Allah. 










ang pagpapakumbaba ng sarili nito at 
nangapupunit ito nang dahil sa takot sa 
Allah. Ito ay mga paghahalintulad lamang 
na Aming ibinigay sa sangkatauhan upang 
ay (matutong) mag-isip. 

® Siya ang Allah, walang ibang (tunay na) 
Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. 
Ang Lubos na Maalam ng lahat ng (bagay 
na) lingid man at hayag. Siya ang 
f^habagin, ang Maawain. 

^pSiya ang Allah, walang ibang (tunay na) 
Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. 
Ang Tanging Hari, ang Banal, ang 
(pinagmumulan) ng Kapayapaan, ang 
Tagapagbigay ng Kapanatagan, ang 
Tagapagmasid ng lahat ng Kanyang nilikha, 
ang Ganap na Makapangyariyan, ang di 
Mapaglalabanan, ang Matayog. Luwalhati 
sa Allah. (Higit Siyang) Mataas sa lahat ng 
itimugnay bilang kasama o katambal Niya. 
®Siya ang Allah, ang Tagapaglikha, ang 
Tagapagsimula ng lahat ng bagay, ang 






















Tagapagbigay ng Hubog (o Hugis, Anyo). Sa 
Kanya ang pagmamay-ari ng pinakamagandang 
Pangalan. Lahat ng nasa mga kalangitan at 
ng kalupaan ay lumuluwalhati sa Kanya. At 
Siya ang Ganap na Makapangyarihan, ang 
Tigib ng Karunungan. 


Surah Al-Muntahanah 


Ang (Babaeng) Susuriin 

SaNgalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
O kayong Mananampalataya (mga 
Muslim)! Huwag ninyong ituring ang Aking 
mga kaaway at inyong mga kaaway bilang 
mga kaibigan (o tagapagtanggol), (Maari 
bang) kayo ay magpamalas sa kanila ng 
pagmamahal samantalang sila ay nagtakwil sa 
katotohanang dumating sa inyo at (bilang 
pagsalungat ay) nagtaboy sa Sugo at sa inyo 
(mula sa inyong mga tahanan) nang dahil 
(lamang) sa inyong pananampalataya sa Allah 
sa Siya ninyong (tanging) Rabb (Panginoon). 
Kung kayo ay naparito upang magsikhay sa 


Aking Landas at hanapin ang Aking Mabuting 
Kasiyahan, (samakatuwid, huwag kayong 
magpamalas ng pakUdpagkaibigan sa kanila). 
Inyong inililihim ang pakUdpagkaibigan sa 
kanila samantalang Aking nababatid nang 
ganap kung ano ang inyong inililihim at kung 
ano ang inyong inihahayag. At sinuman sa 
inyo (mga Muslim) ang gumawa ng gayon, 
tunay na siya ay naligaw (ng malayo) mula sa 
Tj^id na Landas. 

Kung magawa man nilang kayo ay 
mapangimbabawan (o magapi), sila ay mag- 
aasal sa inyo bilang inyong mga kaaway, at 
kanilang iuunat ang kanilang mga bisig at 
kanilang mga dila laban sa inyo nang may 
kasamaan, at sila ay magnanasang kayo ay 
mggtakwil (sa katotohanan). 

^ Walang kapakinabangan (na maidudulot 
sa inyo) ang inyong mga kamag-anak at 
magiiig ang inyong mga anak sa Araw ng 
Pagkabuhay Muli (laban sa Allah). Siya 
(Allah) ang maghahatol sa pagitan ninyo. At 
ang Allah ang ganap na Nakakikita sa lahat 
neinyong mga ginagawa. 

©Timay na mayroong isang pinagkakapuring 
hSmbawa para sa inyo (upang inyong 
pamarisan) sa (katauhan ni) Abraham at yaong 
kanyang mga kasamahan, nang kanilang sabihin 
sa kanilang sariling mga mamamayan: 
“Katotohanan, kami ay walang kinalaman sa inyo 
at sa anupamang inyong sinasamba bukod sa 
Allah: kayo ay aming tinalikdan at yaon ang sanhi 
ng namuong poot at galit sa pagitan natin 
hanggang hindi kayo manampalataya sa Allah 
lamang” — maliban sa sinabi ni Abraham sa 
kanyang ama: “Katotohanan, ako ay 
magsusumamo sa Allah para sa iyong 
kapatawaran, nguni’t ako ay walang 
kapangyarihan na gawin ang anumang bagay para 
sa iyo sa harap ng Allah”. “0 aking Rabb, sa lyo 
lamang kami (ganap na) nagtitiwala at sa Iyo 
(lamang) kami nagbabalik-loob sa pagsisisi at sa 
Iw (lamang) ang (aming) Ruling Pagbabalik. 

® “O Aming Rabbi Huwag Ninyo kaming 
gawin bilang pagsubok sa kanila na 
nagtakwil sa pananampalataya {Kafirun), at 
kami ay Inyong patawarin. O, Aming Rabbi 
Katotohanan, Tanging Ikaw lamang ang 
Ganap na Makapangyarihan, ang Tigib ng 
Karunungan.” 













^Katiyakan, mayroong isang 

ipmagkakapuring halimbawa sa kanila para 
inyong sundin, silang (tapat) na umaasa (sa 
pakikipagharap) sa Allah at sa Ruling Araw. 
At sinuman ang tumalikod, magkagayon, 
katotohanang ang Allah ay Malaya sa 
anupamang pangangailangan, (Siya) ang 
tanging karapat-dapat (pag-ukulan) ng lahat 
ngnapuri. 

©Maaring ipagkaloob ng Allah ang (diwa 
ng) pagkakaibigan sa pagitan ninyo at silang 
itinuturing ninyo bilang inyong mga kaaway. 
At ang Allah ang may kapangyarihan (sa 
lahat ng bagay), at ang Allah ay Lagi nang 
^^pagpatawad, ang Maawain. 

Hindi kayo pinagbabawalan ng Allah na 
makipag-ugnayan nang makatarungan at may 
kabaitan sa kanila na hindi nakikipaglaban 
[umuusig] (o tumutuligsa) sa inyo nang dahil 
sa inyong relihiyon at maging yaong hindi 
nagtataboy sa inyo mula sa inyong mga 
tahanan. Katotohanan, minamahal ng Allah 
j^ng nakikipag-ugnayan nang makatarungan. 
^pAng ipinagbabawal lamang sa inyo ng 
^ah ay yaong mga taong lumban [umusig] 
(o tumuligsa) sa inyo nang dahil sa inyong 
relihiyon at nagtaboy sa inyo mula sa 
inyong mga tahanan at yaong tumulong sa 
iba upang kayo ay maitaboy, kaya huwag 
makipagkaibigan sa kanila at sinuman (sa 
inyo) ang nakikipagkaibigan sa kanila, 
n^kagayon, sila ang Zalimun\ 

kayong Mananampalataya (mga 
r^slim)! Kung sa inyo ay may dumating na 
mananampalatayang babae bilang mga 
Muhajirat (mga babaing nagsilikas), inyong 
suriin ang kanilang pananampalataya; Ang 
Allah ay ganap na nakababatid ng kanilang 
pananampalataya, (sa Kanya), at kung 
inyong matiyak na sila nga ay (tunay na) 
mananampalataya, huwag silang pabalikin 


1 Zalimun. Ito ay isang salita mula sa wikang 
arabik na tumutukoy sa lahat ng taong 
makasalanan, mapaggawa ng katampalasanan sa 
pamamagitan ng pang-aabuso, pang-aapi sa 
kapwa, at suwail na lumalabag sa hangganang 
kautusan ng Allah. Sila na kung ipagkaloob sa 
kanila ang kapangyarihan ay mapaniil na 
umaalipin sa mga mahihinang tao. 



sa Kafirun. Sila ay hindi karapat-dapat na 
maging asawa nila, gayon din naman na sila 
(na Kafirun) ay hindi karapat-dapat para sa 
kanila (mga babaing mananampalataya). 
Ngunit, bayaran ninyo (silang Kafirun) kung 
anuman ang kanilang ginugol (bilang 
Mah/). At hindi kasalanan sa inyo, kung 
nais ninyong mag-asawa sa kanila kung 
inyo nang nabayaran ang kanilang Mahr. 
Ganoon din naman, huwag ninyong 
panatilihin ang mga kababaihang Kafir 
bilang inyong asawa, at hilingin (na ibalik 
sa inyo ang anumang ginugol [bilang Mahr] 
at hayaan sila (ang Kafirun na humingi na 
ibalik ang anumang kanilang ginugol. Yaon 
ang Hatol ng Allah, Siya ay humahatol sa 
pagitan ninyo. At ang Allah ang Ganap ng 
Maalam, ang Tigib ng Karunungan. 


2 Mahr. Ito ay salaping ipinagkaloob ng lalaki 
sa kanyang mapapangasawang babae sa oras ng 
kanilang naitakdang kasal. 













<^'^j c^^3 'c^^'j ^ ^h 

J V ^ y4s^y 5 cyfi-k' 



_)^ I ijfS^ ' oy*^ 1 (_jL»^q^ 

Si0^jl^-^ i:^yy3oU'l:ei^J^ 

/4 , »^4 ^ > 1\"^ *i ^ 

ii Ij |>4^ iii 1 


^ At kung mayroon man sa inyong mga 
asawa na lumisan mula sa inyo patungo sa 
Karifun, (bilang pagtalikod sa Islam at kayo ay 
nagsabi sa kanila na ibalik ang inyong Mahr 
subali’t sila ay tumanggi) pagkaraan nito kayo 
ay humayong nakipaglaban sa kanila at 
nakalikom ng mga labi mula sa pakikipaglaban; 
samakatuwid, bigyan mula sa nalikom na 
yaman yaong ang kanilang asawa ay lumisan, 
katumbas ng halagang ginugol nila sa kanilang 
asawa (bilang Mahr). At matakot sa Allah na 
!^a ninyong pinananam-palatayanan. 
raO Propeta! Kung ang mga 
mananampalatayang babae ay magsilapit sa 
iyo, upang magbigay ng BaVoh (panunumpa at 
pangako) na sila ay hindi magtatambal ng 
anupaman sa pagsamba sa Allah, na sila ay 
hindi magnanakaw, na sila ay hindi 
magkakasala ng pakikiapid, na sila ay hindi 
papatay ng kanilang mga anak, na sila ay hindi 
magsasalita ng (anumang) paninirang-puri na 
naglalayong maglubid ng mga 
kasinungalingan at sila ay hindi susuway sa 


iyong ipinag-uutos, magkagayon, iyong 
tanggapin ang kanilang BaVah (panunumpa at 
pangako), at magsumamo sa Allah para sa 
kanilang kapatawaran. Katotohanan, ang Allah 
ayl^ging nang Mapagpatawad, ang Maawain. 

O kayong Mananampalataya (mga 
Muslim)! Huwag ninyong ituring bilang mga 
kaibigan ang mga taong umani ng Foot ng 
Allah (silang mga Hudyo). Katiyakan, sila ay 
nawalan (ng anumang pagpapala) sa kabilang 
buhay, katulad ng kawalan din ng mga Kafir 
(na nakabaon) sa kanilang libingan (sa pag- 
aakalang sila ay hindi muling bubuhayin sa 
Araw ng Pagkabuhay Muli). 


Surah Al-Saff 


(Ang Magkakahanay) 

S^galm ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
fflAniiman ang nasa mga kalangitan at 
anuman ang nasa kalupaan, (lahat ng mga 
ito) ay lumuluwalhati sa Allah. At Siya ang 
Ganap na Makapangyarihan, ang Tigib ng 
mungan. 

[O kayong Mananampalataya (mga 
ruslim)! Bakit kayo nagsasalita (ng mga 
bggay) na hindi ninyo ginagawa? 

K^uklam-suklam sa (paningin ng) 
.^ah na kayo’y nagsasalita (ng mga gayong 
l^ay) na hindi ninyo ginagawa. 
ro Katotohanan! Minamahal ng Allah yaong 
mga taong nakikipaglaban na magkakahanay 
na (sama-sama) sa Kanyang Landas na tila ba 
sda ay (isang) matigas na moog. 

® At (alalahanin) nang si Moises ay 
nagsabi sa kanyang mga mamamayan: ‘‘O 
aking mga mamamayan! Bakit ninyo ako 
niyayamot samantalang inyong nalalaman 
nang may katiyakan na ako ay Sugo ng 
Allah sa inyo? Kaya, nang sila ay lumihis 
(mula sa Landas ng Allah), inilihis din ng 
Allah ang kanilang mga puso (mula sa 
Patnubay). At hindi pinpapatnubayan ng 

S h^ah ang mga taong Fasiq \ 
pAt (alalahanin) nang si Issa (Hesus), anak ni 
aryam (Maria), ay nagsabi: O Angkan ni 
Israel! Ako ay Sugo ng Allah sa inyo, na 


1 Fasiqun o Fasiq. Sila ang mga taong 
mapaghimagsik laban sa Allah. Sila ay mga suwail 
na palagiang sumusuway sa mga kautusan ng Allah. 






















nagpapatunay sa Tawrat [Torah na dumating] na 
una sa akin, at nagbibigay ng magandang balita 
tungol sa isang Sugo na darating pagkaraan ko, 
na ang pangalan ay Ahmad^. NguniT nang siya 
(Ahmad i.e. Muhammad) ay dumating sa kanila 
na may dalang mahnaw na katibayan, sila ay 
mg^sabi: “Ito ay isang hayag na salamangka”. 

® At sino nga ba ang higit na makasalanan 
kundi siya na naglulubid ng kasinungalingan 
laban sa Allah, samantalang siya ay 
inaanyayahan sa Islam? At hindi 
p^apatnubayan ng Allah ang Zalimun 
® Sila ay naglalayong pawiin ang Liwanag 
ng Allah (ang relihiyong Islam, ang Qu’ran 
at ang Sugo ng Allah [Propeta Muhammad]) 
sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. 
Nguni’t, dadalhin ng Allah sa lubos na 
kaganapan ang liwanag nito kahit (ito) man 
(ay) kamuhian ng mga nagtakwil sa 
pgnanampalataya {Kafirun). 
ro Siya (Allah) ang nagpadala sa Kanyang 
Sugo (Muhammad) na may dalang patnubay 
at relihiyon ng katotohanan, upang ito ay 
gawing matagumpay nang higit sa lahat ng 
relihiyon kahit (ito) man (ay) kamuhian ng 
^^shrikun^. 

kayong Manampalataya (mga Muslim)! 
I^s ba ninyong kayo ay Aking gabayan 


1 Isinalaysay ni Jubair bin Mut’im Ang Sugo ng 
Allah ay nagsabi, “Ako ay mayroong limang 
pangalan: Ako ay si Muhammad at Ahmad; 
ako ay A1 Mahi na sa pamamagitan ko, lilinisin 
ng Allah ang A1 Kufr (pagsamba sa mga diyus- 
diyosan; ako ang A1 Hashir ang una na 
mabubuhay na muli, at pagkaraan ay ang mga 
tao ang muhiig bubuhayin; at ako rin ang A1 
Aqib (wala ng darating pang Propeta pagkaraan 
ko) Sahih Bukhari vol 4 Hadith bilang 732. 

2 Zalimun. Ito ay isang salita mula sa wikang arabik 
na tumutukoy sa lahat ng taong makasalanan, 
mapaggawa ng katampalasanan sa pamagitaji ng 
pang-aabuso, pang-a^ sa kapwa, at suwail na 
lumalabag sa hangganang kautusan ng AHah. Sila na 
kung ipagkaloob sa kanda ang kapangyarihan ay 
mapanhl naumaalipin sa mga mahihinang tao. 

3 Miishnkun. Sila ay Idnabibilangan ng mga 
pagano, mga taong nang-iidolo, mga taong 
sumasamba sa mga diyos-diyusan tulad halimbawa 
ng pagsamba nila sa mga Propeta, anghel, rebulto, 
santo at santa, estatuwa, o maging ang satanas at 
tinatawag ding Mushrikun ang mga taong walang 
paniniwala sa Kaisahan ng Allah. 



tungo sa isang kalakal na makapagliligtas sa 
i^o mula sa mahapding parusa? 


^Na kayo ay mananampalataya (o 
manalig) sa Allah at sa Kanyang Sugo, at 
kayo ay magpunyagi (ang buong tiyaga) at 
makipaglaban sa Landas ng Allah sa 
pamamagitan ng inyong yaman at inyong 
buhay; yaon ay higit na nakakabuti sa inyo, 
nababatid lamang ninyo ito! 
^Kanyang patatawarin ang inyong mga 
kasalanan, at kayo ay tatanggapin sa mga 
Hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na 
umaagos, at mga magagandang tahanan sa 
Hardin ng Eden (Paraiso); yaon ang tunay 
n^akilang tagumpay. 

®At (pagkakalooban din kayo ng) isa 
pang pagpapala na inyong inaasam - isang 
tulong mula sa Allah (laban sa inyong mga 
kaaway) at isang nalalapit na tagumpay. At 
magbigay ng magagandang balita (O 
M^ammad) sa mga mananampalataya. 

^ O kayong Mananampalataya (mga 
Mmslim)! Magtulungan kayo sa (Landas ng) 












f Jj> {jUljI jtl_»j Tjk.i<SlAyL^ 

^ ^ 'j - --'tr 

Oj^Jj>^ /v-==^:r^J> AiU iU^. ' cl>^ i 


Allah tulad nang sinabi ni Issa [Hesus], anak 
ni Maryam (Maria) sa mga Hawariyyun 
(kanyang mga alagad): Sino ba ang aking 
mga tagapagtangkilik (sa landas ng Allah)? 
Ang mga Hawariyyun ay nagsabi “Kami ay 
mga tagapagtangkilik ng Allah” (kami ay 
makikipaglaban sa Kanyang Landas!) 
Magkagayon, ang isang pangkat sa Angkan 
ni Israel ay nanampalataya at ang isang 
pangkat naman ay nagtakwil. Kay a, Aming 
binigyan ng kapangyarihan yaong nanampalataya 
laban sa kanilang mga kaaway, at sila ay 
(nangibabaw at) naging matagumpay. 


Surah Al-Jumuah 


(Ang Araw ng Biyernes) 

S^galan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
® Anuman ang nasa mga kalangitan at 
anuman ang nasa kalupaan, (lahat ng mga 
ito) ay lumuluwalhati sa Allah, ang 
(Tanging) Hari, ang Banal, ang Ganap na 
l^kapangyarihan, ang Tigib ng Karunungan. 
ro Siya ang nagsugo mula sa mga mangmang 



ng isang Sugo ng kanilang lahi upang bigkasin 
sa kanila ang Kanyang mga Ayat^ (Talata ng 
Qur’an), ginawa silang dalisay (mula sa batik 
ng kawalang -pananampalataya at pagtatambal), 
at tinuruan sila ng Aklat (ang Qur’an) at Hikma 
(karunungan ng Sunnah). At katotohanan, sila 
noon ay dating nasa hayag na pagkaligaw (at 
igmagan). 

}At (siya ang Propeta Muhammad ay 
i^nugo rin Niya) sa ibang kasamahan nila 
(mga Muslim na) hindi pa nakikianib sa 
kanila (nguni’t sila ay patungo na sa 
pagyakap). At Siya (ang Allah) ang Ganap na 
^^pangyarihan, ang Tigib ng Karunungan. 
jYaon ang pagpapala ng Allah na 
ayang ipinagkaloob sa sinumang Kanyang 
naisin. At ang Allah ang Nagmamay-ari ng 
^Mlang Biyaya. 

® Ang kahalintulad ng mga (taong) 
pmagkatiwalaan ng Torah subali’t hindi nila 
isio^katuparan ito ay (tulad ng) isang asno na 
pumasan ng mabibigat na aklat (subali’t 
walang naunawaan sa mga ito). (Tunay na) 
Napakasamang halimbawa ng mga taong 
pinagsinungaligan ang mga Ay at ng Allah. At 
hindi pinapatnubayan ng Allah ang Zalimun. 


1 Ayat - ito ay isang salita sa wikang arabik na 
kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda, kapahayagan, 
baJEas, aral at babala na ipinahihiwatig ng Allah sa tao 
upang magkaroon ng pagkakataon na mag-isip, 
unawain at magnilay-nilay sa lahat ng oras. 
Maraming mga palat^idaan o tanda ang maaring 
Makita sa ating mga sarili at maging sa kapaligiran 
ng nagbibigay pahiwafig na mayroong isang 
Makapangyarihanng Diyos na dapat Dating pag- 
ukulan ng pagsamba. Bukod sa mga tanda^ mayroon 
ding mga aral at batas na isinasakysay sa atin upang 
maging pamantayan natin sa pagtahak sa landas ng 
buhay. Ang mga kapahayagan naman ay nauukol sa 
mga banal na kasulatan na ipinagkatiwala sa mga 
Propeta at Sugo upang magbigay patuoay tungkol sa 
katotohanan ng pagkakaroon ng Isang Diyos na 
Siyang oagbigay buhay sa atin kalakip ng tamang 
pamamaraan ng buhay upang sa gayon mak^tan ng 
bawaT tao ang magandang buhay pagkaraan ng 
kamatayan at ang mga babala naman ay upang 
maiwasan ang anumang kapahamakan hindi lamang 
sa makamundong buhay kundi higit sa lahat ang 
walang hanggang hantungan ng Impiyerno. 

2 Zalimun. Ito ay isang salita mula sa wikang 
arabik na tumutukoy sa lahat ng taong 
makasalanan, mapaggawa ng katampalasanan sa 






















^Sabihin (O, Muhammad) “O, kayong mga 
Hudyo! Kung inaakala ninyo na kayo ang 
pinakatanging kaibigan ng Allah, na walang 
puwang ang ibang sangkatauhan, 
samakatuwid, hangarin ninyo ang kamatayan, 
kmg kayo nga ay (tunay na) makatotohanan.” 
^pSubali’t, kailanman ay hindi nila 
hahangarin ito (ang kamatayan) sanhi ng 
mga (kabuktutang) ginawa noon ng kanilang 
mga kamay. At ganap ng nababatid ng Allah 
(^ng sino) ang Zalimun. 

®Sabihin (sa kanila, O Muhammad): 
“^totohanan, ang kamatayan na inyong 
tinatakasan ay katiyakang inyong mararanasan 
at pagkaraan, kayo ay muling ibabalik (sa 
Allah), ang Lubos na Maalam ng lahat (bagay) 
lingid man at hayag. At Kanyang ipababatid 
sa^yo kung anuman ang inyong ginawa.” 
Qo kayong Mananampalataya (mga 
Muslim)! Kung ang {Adhan) hudyat ng 
pagdarasal sa araw ng Biyernes ay 
itinatawag na, magmadali sa pagbibigay ala- 
ala sa Allah at lisanin ang mga gawaing 
kalakalan (at iba pang bagay na 
nakakaabala). lyan ang higit na nakabubuti 
saunyo, kung ito ay inyo lamang nababatid! 
® At kung natapos na ang pagdarasal ng 
Jumuah (Araw ng Biyernes), magsihayo 
kayo’t lumakad sa lupain at hanapin ang 
Kasaganaan ng Allah (sa pamamagitan ng 
paghahanap-buhay) at lagi ninyong alalahanin 
aM Allah upang kayo ay magsipag-tagumpay. 
MNguni’t, nang kanilang matanaw ang 
mga kabuhayan (kalakalan), at ibang 
libangan (o aliwan), sila ay nagmamadaling 
lumisan, at ikaw (O Muhammad!) ay iniwan 
nilang nakatindig pa (habang nagbibigay ng 
pangaral [khutbah]). (Kung gay on) Sabihin 
(sa kanila) “Yaong nasa sa Allah ang higit 
na mabuti kaysa sa alinmang kabuhayan o 
libangan (aliwan)! At ang Allah ang 
pinakamahusay na Tagapanustos.” 


pamamagitan ng pang-aabuso, pang-aapi sa 
kapwa, at suwail na lumalabag sa hangganang 
kautusan ng Allah. Sila na kung ipagkaloob sa 
kanila ang kapangyarihan ay mapaniil na 
umaalipin sa mga mahihinang tao. 


. • 1 > . -.f:'- c: tf ^ ^ 

5/^ joi 


W. ^ 




^ ' 1 '^ 1 *^1 "" AW^-' 1 ' 




Surah Al-Munafiqun 


(Ang Mga Mapagkunwari) 

^^galan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
S Kung dumating ang mga Munafiq 
(mapagkunwari) sa iyo (O Muhammad), (at) 
sila’y magsabi: “Kami ay sumasaksi ng ikaw 
nga ay tunay na Sugo ng Allah.” Batid ng Allah 
na ikaw nga ay tunay Niyang Sugo, at ang 
Allah ay saksi na ang mga mapagkunwari ay 
t^^y na mga sinungaling. 

^Ginawa nilang isang kubli (sa kanilang 
mga pagkukunwari) ang kanilang mga 
panunumpa (o pagsaksi); upang sa gay on ay 
kanilang mahadlangan (ang mga tao patungo) 
sa landas ng Allah. Katotohanan, ang 
^^aan ang siyang lagi nilang ginagawa. 
^Yaon ay sa dahilang sila ay naniniwala 
(subali’t) pagkaraan, sila ay (muling 
nanumbalik sa kawalan ng pananampalataya at) 
nagtakwil, magkagayon, ang kanilang mga puso 
a^inarhan. Kaya, sila ay hindi makaunawa. 
*#At kung sila ay iyong pagmasdan. 























O^ cl^ ^A-^ 

oA^*^ ' c^j oylD( 

!i^'t^^iS.^<Jp:i-Jc^iJA0 

iC^'^i^i;;:yiTigk0oj^v<i^^ 

z^j»^ ^jJ oj J65 






nakapagbibigay kasiyahan sa iyo ang 
kanilang mga pangangatawan, at kung sila 
ay mangusap, ikaw ay naMkinig sa kanilang 
mga salita. Sila ay tila mga tinilad na putol 
ng kahoy na nakatukod. Kanilang inaakala 
na ang bawa’t alingawngaw ay laban sa 
kanila. Sila ng (inyong) mga kaaway, kaya’t 
mag-ingat sa kanila. Nawa’y sumpain sila 
ng Allah! Paano nga ba’t sila ay napaligaw 
^nalihis) mula saTuwidnaLandas? 

At kung sabihin sa kanila: “Halina kayo, 
(at) ang Sugo ng Allah ay magsusumamo 
para sa inyong kapatawaran”, ang kanilang 
mga ulo ay pailing-iling at iyong mapag- 
mamasdan na ang kanilang pagtalikod ay 
^y (bahid ng) pagmamalaki. 
raOanoo’t ganoon din kung sila man ay 
iyong ipagsumamo para sa kanilang 
kapatawaran o hindi ipagsumamo para sa 
kanilang kapatawaran (ito ay walang kaibahan 
sa kanila). Ang Allah ay hindi magpapatawad 
sa kanila. Katotohanan, ang Allah ay hindi 
nagpapatnubay sa mga taong mapaghimagsik 


aUumalabag sa utos {Fasiqun). 

^Sila yaong (mga taong mapagkunwari na) 
n^sasabi: Huwag kayong gumugol (o 
magbigay tulong) sa sinumang taong 
sumusunod sa Sugo ng Allah hangga’t sila ay 
hindi lumalayo sa kanya. At sa Allah ang 
pagEoamay-ari ng mga yaman ng mga 
kalangitan at ng kalupaan nguni’t, ito ay hindi 
^gmawaan ng mga (taong) mapagkunwari. 
MSila ay nagsasabi: Kung kami’y 
makababalik sa Madina, katiyakan na ang 
(taong^) marangal ay itataboy niya mula rito 
ang kaabang-aba (ang Sugo ng Allah). 
Nguni’t, ang karangalan, kapangyarihan at 
kaluwalhatian ay pagmamay-ari ng Allah at 
ng Kanyang Sugo at ng mga (tunay na) 
mananampalataya nguni’t ito ay hindi 
n^abatid ng mga (taong) mapagkunwari. 

kayong Mananampalataya (mga 
Muslim)! Huwag ninyong hayaan na ang 
inyong mga ari-arian (yaman) at inyong mga 
anak ay maging hadlang sa inyo upang 
magbigay ala-ala tuwina sa Allah. At 
sinuman ang gumawa ng gayon, samakatuwid, 
sUa ang mga (bigong) nawalan. 

^At kayo ay gumugol (sa kawanggawa) 
mula sa mga biyayang ipinagkaloob Namin 
sa inyo, bago sumapit ang kamatayan ng 
sinuman sa inyo at magsasabi (nang may 
pagsisisi at panlulumo): “O aking rabb 
(Panginoon)! Bakit hindi Mo ako bigyan ng 
kaunting (palugit na) panahon na makablik 
(sa makamundong buhay), upang, sa gayon, 
ako ay makapagbigay sa kawanggawa mula 
aldng yaman^ at ako ay mapabilang sa 
lay ng) mga matutuwid,” 

:^At ang Allah ay hindi naggagawad ng 
piugit sa sinuman kung ang itinakdang oras 
(ng kamatayan) ay sumapit na (sa kanya). 
At ang Allah ay lubos na nakababatid kung 
ano ang inyong mga ginagawa. 


1 Ito ay si Abdullah bin Ibai Bin Salul, na 
pinuno ng mga taong mapagkunwari. 

2 Isinalaysay ni Abu Hurayrah: Ang Sugo ng Allah 
ay nagsabi, “Bawat araw ay mayroong dalawang 
Anghel na bumababa mula sa kalangitan at ang isa 
sa kanila ay magsasabi, “O Allah, gantimpsdaan 
Mo ang bawa’t taong gumugugol sa Iyong Landas, 
at ang isa namang Anghel ay magsasabi, ‘O Allah! 
Puksain ang bawa’t maramot.” Sahih Bukhari, vol 
2, Hadilh Bilang 522. 




















Surah Al-Taghabun 


(Ang Kawalan at Kapakinabangan) 
S^galan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
HAnuman ang nasa mga kalangitan at 
anuman ang nasa kalupaan (lahat ng mga ito) 
ay lumuluwalhati sa Allah: nasa Kanya ang 
kapamahalaan at sa Kanya ang pagmamay- 
ari ng lahat ng papuri at pasasalamat, at Siya 
mg may kakayahan sa lahat ng bagay. 
fflSiya ang lumikha sa Inyo, (bagaman) 
ang iba sa inyo ay Kafirun at ang iba naman 
ay nananampalataya. Ang Allah ang Ganap 
M nakakikita ng inyong mga ginagawa. 
^pNilikha Niya ang mga kalangitan at 
kalupaan sa (ganap na) katotohanan, at kayo 
ay Kanyang hinubog at Kanyang ginawang 
maganda ang inyong hubog at sa Kanya ang 
l^ing pagbabalik. 

fflBatid Niyang ganap kung ano ang nasa 
mga kalangitan at kalupaan, at batid Niyang 
ganap kung ano ang inyong inililihim at kung 
ano ang inyong inilalantad: At ang Allah ang 
Lubos na Maalam kung ano ang (lihim na) 
n^laman ng dibdib (kalooban ng mga tao). 
^ Hindi ba nakarating sa iyo ang balita 
tungkol sa mga nagtakwil ng pananampalataya 
(Kafirun) noong mga nagdaang pahanon? 
(Kaya’t) kanilang nalasap ang masamang bunga 
ng kanilang kawalan ng pananampalataya 
(pananalig), at sa kanila ay may nakalaang isang 

f apding pamsa. 

Yaon ay sa dahilang may mga Sugo na 
dumating sa kanila na may dalang maliwanag 
na mga patunay (at himala) nguni’t sila ay 
nagsabi: “Sila bang mga tao (Sugo) lamang ang 
makapapatnubay sa amin? Kaya’t sila ay 
nagtakwil (sa Mensahe) at nagsitalikod (sa 
katotohanan). Datapuwa’t ang Allah ay walang 
pangangailangan (sa kanila). At ang Allah ay 
ganap na malaya sa anupamang 
pangangailangan, ang karapat-dapat (pag- 
ukulan) ng lahat ng papuri. 

GSilang mga nagtakwil ng pananampalataya 
(Kafirun) ay nag-aakala na sila ay hindi 
bubuhaying muli (sa Araw ng Paghuhukom). 
“Sabihin mo (O Muhammad) ako ay 
sumusumpa sa aking Rabb (Panginoon), na 
katiyakang kayo ay bubuhaying muli: at 
pagkaraan, sa inyo ay ipagbibigay-alam ang 
anumang inyong ginawa at yaon ay sadyang 
napakadali sa Allah.” 




42^5 !£sa liSrSf^Si rj IS 


[Samakatuwid, kayo ay manampalataya 
(manalig) sa Allah at sa Kanyang Sugo, at 
sa Liwanag (ng Qur’an) na Anting 
ipinahayag. At ang Allah ay ganap na 
n^aaalam kung ano ang inyong ginagawa. 
^3 (At tandaan) sa Araw na kayo ay 
Kmyang pagsasamasamahin (lahat) sa Araw 
ng Pagtitipon, yaon ang Araw ng Taghabun^ 
(kawalan sa Kafirun sapagka’t sila ay itatapon 
sa Impiyemo at kapakinabangan sa mga 
mananampalataya sapagka’t sila ay paroroon 
sa Paraiso). At sinuman ang manalig sa Allah 
at gumawa ng mga kabutihan, ang kanyang 
mga kasalanan ay papawiin Niya at siya ay 
tatanggapin sa mga Hardin (ng Paraiso) na sa 
mga ilalim nito ay may mga ilog na umaagos 


1 Taghabun. Ito ang isa sa pangalan ng 
Paghuhukom sapagka’t ang mga tao sa Paraiso 
ay magwawagi laban sa mga tao ng Impiyemo. 
Walang kawalan at kapakinabangan nang higit 
pa sa pagpasok sa Paraiso at pagpasok sa 
Impiyemo. At Tabari 23:420. 















at doon, sila ay mananahan magpakailanman; 
a^aon ang Dakilang Tagumpay. 

MNguni’t, silang nagtakwil at 
nagpasinungaling sa Aming Ayat^, sila ang 


1 Ayat - ito ay isang salita sa wikang arabik na 
kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda, 
kapahayagan, batas, aral at babala na ipinahihiwatig 
ng Allan sa tao upang magkaroon ng pagkakataon 
na mag-isip, unawain at magnilay-niJay sa lahat ng 
oras. Maraming mga palatand^ o tanda ang 
maaring makita sa ating mga sarili at maging sa 
kapaligiran na nagbibigay paMwatig na mayroong 
isang Makapangyarihang Diyos na dapat nating 
pag-ukulan ng pagsamba. Bukod sa mga tanda, 
mayroon ding raga aral at batas na isinas^aysay sa 
atin upang maging pamantayan natin sa pagt^ak sa 
landas ng buhay. Ang mga kapahayagan naman ay 
nauukol sa mga banal na kasulatan na 
ipinagkatiwala sa mga Propeta at Sugo upang 
magbigay patunay tungkol sa katotohanan ng 
pagkakaroon ng Isang Diyos na Siyang nagbigay 
buhay sa atin kalakip ng tamang pamaraaraan ng 
buhay upang sa gayon makamtan ng bawa't tao ang 


mga taong mananahan sa Apoy, at 
mananatili roon magpakailanman. At tunay 
m yaon ay napakasamang hantungan. 
^Walang anumang uri ng sakuna^ (o 
pangyayari) ang magaganap maliban sa 
K^ahintulutan (Kapasiyahan at Katakdaan) ng 
Allah: at sinuman ang manampalataya (at manalig) 
sa Allah, Kanyang papatnubayan ang kanyang 
puso (sa tunay na pananalig sa (Allah). At ang 
ang Lubos na Maalam sa lahat ng bagay. 
^pKaya’t maging masunurin sa Allah, at 
maging masunurin sa Kanyang Sugo subali’t 
kung kayo’y magsitalikod, ang tungkulin 
lamang ng Aming Sugo ay ipalaganap (ang 

f isahe) nang maliwanag sa inyo. 

Allah! walang ibang Diyos (na dapat 
sambahin) maliban sa Kanya: at sa Allah, 
hayaang ang mga mananampalataya ay 
imgbigay ng kanilang (buong) pagtitiwala. 
^ O, kayong Mananampalataya (mga 
iKslim)! Katotohanan, sa inyong mga 
asawa at mga anak ay mayroon sa kanila na 
inyong mga kaaway (na pumipigil sa inyo sa 
pagsunod sa Allah) samakatuwid, mag-ingat 
sa kanila! Nguni’t kung sila ay inyong 
patawarin at bigyan ng pagpaparaya at 
pagtakpan (ang kanilang mga kakulangan), 
Katotohanan, ang Allah ay lagi nang 
r^pagpatawad, ang Maawain. 

^Ang inyong mga kayamanan at mga anak ay 
pagsubok lamang: subali’t sa Allah, nasa 
I^ya ang Dakilang Gantimpala (ng Paraiso). 
^Kaya’t manatiling laging may takaot sa 
.^ah (nang higit sa anupaman); laging 
makinig at sumunod, at gumugol sa 
kawanggawa: ito ay higit na mabuti para sa 


magandang buhay pagkaraan ng kamatayan at ang 
mga babala naman ay upang maiwasan ang 
anumang kapahamakan hindi lamang sa 
makamundong buhay kundi higit sa lahat ang 
walang hanggang hantungan ng Impiyerno. 

2 Kahartga-hanga ang isang mananampalataya. 
Walang anumang itiiiakda ang Allah para sa 
kanya bagkus ito ay nakabubuti sa kanya. Kung 
ang isang sakuna o karamdaman ay dumapo sa 
kanya, siya ay matiisin at ito ay nakabubuti sa 
kanya. At kung ang isang pagpapala ay igawad 
sa kanya, siya ay mapagpasalamat at ito ay 
nakabubuti sa kanya. Ang gayong katangian ay 
matatagpuan lamang sa isang tapat na 
mananampalataya. Muslim 4 :2295 






















inyong sariling (kapakanan). Sinuman ang 
iniligtas ang sarili mula sa kasakiman, 
n^kagayon, sila ang magtatagumpay\ 
^Kung kayo ay magpahiram sa Allah ng 
i^mg magandang pautang, ito ay Kanyang 
tutumbasan ng dalawang ulit (na gantimpala) 
at kayo ay Kanyang patatawarin. At ang Allah 
ay Lagi nang handang kumilala (ng mga 
g^ang kabutihan), Siya ang Mapagparaya. 
® (Siya ang) Lubos na Maalam sa lahat 
bagay) na lingid man at hayag, (Siya) 
ang Ganap na Makapangyarihan, ang Tigib 
ng Kamnungan. 


Surah At-Talaq 


(Ang Diborsiyo) 

S^galan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
roO Propeta! Kung kayo ay magdidiborsiyo ng 
mga babae, hiwalayan sila sa kanilang Iddah 
(takdang panahon), at inyong bilangin ang 
kanilang Iddah (takdang panahon^) sa tama (at 
kaukulang) bilang nito. At matakot sa Allah, ang 
inyong Rabb (Panginoon). At huwag silang 
itaboy mula sa kani-kanilang tahanan, at huwag 
din namang hayaan na sila’y lumisan maliban 


1 Si Abu Hurayrah ay nagsalaysay na sinabi ng Sugo 
ng Allah, “Kung kayo ay aking inuutusang gawin ang 
isang bagay, gawin ito ng higit na maayos, at kung 
kayo ay aliig pinagbabawalan, ito ay dapat ninyong 
iwasan/’ Sahih Mu^m vol 2 Hadith Bilang 975 

2 Iddah. Ang Allah ay nagtakda ng sapat na 
panahon ng paghihintay para sa babae pagkaraan 
ng diborsiyo o kamatayan ng kanyang asawa, 
kaya pa^saraan ng takdang panahon ng 
paghihintay, maari na siyang mag-asawa sa iba. 
Isinalaysay ni AbduUah Ibn Umar na nang 
kanyang diniborsiyo ang kanyang asawa habang 
ang huli ay nasa panahon ng kanyang regia, 
itinanong ni Umar Bin A1 Khattab ang tungkol 
dito. Ang Sugo ng Allah ay nag-utos sa kanya na, 
“Utusan siya (ang iyong anak na lalaki) na ibalik 
niya at panatilihin ito hanggang siya ay malinis 
mula sa kanyang bnwanang regia at maghintay 
hanggang sa sumunod niyang buwan ng regia at 
maging malinis muli at sa gayon kung nais niyang 
panatilihin ito, maari niyang gawin ito at kung 
nais niyang diborsiyuhin ito, maari niyang gawin 
ito bago siya niagkaroon ng paldkipagtalik sa 
kanya, at ito ang Iddah (itinakdang pamamanahon) 
na iniutos ng Allah sa mga babaing ididiborsiyo.” 
Sahih Bukhari vol 7 Hadith Bilang 178). 







. » r 


/>< 


kung sila ay nagkasala ng hayag na kalaswaan. 
Ito ang mga hangganang itinakda ng Allah. At 
sinuman ang lumabag sa itinakdang hangganan 
ng Allah, samakatuwid, tunay na siya ay 
nagkasala sa kanyang sarili. Hindi ninyo 
nababatid na maaring p^Jcaraan nito, ang Allah 
ay magkaloob sa inyo ng mga mabubuting bagay 
(na Kanyang panumbalikki ang dating ugnayan 
[o magandang damdaniin] ninyo sa isa’t isa kung 
itoang una o ikalawang paghihiwalay lamang). 
® Kaya’t kung malapit ng umabot ang takdang 
(taning ng) kanilang panahon, maari ninyo silang 
tanggaping muli (bilang asawa) sa maayos na 
paraan o hiwalayan sila sa paraang kalugod- 
lugod. At kumuha ng dalawang makatamngang 
tao bilang saksi mula sa inyo (mga Muslim). At 
magbigay ng panunumpa sa Allah. Yaon ay 
isang paala-ala (babala) na ibinibigay sa isang 
naniniwala sa Allah at sa Ruling Araw. At 
sinuman ang may takot sa Allah at kanyang 
pinananatili (tinutupad) ang tungkulin niya sa 
Kanya, gagawin Niya ang daan sa kanya upang 
malagpasan niya (ang bawat kahirapan). 
















\^Ijii^A^\ ill iol «■ li^ ^3®^ 'iijj 5!^ c^j 

L^.j<^ Ija Jdu>C\^c^l.jl:>^l>i3 -I-^^JJ Ifi’ oXc- 

j-^ ^^£>5? i>*-> 

5it4riST©gJ^;i5ST^:»i?J?1^i^ 


JAt sa kanya ay ipagkakaloob Niya (ang 
biyaya [mula sa pinanggalingan]) na hindi niya 
aakalain (na darating). At sinuman ang 
magbigay ng kanyang tiwala^ (pananalig) sa 


1 Itinala ni Imam Hamad na sinabi ni Ibn Abbas na 
habang siya ay nakasakay sa kamelyo ng Sugo ng 
Allah (siya ay nasa likuran ng Sugo ng Allah), ang 
Sugo ng Allah ay nagsabi, “O Batang lalaki, ikaw 
ay aking tutunian ng mga sahta (kaya, pag-aralan 
mo ito). Maging mapag-alala sa Allah, at ikaw ay 
Kanyang pangangalagaan, maging mapag-alala sa 
Allah at Siya ay laging nasa sa iyo. Kung ikaw ay 
humingi, humingi sa Allah, at kung ikaw ay 
humane ng tulong, hanapin sa Allah. Dapat mong 
maiaman na kung ang isang pangkat (ng tao) ay 
magkatipon-tipon upang bigyan ka ng 
k^akinabangan, sila ay walang maibibigay na 
kapakinabangan maliban kung ano ang itmakda ng 
Allah para sa iyo. Dapat mong malaman na kung 
ang pangkat (ng tao) ay magkatipon-tipon upang 
ikaw ay pinsalain, hindi nila magagawang pinsalain 
ka maliban kung ano ang itinakda ng Allah laban 


Allah, magkagayon, Siya (ang Allah) ay sapat 
na para sa kanya. Katotohanan, isasakatuparan 
ng Allah ang kanyang Kautusan. Tunay, na 
ang Allah ang nagtakda ng (tama at 
^kulang) sukat ng lahat ng bagay. 

©At yaong mga kababaihang lipas na sa 
kanilang takdang pamamanahon (regia), ang 
Iddah (takdang panahon) sa kanila kung kayo 
ay may alinlangan (tungkol sa kanilang 
pamamanahon) ay tatlong buwan at ganoon 
din ang (Iddah ng) mga wala pang buwanang 
dalaw. At yaong nagdadalang-tao (maging 
sila man ay diniborsiyo o ang kanilang asawa 
ay namatay), ang kanilang Iddah ay hanggang 
sumapit ang pagsilang nang nasa kanilang 
sinapupunan; at sinumang may takot sa Allah 
at kanyang pinanatili (tinutupad) ang 
tungkulin niya sa Kanya, gagawin Niyang 
n^aan ang bagay na ito sa kanya. 

Kito ang Utos ng Allah na Kanyang 
ipmahayag para sa Inyo; at sinuman ang 
may takot sa Allah at pinanatili (tinutupad) 
niya ang kanyang tungkulin sa Kanya, 
papawiin Niya ang mga kasalanan mula sa 
at palalakihin ang kanyang gantimpala. 
^Pananatilihin ninyo sila (ang mga 
diniborsyong asawa) sa inyong mga tahanan 
ayon sa inyong mga kakayahan, at huwag 
silang pakitunguhan sa paraang inyong 
masugatan (ang kanilang damdamin) [upang 
magiging dahilan ng kanilang paglisan]). At 
kung sila ay nagdadalang-tao, magka-gayon, 
gumugol para sa kanila hanggang sila ay 
magsilang. At kung sila ay magpasuso sa 
Inagbibigay ng pasanin ang Allah sa sinumang 
tao nang high sa Kanyang ipinagkaloob sa 
kanya. Ang Allah ay magkakaloob ng 
^ginhawaan pagkaraan ng kahirapan. 
fflAt ilan sa mga pamayanan (o mga 
mamamayan) ang naghimagsik laban sa Utos 
ng kanilang Rabb at ng Kanyang mga Sugo; at 
Aming iniharap sa isang mahapding 
pagbabayad-sala (parusa sa mundong ito) at 
Amin silang papatawan ng kagimbal-gimbal na 
p^sa (ang Implyemo sa kabilang buhay). 
®Kaya’t, nilasap nila ang masamang 
bunga ng kanilang gawa (kawalan ng 


sa iyo. Ang mga panulat ay naitaas na at ang mga 
pahina ay nangatuyo na.” Ahmad 1:293 












pananampalataya) at ang naging 
kahihinatnan ng kanilang gawa ay kawalan 
(kapahamakan sa mundong ito at walang 
hgggang pamsa sa kabilang buhay). 

MAng Allah ay naglaan sa kanila ng isang 
mkhapding pamsa. Kaya’t matakot sa Allah at 
panatilihin (tuparin) ang inyong tungkulin sa 
Kanya, 0 kayong mga taong nakauunawa at 
nananalig (sa Allah)! Tunay, na ang Allah ay 
r^baba sa inyo ng isang Paala-ala (itong Quran). 
® (At ipinadala rin sa inyo) ang isang Sugo, 
na nagsasaysay sa inyo ng mga Ayat ng Allah 
na naglalaman ng malinaw na mga paliwanag 
upang Kanyang iligtas yaong may 
pananampalataya at may gawang kabutihan, 
mula sa dilim (ng kamangmangan) tungo sa 
liwanag (ng kamnungan ng pagsamba sa tunay 
na Diyos). At sinuman ang manampalataya sa 
Allah at gumawa ng mga kabutihan, siya ay 
tatanggapin Niya sa mga Hardin na sa ilalim 
nito ay may mga ilog na umaagos upang doon, 
sila ay mamalagi magpakailanman. Tunay na 
ipinagkaloob ng Allah sa kanya ang isang 

f iaganang biyaya. 

Ang Allah, ang Siyang lumikha ng pitong 
mga kalangitan at ng kalupaan sa ganoon ding 
bilang nito. Ang Kanyang Kautusan ay 
bumababa sa pagitan ng mga ito (kalangitan at 
kalupaan) upang inyong mapag-alaman na ang 
Allah ay may Kakayahan sa lahat ng bagay, at 
katotohanan, saklaw ng Allah ang Ganap na 
Kaalaman sa lahat ng bagay. 


Surah At-Tahrim 


(Ang Ipinagbabawal) 

S^galan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
TOO Propeta! Bakit mo ipinagbabawal (sa 
iyong sarili) ang mga bagay na sa iyo ay 
ipinahintulot ng Allah, na iyong hinahangad 
upang bigyang kasiyahan ang iyong mga 
asawa? At ang Allah ay Lagi nang 
Japagpatawad, ang Maawain. 
jAt ginawang kautusan ng Allah sa inyo 
(mga kalalakihan) ang magbigay ng kabayaran 
(upang mapawalang-saysay ang inyong mga 
panunumpa. At ang Allah ang inyong Mania 
(Panginoon o Tagapangalaga) at Siya ang 
yAos na Maalam, ang Tigib ng Kamnungan. 
^pAt (alalahanin) nang ang Propeta ay 
tiwalang nagsiwalat ng isang (lihim na) bagay 



sa isa niyang asawa (Hafsah), at pagkaraan, ay 
isiniwalat naman (ni Hafsah) sa isa pa (kay 
Aishah). (Ngunit) ginawang ipabatid ng Allah 
sa kanya (kay Propeta Muhammad); 
ipinabatid (Niya) ang isang bahagi nito at 
hinayaan ang isang bahagi. Kaya, nang 
sabihin niya (ng Sugo ng Allah) sa kanya (kay 
Hafsah) ang tungkol dito, siya (si Hafsah) ay 
nagtanong: “Sino ang nagsabi nito sa iyo? 
Siya (sugo ng Allah) ay sumagot: “(Ang 
Allah), ang Lubos na Maalam, ang Ganap ng 
^^^babatid, ang Siyang nagsabi sa akin”. 
©At kung kayong dalawa (Aishah at Hafsah) 
ay magbalik-loob sa pagsisisi sa Allah, (ito ay 
tatanggapin Niya at high itong makabubuti sa 
inyo) na ang inyong mga puso ay sadyang 
nakahilig (upang salungatin kung ano ang nais 
ng Propeta) nguni’t kung kayo ay magtulungan 
sa isa’t isa laban sa kanya (kay Propeta 
Muhammad) magkagayon, katotohanan, ang 
Allah ang kanyang tagapagtanggol at maging 
ang Angel fibril at ang mga matutuwid mula sa 
hanay ng mga mananampalataya; at high pa 























rito, (maging) ang mga Anghel ay kanyang mga 
ta^pag-tangkilik. 

®Kung mangyari ngang kayo (mga asawa 
ng Propeta) ay kanyang hiwalayan (lahat) 
maari ngang ang kanyang Rabb (Panginoon) 
ay magkaloob sa kanya ng mga asawang higit 
sa inyo- mga Muslimah (na mabubuting 
mananampalataya), na lagi nang tumatalima, 
masunurin (sa Allah, nagbabalik-loob sa 
Allah nang may pagsisisi at tapat na 
sumasamba sa Allah, laging laan sa pag- 
aayunOj silang mga babaing nagsilikas (nang 
d^il sa Allah), mga balo at mga dalaga. 

^□O kayong Mananampalataya (mga 
Mmslim)! Iligtas ang inyong sarili at ang 
inyong mga mag-anak laban sa Apoy (ng 
Impiyerno) na ang panggatong ay mga tao at 
bato, na doon ay may itinalagang 
(tagapagbantay na) mga Anghel na 
mababalasik (at) mahihigpit, na hindi 
sumusuway sa (pagtupad ng) Kautusan na 
tinatanggap nila sa Allah bagkus ginagawa 
ang (bagay na) sa kanila ay ipinag-utos. 


^ (At sa kanila ay sasabihin sa kabilang- 
buhay:) “O kayong Kafirun! Huwag kayong 
guraawa ng mga pangangatuwiran (o dahilan) 
sa Araw na ito! (sapagka’t) kayo ay babayaran 
ig ayon sa anumang inyong ginawa!” 
\0 kayong Mananampalataya (mga 
fuslim)! Magbalik-loob sa Allah ngang may 
tapat na pagsisi. Maaring patawarin ng 
inyong Rabb ang inyong mga kasalanan, at 
kayo ay tanggapin Niya sa mga Harin na sa 
ilalim nito ay may mga ilog na umaagos sa 
Araw na yaon, hindi pahihintulutan ng Allah 
na hamaldn (o alipustahin) ang Propeta at 
maging ang mga mananampalataya. Ang 
kanilang Liwanag ay tatanglaw sa kanila at 
sa kanilang mga kanang kamay (ay may 
Talaan ng kanilang Gawa). At sila ay 
magsasabi: “O aming Rabbi Inyong 
panatilihing ganap an gaming liwanag para 
sa amin at ipagkaloob mo sa amin ang 
kapatawaran. Katotohanan, Ikaw ang may 
tekayahan sa lahat ng bagay. 
fflO Propeta! Ikaw ay makipaglaban ngang 
may katatagan laban sa Kafirun at sa mga 
mapagkunwari at ikaw ay maging mahigpit 
laban sa kanila. Ang kanilang patutunguhan 
ay Impiyerno at tunay na (ito ay) isang 
^^akasamang hantungan. 
fflAng Allah ay nagbigay ng isang 
(imsamang) halimbawa para sa Kafirun. 
Ang asawa ni Nuh (Noah) at ang asawa ni 
Lut (Lot). Sila ay kapwa nasa pangangasiwa 
ng Aming mga matutuwid na alipin subali’t 
sila ay nagtaksil sa kanila (sa pamamagitan 
ng Kufr [kawalan ng pananalig o 
pananampalataya]. Kay a, sila (Nuh at Lut) ay 
walang nagawa upang sila (ang kanilang mga 
asawa) ay mailigtas laban sa (parusa ng) Allah 
at sa kanila ay sinabi: Humayong pumasok 
saApoy kasama ng mga nagsisipasok.” 
®At ang Allah ay nagbigay ng isang 
(mabuting) halimbawa para sa 
mananampalataya: ang asawa^ ni Fir’awn 
(Paraon) nang siya ay nagsabi: Aking Rabb! 


1 At ayon sa pagtatala ni Ibn Jarir, isinalaysay 
ni Abu Musa A1 Ash’ari na sinabi ng Sugo ng 
Allah na: “Maraming lalaki ang nakamtan ang 
ganap na pananalig at (nguni’t) mula sa mga 
babae, si Maryam (Maria) na anak na babae ni 
Imran at si Asiyah, na asawa ni Fir’awn (Paraon) 
ang nakatamo ng kaganapan lamang.” 













Ipagtayo mo ako ng isang tahanan sa Hardin 
na malapit sa lyo at iligtas Mo ako kay 
Fir’awn (Paraon) at sa kanyang (masamang) 

f /a at iligtas Mo ako sa Zalimun ^ 

At si Maryam^ (Maria), anak na babae ni 
Imran, kanyang pinangalagaan ang sariling 
kalinisan (puri at dangal); at siya ay Aming 
hiningahan mula sa Aming (nilikhang) 
kaluluwa at siya ay sumaksi sa katotohanan ng 
mga Salita ng kanyang Rabb at sa Kanyang 
mga Kasulatan, at siya ay nabibilang sa mga 
masunurin sa Allah (Qanitun). 


Surah Al-Mulk 


(Ang Kapamahalaan) 

S^Ngalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
OTMapagpala ang (Allah na) Siyang may 
tangan ng Kapamahalaan; At (Siya ang) may 
(^lap na) kakayahan sa lahat ng bagay. 
SSiya ang lumikha ng Kamatayan at 
Buhay upang kayo ay Kanyang subukan 
kung sino sa inyo ang pinakamabuti sa gawa. 
At Siya ang Ganap na Makapangyarihan, 
ang Lagi nang Mapagpatawad; 


1 Zalimun. Ito ay isang salita mula sa wikang 
arabik ng tumutukoy sa lahat ng taong 
makasalanan, mapaggawa ng katampalasanan sa 
pamamagitan ng pang-aabuso, pang-aapi sa 
kapwa, at suwail na lumalabag sa hangganang 
kautusan ng Allah. Sila na kung ipagkaloob sa 
kanila ang kapangyarihan ay mapaniil na 
umaalipin sa mga mahihinang tao. 

2 Si Imam Ahmad ay nagtala na sinabi ni Ibn 
Abbas na, “Ang Sugo ng Allah ay gumuhit ng apat 
na guhit sa lupa at sinabi, “Alam ba ninyo kung ano 
ang ibig sabihin ng apat na guhit na ito. Sila ay 
sumagot, “Ang Allah at ang Kanyang Sugo ang 
nakakaalam nang higit.” Sinabi niya, “ang 
pinakamabuti mula sa mga kababaihan ng Paraiso 
ay sina Khadijah bint Khuwaylid, Fa tima Bint 
Muhammad, Maryam Bint Imran at Asiyah bint 
Muzahim, ang asawa ni Fir’awn.” Ahmad 1:293. 

3 Si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Abu 
Hurayrah na ang Sugo ng Allah ay nagsabi, 
“Katotohanan, mayroong isang Surah ng Qur’an 
na naglalaman ng tatlumpong ayat (talata) na 
mamamagitan sa sinumang bumibigkas nito 
hanggang siya ay mapatawad ng Allah. Ito ay 
ang “Taba-rak A1 Ladhi. (Surah A1 Mulk).” Ang 
Hadith na ito ay tinipon din ni Tirmidhi at ng 
apat na Sunan ng Tagapagtipon ng mga Hadith. 
Ahmad 2:321 Tafsir Ibn Kathir vol 10 pahina 78. 





^-4ii3isjf^^y62©^sl5iLi4-li 


jSiya ang lumikha sa pitong Kalangitan, 
b^a’t isa ay nagtataasan, wala kayong 
masusulyapang kakulangan (o kapintasan) 
sa mga nilikha ng Mahabaging (Allah). 
Kaya’t muli mo itong sulyapan: “May 
natatanaw ka bang siwang (kahit man 
[jg^ g] awang)?” 

Kaya’t muli mo itong sulyapan; at muli 
pa; ang iyong paningin ay magbabalik sa iyo 
nang may 'Khaasf (kahihiyan) at ‘Haseer 
^^aguran). 

^[At tunay na Aming pinalamutian ang 
pinakamalapit na kalangitan ng mga 
larapara (bituin). At ginawa Namin yaong 


4 ‘Khaasi’-ayon kay Ibn Abbas, ang ‘Khaasi’ ay 
kahihiyan o hamak. A1 Tabari-23:509 (Tafsir Ibn 
Kathir vol 10 pahina 78) 

5 ’Haseer’-ayon sa mga mapananaligang paham 
ng Islam, si Ibn Abbas ay nagsabi na ang arabik 
na salitang 'Haseer ay tumutukoy sa kapaguran 
o pagkahapo. Ad-Dhurr A1 Manthur 8:235 Tafsir 
Ibn Kathir vol 10, pahina 82. 

























mga lampara (bituin^), bilang (pamuksang) 
sandata upang itaboy papalayo ang mga 
satanas (demonyo) at inihanda Namin sa 
kanila ang 

^gnsa ng Naglalagablab na Apoy. 

^pAt yaong nagtatakwil sa kanilang Rabb^ 
(Pmginoon) ay (nakalaan sa kanila ang) 
parusa ng Impiyerno. At (ito ay) sadyang 
p^akamasamang hantungan. 
raAt kung sila ay naitapon doon (sa 
Impiyerno), kanilang maririnig ang malakas 
na ingay ng Shahiq (na tila isang malalim na 
paghinga) habang ito ay kumukulo (at 
b^ubuga ng Apoy). 

Kito ay halos sumabog sa (tindi ng) 
pangangalit. Sa tuwinang may pangkat na 
itinatapon (itinataboy) doon, ang mga 
Tagabantay niyaon ay magtatanong: Wala 


1 Binanggit ni Abu Qatadah ang ayah na ito 
sinabi niya, “Ang pagkakalikha sa mga bituin ay 
may tatlong dahilan, una, bilang palanmti sa 
pinakamababang langit^ ikalawa, bilang sandatang 
pamuksa upang itaboy ang mga Shayatin 
(satanas) at ikatlo, upang gamiting gabay sa (gabi 
ng) paglalakbay. Kaya, sinuman ang nagbigay ng 
iba pang kahulugan, siya ay nagkamali at ginugol 
lamang ang kanyang panahon sa walang 
kabuliSian at inilagay lamang ang sarili na 
lumagpas sa hangganan ng kaalaman. Sahih 
Bukhari, vol, 4 Chap 3, pahina 282) 

2 Rabb (Panginoon)-Bagama’t madalas gamitin 
ang salitang Panginoon sa pagsasalin ng saHtang 
Rabb, ito ay hindi sapat o ganap ang kahulugan 
sapagkah ang Rabb sa wikang arabik ay malawak 
ang kahulugan. Tinatawag na Rabb ang Allah 
sapagka't Siya ang tanging nagmamay-ari ng 
Kapangyarihang Lumikha at Kautusan. Ang Allah 
ang nagbigay ng kakayahan sa lahat ng bagay 
upang gumsJaw, lumaki, magbago at umunlad. 
Siya ang Panginoon na walang kapantay sa 
Kanyang Kapamahalaan, Kadakilaan, Kataas- 
taasan at Kapangyarihan. Siya ang Tanging 
Tagapanustos at Tagapangalaga ng lahat ng 
nilikha. Ang sahtang Panginoon ay karaniwang 
ginagamit bilang paggalang sa isang guio, pinuno 
(mga dugong bughaw-sa wikang ingles Royal 
Family). Kaya, minabud ng tagasalin sa tagalog na 
gamitin ang salitang arabik na Rabb at 
dinugtungan at ddnabit ang (Panginoon) upang 
maunawaan ng sinumang mambabasa. Mababasa 
lamang ang katagang Rabb na sinundan nang may 
panaklong na katagang (Panginoon) sa mga unang 
ayah ng naturang Ju’zu at Surah ng Qur’an. 


bang isang tagapagbabala (Sugo ng Allah) 
agg dumating sa inyo? 

At sila ay magsasabi “Katotohanan, may 
isang Tagapagbabala ang dumating sa amin. 
Subali’t, siya ay aming painasinungalingan at 
aming sinabi (sa kanya): “Ang Allah ay hindi 
nagpadala ng anumang bagay (hinggil sa 
kapahayagan), (at) katotohanan, kayong 
(lahat) ay nasasadlak sa napakalaking 
k^^ian.’’ 

^ At kanilang sasabihin (nang may pagsisi 
at panlulumo): “Kung nakinig lamang kami 
o ginamit ang aming talino, sana ay hindi 
kami napabilang sa mga magsisitahan sa 
^glalagablab na Apoy. 

MKaya’t aaminin nila ang kanilang mga 
kasalanan, Subali’t, kay layo (sa Habag ng 
Allah) ang mga magsisitahan sa 
l^glalagablab na Apoy. 

Katotohanan! Yaong lingid (at tunay) 
ang kanilang pagkatakot sa kanilang Rabb 
ay mapapasakanila ang kapatawaran at 
^^lang gantimpala (ang Paraiso). 

^ At ^hit na inilihim pa ninyo ang inyong 
salita 0 ihayag man ito. Katotohanan, Siya 
ang Lubos na Maalam kung ano ang 
i^^aman ng dibdib (ng tao). 

® Hindi ba Niya batid kung ano ang 
^myang nilikha? At Siya ang (Lubos na) 
Mabait at higit na Mapagbigay (sa kanyang 
mga alipin), ang Ganap na nakababatid (sa 
l^at ng bagay). 

^Siya ang gumawang maging sunud- 
sunuran sa inyo ang kalupaan (ginawang 
madali sa inyo upang lakaran, panirahan at 
taniman ito ng mga pananim) kaya tumahak 
sa landas nito at kumain mula sa Kanyang 
mga panustos (kabuhayan^). At nasa sa 
^nya ang Pagkabuhay Muli. 

^ Hindi ba kayo nakadarama ng 
^iwasayan, Na Siya na nasa itaas ng 


3 Si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Omar Ibn 
Khattab, na narinig niya sa Sugo ng Allah na 
nagsabi, “Kung magtiwala sa Allah sa tunay na 
paraan ng pagtitiwala, ipagkaloob sa iyo ang 
kabuhayan na katulad ng kabuhayang 
ipinaglmloob Niya sa mga ibon. Ang mga ibon ay 
lumilipad sa umaga na walang pagkain at 
bumabalik sa gabi na puno ng pagkain ang tiyan.” 
Ahmad 1:52 Tafsir Ibn Kathir vol 10, pahina 89. 






Kalangitan ay hindi Niya pinahihintulutan 
na kayo ay matabunan ng lupa kapag ito ay 
n^anig sa paglindol? 

^O, hindi ba kayo nakadarama ng 
^Mwasayan, Na Siya na nasa itaas ng 
kalangitan ay hindi magpaparating laban sa 
inyo ng nag-aalimpuyong daluyong ng {Hasib) 
hangin? (Sa gayon) inyong mapag-aalaman 
kmg gaano nga kasidhi ang Aking Babala? 
® At Katotohananm yaong mga (taong) 
n^na sa kanila ay nagtakwil (sa mga Sugo 
ng Allah) (Kaya, inyong pagmasdan kung) 
gaano (kasindak-sindak) ang Aking 
p^anggi (sa kanila)? 

^At hindi ba nila napagmamasdan ang 
mga ibon na nasa kanilang itaas (kung 
paano) ibinubuka ang kanilang mga bagwis 
at (kung paano rin) itinitiklop yaon? Walang 
ibang tumangan sa kanila maliban sa 
Mahabagin (ang Allah). Katotohanan, Siya 
aM Ganap na Nakakikita sa lahat ng bagay. 
^O, sino pa kaya siya na inyong magiging 
t^apagtanggol na makatutulong sa inyo bukod 
sa Mahabaging (Allah)? Silang Kafimn ay 
vj^ng patutunguhan maliban sa pagkaligaw. 
^ At sino siya na makapagbibigay sa inyo (ng 
^ong mga pangangailangan) kung ipagkait 
Niya sa inyo ang Kanyang Biyaya? Subali’t, 
sila ay patuloy sa kapalaluan (pagmamalaki) At 
(s^ ay) umiwas (sa katotohanan). 

^Ang isa bang naglalakad na ang mukha 
ay nakatungo (na hindi nakakikita) ay higit 
bang napapatnubayan kaysa sa isang 
(nakakikita at) maayos na naglalakad sa 
matuwid na landas (na naniniwala sa 
I^sahan ng Diyos)? 

® Sabihin: Siya ang lumikha sa inyo, at Siya 
ang nagkaloob sa inyo ng pandinig (tainga) at 
paningin (mata), at puso. (Subali’t) napakaliit 
i^inyong (isinusulding) pasasalamat. 
®Sabihin: Siya ang lumikha sa inyo sa 
mundong ito at sa Kanya (rin) ang inyong 
pagtitipun-tipon (sa Kabilang-buhay).” 

^At sila ay magsasabi: “Kailan nga ba 
ang pagsapit ng pangakong ito (ang Araw 
ng Pagkabuhay Muli) kung ikaw nga ay 
nagsasabi ng katotohanan?” 

^pSabihin mo (O, Muhammad): “Ang 
kaalaman (sa itinakdang Oras) ay nasa Allah 
lamang, at ako ay isang tagapagbabala lamang.” 
® Nguni’t, kung kanilang masisilayan (ang 








kaparusahan sa Araw ng Pagkabuhay Muli) 
na ito’y papalapit, ang mukha ng Kafimn ay 
kakaiba (nangingitim na may [bahid ng] 
kalungkutan at dalamhati) at (sa kanila) ay 
may magsasabi: “Ito na ang (pangako na) 
iiwong hinihiling.” 

^Sabihin mo, (O, Muhammad) “Sabihin 
sa akin! Kung ako ba ay wasakin ng Allah, 
at yaong aking mga kasamahan, o (di kaya 
naman) kami ay gawaran ng Kanyang Awa, 
sino pa kaya ang makapagliligtas sa Kafimn 
l^an sa mahapding parusa? 

^ Sabihin: “Siya ang Mahabagin (ang 
Allah), sa Kanya kami ay nananampalataya, 
at sa Kanya naming inilalaan ang aming 
(lubos na) pagtitiwala. Kaya, (hindi 
maglalaon), inyong malalaman kung sino 
nga ang nasa hayag na kamalian (pagkaligaw). 
^Sabihin: (O, Muhammad) “Sabihin sa 
akin! Kung ang (lahat ng) inyong tubig ay 
matuyo, sino pa kaya, kung gayon, ang 
makapagbibigay sa inyo ng umaagos (na 
bukal) ng tubig bilang inyong panustos?” 






















^>^i^joi \^J/ OyJLtJ I 

lio^ol ©^3^4,3 ©^j 


Surah Al-Qalam 


(Ang Panulat) 

^^%alan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
ffliVw«\ (Isinumpa Ko) Sa Panulat^ at kung 
ano ang isinulat (ng mga anghel sa Talaan 


1 Nun-Ito ay isang titik ng wikang arabik na 
itinuturing bilang bahagi ng himalang nakaugnay 
sa pagpapahayag ng Banal na Qur’an. Tanging 
ang Allah lamang ang nakakatalos sa ganap na 
kahulugan nito. 

2 Si Ibn Abi Hatim ay nagtala mula kay A1 
Walid bin Ubadah bin As-Samit na nagsabi: 
“Ang aking ama ay tumawag sa akin nang siya 
ay naghihingalo at sinabi niya: “Katotohanan, 
narinig ko ang Sugo ng Allah na nagsabi: 
“Katotohanan, ang unang nilikha ng Allah ay 
ang Panulat. At sinabi Niya sa Panulat, 
“Magsulat ka”. Ang Panulat ay nagsabi: “O, 
aking Rabb, ano ang aking isusulat?” Siya (ang 
Allah) ay nagsabi: “Isulat mo ang Tadhana at 
ang anumang pinahintulutan (mga pangyayari) 
habang panahon.” (Al-Tabari 23:526) 


r^Gawa ng Tao). 

^plkaw (O Muhammad), sa pagpapala ng 
iTOng Rabb, ay hindi isang baliw. 

® At katotohanan, nakalaan para sa iyo 
isang gantimpalang walang katapusan. 
TO At katotohanan, ikaw (O Muhammad) ay 
nasa ipinagkakapuring antas (huwaran) ng 
jgandahang Asal^ (at ugali). 

(Hindi magtatagal) lyong makikita at 
loon din) kanilang makikita. 

]Kung sino nga sa inyo ang Maftun 
(^alihan ng kabaliwan). 

® Katotohanan, ang iyong Rabb ang higit 
na nakababatid kung sino (sa mga tao) ang 
naligaw mula sa Kanyang landas at 
nababatid Niya kung sino ang 
n^atnubayan. 

Kaya, (O, Muhammad) huwag mong sundin 
yaong mga nagtatakwil (sa pananampalataya sa 
Allah, sikng walang pananalig sa Kapahayagan 
ngOiir’an at sa Kanyang Sugo). 

Sila ay naghangad na ikaw ay 
makipagsundo (ukol sa relihiyon bilang 
paggalang) sa kanila. Upang, sa gayon, sila 
^makipagkasundo (rin) sa iyo. 

®At huwag kang sumunod sa bawa’t 
Hallaf (taong labis na sumusumpa) Mahin 
(tgong sinungaling at walang silbi). 

(Ang) Isang Hammaz (mapanirang 
puri),'^ na naglilibot sa mga tao upang 
n^hatid ng kasinungalingan. 
^pHumahadlang sa mga gawang 
kabutihan, lumalabag (sa hangganan), 

r salanan. 

'Utul (malupit, mabagsik) at higit pa 
(^n, siya ay isang Zanim (anak sa labas). 
^(Siya ay nagkaganoon) Sapagka’t siya 
^^ayroong yaman at mga anak. 


3 Si Sa’d bin Hisham ay nagtanong kay Aishah 
tungkol sa asal o ugali ng Sugo ng Allah, kaya 
siya ay sumagot; “Hindi mo ba binasa ang 
Qur’an? Si Sa’d ay sumagot: “Binasa ko” Kaya, 
siya (Aishah) ay nagsabi: “Katotohanan, ang asal 
o ugali ng Sugo ng Allah ay ang Qur’an.” (At 
Tabari 23-529) 

4 Si Imam Ahmad ay nagtala na si Hudhayfah ay 
nagsabi, aking narinig ang Sugo ng Allah na 
nagsabing: “Ang mapanirang-puri ay hindi 
makapapasok sa Paraiso.” (Ahmad 5:382) 





















^ At nang ang Aming Ayat^ ay binigkas sa 
kanya, siya ay nagsabing: “(Ito ay) mga 
kuwentong kasinungalingan ng mga tao ng 
b^daang Panahon.” 

^Siya ay Aming tatatakan (bilang tanda) 
s^anyang ilong. 

^Katotohanan, siya ay Aming sinubukan 
^ulad ng pagsubok Namin sa mga 
mamamayan (na nagmay-ari) ng Hardin, 
nang sila ay mangakong pitasin ang mga 
^mga (ng Hardin) sa umaga. 

^Kahit walang pasabi (ng “Insha Allah 
[mng ipahihintulot ng Allah]). 

^Pagkaraan, ay dumating (sa Hardin) ang 
dSaw (pamsa) mula sa iyong Rabb (sa oras ng 
at ito ay nasunog) habang sila ay natutulog. 
® Kaya’t, kinaumagahan, ito (Hardin) ay 
jstulang isang As-Sarim. 

JNang sumapit ang umaga, sila ay 
gtawagan (sa isa’t isa). 

(Nagsabing;) “Magtungo sa inyong mga 
t^man sa umaga, kung kayo ay mamimitas 
; mga bunga). 

} Kaya’t, sila ay humayong nagsilakad at 
lihim na nag-uusap sa mahinang tinig. 
](Na n'agsabing:) “Walang isang Mishin 
lukha o mahirap) ang maaring pumasok sa 
inyo (sa Hardin) sa araw na ito.” 

® At sila ay umalis ng maaga (upang hindi 
nSa makasama ang mga mahihirap) na may 
matibay na hangarin, na kanilang inakala na 
s^ ay may kapangyarihan. 

® Nguni’t, nang kanilang mapag-masdan 
(mg Hardin), sila ay (nagitlang) nagsabi: 
“Katotohanan, kami ay sadyang naligaw 
ng landas”. 

J(At muli, sila ay nagsabi), “Hindi ito! 
ydiy na tayo ay pinagkaitan (ng mga bunga).” 

At ang mabuti sa kanila ay nagsabi: 
tindi ba aking sinabi sa inyo, bakit hindi 


1 Ayat-ito ay isang salita sa wikang arabik na 
kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda, kapahayagan, 
batas, aral at babala na ipiaahihiwatig ng Allah sa tao 
upang magkaroon ng pagkakataon na mag-isip, 
unawain at magnilay-nilay sa lahat ng oras. 

2 As-Sarim-Ayon kay Ibn Abbas ito ay katulad 
ng dilim ng gabi. At Tabari 23:544. Sina Ath- 
Thawri at Suddi ay nagsabi, “Katulad ng 
pananim na kapag natapos ang anihan, ito ay 
nalanta at natuyot.” 



nagbigay papuri^ (sa Allah)? 

Sila ay nagsabi. “Luwalhati sa Aming Rabb. 
^^tohanan, kami ay napabilang sa Zalimun'\ 
TO At pagkaraan, sila ay bumaling sa isa’t isa 
^jbinunton ang paninisi sa bawat isa sa kanila. 
TO Sila ay nagsabi, “Kapighatian (kasawian) 
sa Amin. Katotohanan, kami ay mga Taghin 
(mapaghimagsik at palasuway sa kautusan 
ng Allah).” 


3 Sinabi nina Mujahid, As-Suddi at Ibn Jurayl; ang 
kahulugan ng “Bakit hindi kayo nagbigay papuri 
(sa Allah)” ay “Bakit hindi ninyo sinabi ang Insha 
Allah (Kung ipahintulot ng Allah).” At-Tabari 
23:551 at Ad-Dhurr Al-Manthur 8:253. 

4 Zalimun. Ito ay isang salita mula sa wikang 
arabik na tumutukoy sa lahat ng taong 
makasalanan, mapaggawa ng katampalasanan sa 
pamamagitan ng pang-aabuso, pang-aapi sa 
kapwa, at suwail na lumalabag sa hangganang 
kautusan ng Allah. Sila na kung ipagkaloob sa 
kanila ang kapangyarihan ay mapaniil na 
umaalipin sa mga mahihinang tao. 














(Kami ay umaasa na) maaring ang 
Aining Rabb ay magbibigay sa Amin ng 
kapalit na mas higit na mabuti kaysa dito (sa 
Hardin). Tunay na kami ay nagbabalik-loob 
saAming Rabb. 

® Yaon ay isang pamsa (sa buhay na ito) nguni’t 
katotohanan, ang pamsa sa Kabilang buhay ay higit 
M^asidhi; kung batid lamang nila ito. 

® Katotohanan, sa Muttaqun ay (nasa) 
Hardin ng Kagalakan (Paraiso) kapiling ng 
kgnilang Rabb. 

®Dapat ba Naming pakitunguhan ang 
mga taong (Muslimun) katulad ng 
pakikitungo Namin sa mga makasalanan 

^ Ano ba ang nangyayari sa inyo? Paano 
bgkayo humusga (ng kasinungalingan)? 

O, mayroon ba kayong Aklat na doon ay 

f jng napag-aaralan? 

Na dito ay inyong matutunghayan ang 
It ng nais ninyong pagpilian? 

O, kayo ba ay mayroong mga kasunduan 
mula sa Amin na umaabot hanggang sa 
Araw ng Pagkabuhay Muli, na kung ano ang 
S|^yo ay siyang inyong ihuhusga? 
^Tanungin nga sila kung sino sa kanila 
ang makapagbibigay katiyakan para sa 
pyon (bagay)? 

MO, sila ba ay may katambal (na diyos 
maliban sa Allah)? Samakatuwid, hayaan 
silang dalhin ang kanilang katambal, kung 
si|a nga ay (nagsasabi ng) makatotohanan. 
M (Alalahanin) ang Araw kung ang Sa’q 


1 Muttaqun-sila ay mga taong tunay na may 
takot sa Allah. Sila ay gumagawa ng lahat ng uri 
ng kabutihan upang makamtan nila ang 
Kasiyahan ng Allah. Gayon din, sila ay umiiwas 
sa lahat ng bagay na makasalanan o magiging 
daan upang magkasala. Minamahal nila ang 
Allah ng higit sa anumang bagay. Sila ang mga 
taong nakahandang ihandog ang yaman at buhay 
sa paglilmgkod sa Dakilang Allah. 

2 Mujrimun. Sila ay mga taong kriminal, 
makasalanan, walang pananalig sa Allah at 
itmatakwil ang lahat ng paniniwala tungkol sa 
kabilang buhay. 

3 Sa’q-Si Abu Said ay nagsalaysay: Aking narinig 
ang Sugo ng Allah na nagsahing, “Ang Sa ’q (lulod) 
ng Allah ay ilalantad at pagkaraan, ang mga 
mananampalatayang mga lalaki at mga babae ay 


ay ilalantad (sa Araw ng Pagkabuhay Muli) 
at sila ay tatawagin upang magpatirapa (sa 
Allah) nguni’t sila (na mga mapagkunwari) 
aj^ndi magagawang magpatirapa. 

MAng kanilang paningin ay ibababa, ang 
pighati ay babalot sa kanila. Na sila ay laging 
inaanyayahan na magpatirapa (sa pagdarasal) 
habang sila ay malulusog at matitikas 
(sjubali’t, hindi nila ito tinagkang gawin). 
MMagkagayon, hayaang Ako ang 
makitungo sa mga (taong) nagtakwil sa 
mensaheng ito. Amin silang parurusahan ng 
unti-unti mula sa mga dakong (gawi na) 

t di nila mamamalayan. 

jAt Akin silang gagawaran ng (kaunting) 
paiugit. Katotohanan, ang Aking Balak ay 
n^bay (matatag). 

MO Ikaw ba (Muhammad) ay humihingi sa 


magpapatirapa sa Kanyang harapan; nguni’t 
mayroong mananatiling nakapatirapa, sila yaong 
nagpapadrapa sa mundo upang ipaidta lamang sa 
tao at upang magkaroon lamang sila ng dangal sa 
ibang to. At mayroon namang magtatangkang 
magpatirapa nguni’t ang kanyang likuran ay 
magiging isang buto lamang ng kanyang likuran 
samakatuwid hindi niya makakayang magpatirapa.” 
(Sahih Bukhari, vol 6 Hadith BUang 441.) 
Sifat-ullah (Ang mga Katangian ng Allah). Lahat 
ng ipinahayag sa Banal na Qu’ran tungkol sa 
[Sifat] Katangian ng Allah, ang Kataas-taasan, 
tulad ng Kanyang Mukha, mga Mata, mga Kamay, 
Sa"q (lulod), ang Kanyang Pagdating, ang 
Kanyang Pagtayo (sa Kanyang Luklukan) at iba pa 
o ang lahat ng sinabi ng Sugo ng Allah tungkol sa 
Kanya batay sa mapananaligang Hadith halimbawa 
ang Kanyang pagpanaog o pagtawa at iba pa, ang 
mga maalam na iskolar ng CJur'an at Snnnah ay 
naniniwala sa mga Katangian ng Allah at kanilang 
pinatunayan na ang mga ito ay tunay na Kanyang 
mga Katangian, na walng Ta’wil (pagpapaliwanag 
sa kanilang mga kahulugan sa ibang bagay) o kaya 
ay Tashbih (pagbibigay ng kahalintulad o 
pagkahawig sa anumang Kanyang mga nilikha o 
kaya naman ay Ta’til (ganap na pagtafcwil sa mga 
katangian ng Allah. Ang mga katangiang ito ay 
angkop lamang sa Kanya at hindi Siya nakakatulad 
ng smumang Kanyang mga nilikha sapagka’t ang 
Allah ay nagsabi (sa Banal na Qur'an): "Walang 
anumang bagay ang makakalulad sa Kanya, at Siya 
ang Ganap na Nakaririnig, ang Ganap na 
N^akakita.” (Surah 42:11) (2) Walang 

makakalulad sa Kanya.” (Surah 112:4) 





kanila ng kabayaran upang sila ay magkaroon 
ngmabigat na pasanin ng pagkakautang? 

nasa kanila bang mga kamay ang 
Qnaib (mga bagay na di-nakikita), upang ito 
a^anilang maisulat? 

^Kaya, maghintay nang may pagtitiis sa 
Fasiya ng iyong Rabb at huwag kang 
tumulad sa Kasamahan ng Isda (Yunus Ibn 
Matta^) - nang siya ay tumangis sa 
pagsusumamo (sa Amin) habang siya ay 
M^zum (nasa gitna ng ligalig). 

^At marahil, kundi lamang dumating sa 
klnya ang pagpapala ng kanyang Rabb. 
Tunay na (siya ay mananatili sa tiyan ng 
Isda, nguni’t, siya ay Aming pinatawad kaya) 
siya ay iniluwa sa tabi ng dalampasigan 
aantalang siya ang dapat bigyang sisi. 

At saka, siya ay hinirang ng kanyang 
bb at ginawa siyang isang (taong) matuwid. 
^At katotohanan, yaong nagsipagtakwil ay 
hSos ikaw ay lusawin (o tunawin) sa kanilang 
mga mata (sanhi ng kanilang poot at paninibugho 
sa iyo) kung kanilang naririnig ang Babala 
(ng Qur’an) at sila ay nagsabi: “Katotohanan, 
s^ (Muhammad) ay isang taong baliw.” 

^ Nguni’t, ito ay walang iba maliban sa 
(mg Qur’an) ay Babala sa ‘Alamin (sa lahat 
ng mga nilikha) 


Surah Al-Haqqah 


(Ang [Ganap na] Katotohanan) 
So^galan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
jAng ‘Haqqahl^ 

I At ano ang ‘Haqqahl 
I At ano ang maipaliliwanag sa iyo kung 
ano nga ba ang Haqqah (na iyon ang Araw 
[Paghuhukom)? 

pPinasinungalingan ng (Tribu ng) 
lamud at (ng mamamayan) ng ‘Ad ang 


1 Ynus Ibn Matta -siya ay si Propeta Jonas 
(anak ni Matta) na nilulon ng malaking isda 
subali’t nang dahil sa kanyang matibay na 
pananalig at pagbabalik-loob sa Allah, muh 
siyang iniluwa ng isda at dinala sa tabing dagat. 

2 A1 l^qqah (ang Katotohanan) ay isa sa pangalan 
ng araw Paghuhukom sapagka’t ang pangako at 
maging ang babala tungkol dito ay sadyang 
magaganap at hindi maiiwasan. Ito ang Araw na 
ang lahat ng kasinungaligan at pagkukunwari ay 
maglalaho at ang ganap na Katotohanan lamang 
ang siyang mananatili at mangingibabaw. 


>> 't M< ^ ^ 











atotohanan ng) Qariah^. 

P At ang (tungkol sa kasaysayan ng Tribu 
) Thamud, sila ay pinuksa ng isang Taghiyah 
dla-kilabot at malagim na Panaghoy)! 

|At ang (tungkol sa kasaysayan ng 
niamamayan ng) ‘Ad; sila ay pinuksa ng 
isang Sarsar Atiyah (matinding pangangalit 
[m ihip] ng hangin)! 

®Na ipinataw sa kanila ng Allah ng 
pitong gabi at walong araw na magkasunod- 
sunod, upang sa gayon, inyong masilayan 
ang mga taong nilugmok na tila mga puno 
ngdatiles na sinalanta at nakahandusay! 
®May nakikita ka pa ba (O Muhammad) 
namga labi (o bakas ng kasaysayan) nila? 
® At si Fir’awn (Paraon), at yaong (lahing) 
nauna sa kanya, at ang mga lungsod na winasak 
(ang mga bayan ng mga mamamayan ni Lot 
(Sodom at Gomorrah]) na sanhi ng kanilang 
KhatVah (malaking kasalanang Idnasadlakan)? 


3 Ang nakatutulig na Oras ng Paghuhukom. 























®;i^s'^&j®j.jiWJ©wS'£^ 

<^\j .^j^fj^ «UjU^ cj-iilji^^^ ti*A*j 

Oj 1 i^el:©vr''' 




^05" 

iji^ti '(^^ 

*'' ''T y' ^ ^ >''^ / . >'' ''/^- ^ ^f * 


yl^ ' “ iJ?^- ^ ** 4jL«j^^ 


At kanilang nilabag ang Sugo ng 
dhilang Rabb (Panginoon), kaya sila ay 
^akmal ng isang matinding kaparusahan! 
^ Katotohanan, nang ang tubig ay umapaw 
(nang higit) sa hangganan nito, (ito ang malal^g 
baha o delubyo ni Noah), kayo ay Aming 
i^akay sa naglalayag (na Arko ni Noah). 

® Na Aming itinakda ito upang sakali, ito ay 
magsilbing ala-ala sa inyo, at ang mga tainga ay 
mapanatili ito (nararapat marinig at maunawaan 
ang pangyayaring ito at maging aral). 

@Sa gay on, kung ang Tambuli ay hihipan 
^isang taga-ihip (saunangpagkakataon). 
^At ang kalupaan at mga kabundukan ay 
iStitinag sa kanilang mga kinaroroonan at 
ludurog sa minsanang pagsabog nito. 
^Sa gay on nga, sa Araw na yaon, ang 
ngimbal-gimbal (na sindak) ng pangyayari 
a^umapit na (upang ganapin). 

® At ang kalangitan ay mabibiyak at 
magkahiwa-hiwalay, sapagka’t ito ang Araw 
na ang kalangitan ay manghihina at 
magiging marupok (sanhi ng pagkapunit). 


^At ang mga anghel ay nasa bawa’t gilid 
nito at may walo (sa kanilang mga anghel) 
ang nagpapasan sa Luklukan ng kanilang 
Rgbb na nasa dakong itaas nila. 

TO Sa Araw na yaon, kayo ay (dadalhin at) 
ihaharap sa Panghuhukom, walang lihim 
aM maari ninyong itago. 

TO At sa kanya na pagkakalooban ng 
kanyang Talaan sa kanyang kanang kamay 
ay magsasabi: “Ah naririto! At basahin ang 
tdaan (ng aking gawa)!”] 

TO “Katiyakan, ako ay naniniwala na 
(isang Araw) aking kakaharapin ang sarili 
k™g talaan (ng Pananagutan).” 

^Kaya, siya ay paroroon sa isang buhay 
n^asiya-siya (sa kaligayahan). 

^Sa mga nagtatayugang^ Paraiso. 

^pAng mga bungang hitik na nagkukumpulan, 
t^:>ababa at abot-kamay (sa pagpitas). 

TO (At sa kanila ay ipag-aanyaya) “Magsikain 
kayo at uminom nang may (ganap na) 
kaginhawaan bilang kabayaran sa inyong mga 
g|wa noong mga nagdaang panahon. 
TONguni’t, sa kanya na pagkakalooban ng 
kiiyang talaan sa kanyang kaliwang kamay 
ay magsasabi: Sana’y hindi na ipinagkaloob 
sa^kin ang talaan (ng aking gawa)! 

TO “At nang hindi ko na sana kailanman 

t ^dalaman kung gaano ang aking pananagutan!” 
^ “Ah! Sana ito na (ang kamatayan) ang 
g naging wakas (na hantungan).” 
“(Sadyang) walang naidulot ng mabuti 
S 2 jjakin ang akingkayamanan. 

TO “(Maging) ang aking kapangyarihan (at 
ang aking pakikipagtalo upang ipagtanggol 
aking sarili) ay dagliang naglaho!” 

(At ipag-utos): Hawakan siya at igapos; 

S At itapon siya sa Naglalagablab na Apoy. 
PTagkaraan, siya ay talian ng tanikala na 
haba ay pitumpong dipa!” 
TOKatotohanan, siya ay walang paniniwala 
(ipananampalataya) sa Allah, ang Dakila 
At walang pagmamalasakit na pakainin 


1 Sinabi ng Sugo ng Allah, “Katotohanan, ang 
Paraiso ay mayroong isang daang palapag at sa 
pagitan ng bawa’t palapag ang layo nito ay 
katulad ng layo ng mundo at ng langit.” Sahih 
Bukhari Hadith Bilang 2790. 













mga Miskin (dukha). 

^Kaya, siya ay walang kaibigan na 
i^rito ngayon sa Araw na ito. 

® At walang anumang pagkain maliban sa 
Gnislin ([duming nagmula sa paglilinis ng 
hjjmuhulas at nagnanaknak na] sugat). 

® Walang sinuman ang maaiing kumain nito 
maliban ang mga KhatVm (makasdanan, Kafirun, 
^mga sumasamba sa mga diyus-diyosan). 
^Kaya, Ako ay sumasalii sa lahat na inyong 
n^kita, 

^At sa lahat (ng nilikha) na hindi ninyo nakikita. 
^Na ito ay (Ganap na) Katotohanan, ang 
^Eta ng isang pinagkakapuring Sugo. 

® Hindi ito isang salita ng isang 
manunula: sadyang ang inyong pananalig 
(n^iniwala) ay napakaliit. 
ra At ito ay hindi rin salita ng isang manghuhula 
^nagsasagawa ng kanmungang itim): sadyang 
liit lamang ng inyong pag-ala-ala. 

(Ito ay isang) Kapahayagang ipinadala sa inyo 
ila sa Rabb ng 'Alamin (ng lahat ng nilikha). 
^At kung (sakaling) siya man (si 
Muhammad) ay gumawa ng kabulaanang 
i^a salita hinggil sa Amin. 

^Katiyakang siya ay Aming hahabluting 
i^higpit sa kanyang kanang kamay (o ng 
bjmng lakas at kapangyarihan). 

^ At katiyakan, na Aming lalagutin 
(^pugtuin) ang kanyang Al Watin (ugat na 
dmadaluyan ng kanyang buhay). 

® At walang sinuman sa inyo ang makapipigil 
^^min upang siya ay lapatan ng pamsa. 

^At katotohananan, ito (Qur’an) ay isang 
^pla-ala sa Muttaqun^. 

^ At katotohanan, nababatid Namin na mayroon 
sa inyo na pinasinungalingan (ang Qur’an). 


1 Isinalaysay ni Abdullah bin ‘Amr: Ang isang tao 
ay nagtanong kay Propeta Muhammad, “Ano ang 
isang uri ng Gawain (o katangian) ng Islam na 
sadyang mabuti? Ang Propeta ng Allah ay sumagot, 
“Ang magpakain ng mga dukha at magbigay bati sa 
inyong mga kaldlala at hindi kakilala.” (Sahih 
Bukharu, vol 1, Hadtth Eilang 11). 

2 Al Watin. Si Ibn Abbas ay nagsabi, “Ito ay 
ang maiaking ugat na kanigtong ng puso. Ito rin 
ang paliwanag ni Ikrimah, Sa’id bin Jubayr, Al 
Qatadah, at iba, Tafsir Ibn Kathir, vol 10. 

3 Muttaqun - mabuti, banal na tao at may 
ganap na takot sa Allah na gumagawa ng lahat 
ng kabutihan para sa kasiyahan ng Allah. 










^At tunay nga, na ito (Qur’an) ay isang 
pMiati sa Kafirun (sa Araw ng Paghuhukom.) 
^At tunay nga, na ito ang ganap na 
atotohanan na (sadyang may) katiyakan. 
® Kaya, Inwalhatiin"^ ang Ngalan ng iyong 


4 Ang Katangian ng Dhikr Allah [ang pag-ala ala 
sa Allah sa pamamagitan ng pagluwalhati o 
pagbunyi ng Kanyang mga Papuri]. a). Isinalaysay 
ni Abu Musa: Ang Sugo ng Allah ay nagsabi: 
“Ang kahalintulad ng isang tao na nagbibigay ala- 
ala (lumuluwalhati o nagbibigay papuri o 
pasasalamat) sa kanyang Panginoon kung 
ihahambing sa isang taong walang pag-ala ala sa 
kanyang Panginoon ay (tulad ng) isang buhay na 
nilikha at isang patay na nilikha.” (Sahih Bukhari, 
vol 8, Hadith Bhang 416.) b). Isinalaysay ni Abu 
Hurayrah: Ang Sugo ng Allah ay nagsabi: 
“Sinuman ang nagsabing, “Subhan Allahi wa 
bihamdihi”, ng isang daang ulit sa isang araw, ay 
patatawarin ang lahat ng kanyang mga kasalanan 
kahit kasing dami pa nito (tulad) ng bula ng 
dagat.” k). Isinalaysay ni Abu Hurayrah: Ang 
Sugo ng Allah ay nagsabi: Sinuman ang nagsabi 
























Surah Al-Ma’arij 


(Ang Mga Landasing Paakyat sa Kaitaasan 
[ng Langit]) 

'^Ngalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 

□Itinanong ng isang nagtatanong hinggil 
^arusang darating. 

p(Nakalaan) sa mga Kafir, na walang 
juman ang makapipigil nito. 

^Mula sa Allah, ang Panginoon ng Al 
'arij \ 

J Ang mga anghel at ang Ruh (ang Angel 
Gabriel) ay umaakyat sa Kanya, sa isang 
Araw na ang sukat (katumbas) ay limampiing 
l^png^mga taon. 

®Kaya, ikaw ay maging matiisin (O, 
^mhammad) nang mabuting pagtitiis. 
^pKatotohanan, kanilang nakikita (ang 
p^sa) na tila nasa kalayuan. 

"^Subali’t, ito ay Aming nakikitang papalapit. 

}(Ito) ang araw na ang langit ay tulad ng 
fuhl (kumukulong latak ng langis [o 
n^lnsaw na tanso o pilak]) 

*)At ang mga kabundukan ay magiging 
i (himulmol ng) lana^ [na naglilipana]). 
jAt walang kaibigan ang maaring mag- 
usisa sa isang kaibigan (tungkol sa kanyang 
^agayan). 

^Bagama’t, sila ay nagkikita sa isa’t isa 
[Sa Araw ng Pagkabuhay Muli], walang 


ng: La ilaha illalahu wahdahu la sharika lahu, 
lahul-mulku wa lahul-hamdu wa Huwa ‘ala 
kuUi sha’in Qadir’’, ng isang daang ulit ay 
makatatanggap ng gantimpalng katumbas ng 
pagpapalaya ng sampung alipin; at isang daang 
mabubuting gawa ay itatala sa kanyang talaan at 
isang daang kasalanan ay ibabawas sa kanyang 
talaan at ito ay magiging pananggalang niya laban 
sa Satanas sa araw na yaon hanggang sumapit ang 
gabi, at walang makagagawa nang higit na buti 
nito maliban sa isang gumagawa nito nang higit sa 
kanya.” (Sahib Bukhari, vol 8, Hadith Bilang 412). 

1 Maarij - Mga Landasing patungo sa kaitaasan 
[ng Langit]. 

2 Tinutukoy nito ang Araw ng Paghuhukom. Ito 
ay ayon kay Ibn Abbas batay sa pagtatala ni Ibn 
Abi Hatim. At Tabari 23:601. 

3Ang lana (wool) ay isang uri ng tela na 
ginagamit sa taglamig dahil sa pinong 
pagkakahabi (weave) nito. 


sinuman ang hindi makakikita sa kanyang 
ama, mga anak at kamag-anakan, ngunit 
hindi sila makapangusap sa kanila o 
humingi ng tulong). Ang Mujrimun ay 
magnanasang ipagpalit sa sariling (kaligtasan) 
ang kanilang mga anak mula sa parusa ng 
raw na yaon. 

3 At (pati) ang kanyang asawa at kanyang 
jatid na lalaki. 

lAt (maging ang) kanyang angkan at 
ag-anakan na nag-aruga sa kanya. 

^ At (maging) ang lahat ng nasa lupa, upang 
sakaling makapagligta^ sa kanya. 

JKahit sa anupamang paraan! 
gtotohanan, ito ang Apoy ng Impiyerno. 
^Kinakayod ang balat ng anit! 
^Tinatawagan^ (lahat), yaong nagsitalikod 
afyaong ibinaling ang mukha sa paglisang 
^alayo. 

® At (silang) nag-iipon ng yaman at itinatago^ 
i^(mula sa paggugol sa Landas ng Allah). 
^Katotohanan, ang tao ay nilikha na 
luohaiig kapos sa pagtitiis. 


4 Mujrimun. Sila ay mga taong kriminal, 
makasalanan, walang pananalig sa Allah at 
itinatakwil ang lahat ng paniniwala tungkol sa 
kabilang buhay. 

5 Isinalaysay ni Anas: Ang Sugo ng Allah ay 
nagsabi, “Ang Allah ay magsasabi sa isang tao na 
nasa Impiyerno na tumanggap ng pinakamababang 
pamsa, ‘Kung ikaw ay mayroong lahat-lahat sa 
mundo, kaya mo bang ipagpalit ito bilang iyong 
kaligtasan (mula sa Apoy)? Siya ay sasagot, Oo’. 
At saka ang Allah ay magsasabi, “Habang ikaw 
ay nasa gulugod ni Adan, tinanong kita ng hindi 
higit pa dito (na huwag kang sasamba kanino man 
bukod sa Akin) ngunit pinilit mong sumamba sa 
iba bukod sa Akin.” (Sahih Al Bukhari, vol. 4, 
Hadith Bilang 55). 

6 Ang Impiyerno ay mananawagan sa Araw ng 
Paghuhukom: ‘O kayong Kafir (di-nananampalataya) 
at kayong mga Mushrik (mga sumasamba sa 
mga diyus-diyosan) sa isang malakas na tinig. Sa 
dahilang kanil ang itinakwil sa kanil ang puso at 
tinalikd^ ang pagsasagawa og mga gawa ng 
kanilang katawan. Sila ay pupulutin mula sa mga 
taong nasa pagtitipon sa araw na yaon katulad ng 
pagpulot ng mga ibon sa buto (ng mga halaman). 

7 Batay sa isang Hadith, ang Propeta 
Muhammad ay nagsabi: “Huwag ninyong itago 
(ang inyong kayamanan) kung hindi itatago ng 
Allah ito mula sa inyo.’ (Sahih Muslim vol 2 
Hadith Bilang 173). 











jLubhang nayayamot kung ang kasamaan 
a^umaling sa kanya. 

At (labis na) sakim^ kung ang biyaya ay 
dQmating sa kanya. 

jMaliban yaong taimtim na nag-aalay ng 
SlJaah^ (pagdarasal); 

j Yaong nananatiling (matiyagang 
rigangalaga) sa kanilang Salaah (pagdarasal); 
^At yaong (sa kanilang) yaman ay may 
^agi bilang pagkilala sa karapatan (ang Zakat), 
^ (Na inilaan) sa mga pulubing namamalimos, 
a^ga kapus-palad (na hindi nanghihingi). 
^At yaong naniniwala (at nananalig) sa 
ng Pagbabayad (Paghuhukom). 

At yaong pinangangambahan ang parusa 
^Qcanilang Rabb. 

^Katotohanan, walang sinuman ang 
nmadarama ng kapanatagan (na sila ay 
^aligtas) sa parusa ng kanilang Rabb- 
] At yaong nangangalaga^ ng kanilang 
dangal (laban sa ipinagbabawal ng 
ikipagtalik). 

JMaliban sa kanilang mga asawa o 
sinumang nasa kanyang kanang kamay (o 


1 Si Abu Hurayrah ay nagsalaysay na sinabi ng 
Sugo ng Allah: ‘Ang pinakamasamang bagay na 
nasa tao ay ang kanyang kasakiman, walang 
pagtitiis at kaduwagan.’ 

2 Isinalaysay ni Jarir bin Abdullah: Nagbigay ako 
ng kasunduan sa Sugo ng Allah para sa mga 
sumusunod: a. Iqamat-as-Salat (ang magsagawa 
ng Salah) b. Ang magbayad ng Zakah c. At 
maging matapat sa bawat muslim (ang anyayahan 
sila sa gawang A1 Ma’ruf (kabutihan) at pagbawalan 
sila sa gawang A1 Munkar (mga gawang 
makasalanan at kawalan ng pananampalataya sa 
Allah) at tulungan sila at maging maawain at 
mabait sa kanila. (Sahih A1 Bukhari, vol 1 Hadith 
54 at ang Kabanata nito Bilang 45). 

3 Isinalaysay ni Sahl bin Sa’d: na ang Sugo ng 
Allah ay nagsabi: ‘Sinuman ang nangalaga sa 
(dangal nang) nasa pagitan nang kanyang 
dalawang panga (ang kanyang dila) at nang nasa 
pagitan ng kanyang dalawang paa (ang k^yang 
maselang bahagi), aking binibigyang katiyakan 
ang Paraiso para sa kanya.’ (Sahih Bukhari, vol 
8, Hadith bilang 481). Ang isang muslim ay 
nararapat na iwasan ang mga pananalitang 
walang pakinabang at ang paninirang puri. Dapat 
ding iwasang inumin o kainin ang mga 
ipinagbabawal ng Allah. At iwasan ding mahulog 
sa ipinagbabawal na pagtatalik (pangangalunya at 
pakikiapid). 



^ 


o j a * i f i * 1 ^^j ^ 

y' I *-A J?'* 'k 




> 1 
oi 


karapatan), sila ay hindi bibigyan ng 
^mmang paninisi (o panunumbat). 
®Nguni’t, sinuman ang magnasang higit 
^hangganan, sila yaong mga lumalabag"^. 
^At yaong tinutupad ang kanilang mga 
pangako at mga kasunduan^. 


4 Isinalaysay ni Anas: Ako ay magsasalaysay sa 
inyo ng isang Hadith na aking narinig sa Sugo ng 
Allah oa nagsabing: Ang ilan sa palatandaii ng 
Oras (Araw ng Paghuhukom) na yaon ay ang mga 
sumusunod: Ang kaaiaman tungkol sa relihiyong 
paksa ay mawawala, ang kamangraangan (Umgkol 
sa bagay na pang-relihiyon) ay laganap; ang bawal 
na pakikipagtalik ay mangingibabaw; ang pag- 
inom ng alak ay maging karaniwan na lamang; 
ang mga lalaki ay magiging kaunti, at ang mga 
babae ay dadami sa bhang na halos ang limampung 
babae ay raapangangalagaan ng isang lalaki/’ 
(Sahih A1 Bukhari, Vol 7, Hadith bilang 158). 

5 May tatlong (katangian) palatandaan ang isang 
mapagkunwari. Kung siya ay magsalita, siya ay 
nagsisinungaling. Kung siya ay mangako, hindi 












< > . > >> ^ > 

OSj:u^1j£j#(^'iJ^'3j^:/>^i^O 




;i;:toi43^,ii:>jj;fei.«^iic;ai'iBi 
i,ii;y0c!i;i|34[^>:js©iJ1iiS 
j3;*? ai 








^p At yaong matatag na pinaninindigan ang 
^milang mga panunumpa (o pangako), 
^At yaong pinangangalagaan ng buong 
i^at ang kanilang mga pagdarasal. 

^Sila yaong pinarangalang mananahan sa 
mga Hardin (o Paraiso ng Walang 
^ggang Kaligayan). 

^pKaya, ano ba ang nangyari sa Kafirun 
(at sila ay) na sa iyong harapan na tila mga 
baliw (upang ikaw ay itakwil at alipustahin 
n^ing ang Aklat ng Allah (ang Qur’an). 

(Nangakaupo) mula sa iyong kanan at 
irnging sa iyong kaliwa ng maramihan? 
^pBawat tao ba sa kanila ay umaasa na sila 
^makakapasok sa Paraiso ng Kagalakan? 
@Ngunit hindi magkakagayon! Katotohanan, 
siK ay Aming nilikha mula sa bagay na 
kanilang nalalaman\ 


siya tumutupad. Kung siya ay pinagkatiwalaan, 
siya ay nagtataksil.’ (Path A1 Bari 1:11). 

1 Ganap na nalalaman ng tao kung saan siya 
nilikha. Siya ay nilikha sa (tubig) semilya na 


^Kaya, isinumpa Ko sa Panginoon ng 
b^at dulo ng pagsikat at paglubog ng araw 
sa silangan at kanluran. Katiyakan, Kami ay 

f Kakayahan, 

Upang sila ay palitan^ ng (ibang 
Jiang) nakahihigit kaysa sa kanila at 
ay hindi (nila) madadaig. 
jKaya, hayaan silang masadlak sa walang 
Duluhang pananalita at magtampisaw dito 
hanggang kanilang makaharap ang Araw na 
imnangako sa kanila. 

^Sa Araw na (yaon) sila ay nagmamadaling 
E^gsilabasan sa kanilang mga libingan na 
parang sila ay nagmamadaling patungo sa 
usang layon. 

MNa ang kanilang mga mata ay nakatungo’ 
gawing ibaba) sanhi ng pangamba at may 
pagpapakumbaba^, at ang pighati ay babalot sa 
kanila (nang buong ganap.) Yaon ang Araw na 
ipinangako sa kanila. 


Surah Nuh 


(Ang Propeta Noah) 

SaNgalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
©Katotohanan, Aming isinugo si Nuh 
[r^ah] sa kanyang mga mamamayan (dala 
ang Kantusan na): “Bigyan mo ng babala 
ang iyong mga mamamayan bago dumating 
s^kanila ang isang mahapding parusa.” 
©Siya [Nuh] ay nagsabi: “O, aking mga 
mamamayan! Katotohanan, ako ay isang 
^ag na tagapagbabala sa inyo, 

© nararapat ninyong sambahin ang Allah 
Staging Siya lamang at wala ng iba pa), matakot 
saKanya, at maging masunurin sa akin, 
©“Kayo ay patatawarin Niya sa inyong 
mga kasalanan at kayo ay bibigyan ng palugir 


tumutugon mula sa pagitan ng kanyang gulugod 
at tadyang. (Tingnan ang Surah 86:5-10). 

2 Iniisip ba ng tao na sila ay hindi kayang likhaing 
muli ng Allah? Katotohanan, ang sabi ng Allah mula 
sa Sur^ 75:3-4: 'Tnaakala ba ng tao na hindi Namin 
kayang ibalik muli ang kanyang mga buto? Tunay, 
na kaya Naming ibalik itong muli sa ganap na ayos 
magmg ang mga dulo ng kanyang mga daliri.” 

3 Dahil sa kanilang pagmamalaki noong sila ay 
nabubuhay pa sa mundo, kaya, sila ay 
nakakaramdam ng kahihiyan at kababaang loob 
sanhi ng pagtanggi nilang manampalataya, manalig, 
sumunod at sumuko sa Kalooban ng Allah. 

4 Ang ayah na ito ay isang patunay para sa mga 
nagsasabi na ang tapat na pagsunod sa Allah, 
























para sa itinakdang panahon. Katotohanan, 
kung dumating ang Takda (na panahon) ng 
Allah, ito ay hindi maaring maantala, kung 
i^ay batid lamang ninyo. 

®Siya [Nuh] ay nagsabi: O, aking Rabb 
(Imginoon)! Katotohanan, ako ay nananawagan 
sa^ng mga mamamayan, gabi at araw. 
m^Ngunih lahat ng aking panawagan^ ay 
Hindi nakadagdag (buti) sa kanila maliban sa 
kanilang (patuloy na) paglihis (mula sa 
katotohanan). 

©At katotohanan, tuwing sila ay aking 
inaanyayahan upang sakali sila ay Inyong 
patawarin, (subali’t) ang kanilang mga daliri 
ay pilit na idinidiin sa kanilang mga tainga, 
binabalot ng kanilang mga sarili ng mga 
kasuotan, at sila ay patuloy (sa kanilang 
etanggi), at sila ay labis na nagmamalaki. 
JKaya, katotohanan, ako ay nananawagan 
^anila ng hayagan. 

I At katotohanan, ako ay nag-anyaya sa 
kanila nang hayagan, at ako ay nag-anyaya 
(rm) sa kanila nang palihim. 

©Aking sinabi sa kanila: “Humingi kayo 
ng kapatawaran sa inyong Rabb, sapagka’t, 
tmay na Siya ay lagi nang Mapagpatawad; 
© “At sa inyo ay ipadadala Niya ang 

f aganang (biyaya ng) ulan. 

At bibigyan kayo ng karagdagan sa yaman 
at mga anak, at ipagkakaloob sa inyo ang mga 
^^din at ipagkakaloob sa inyo ang mga ilog, 
©Ano ba ang nangyayari sa inyo, na hindi 
mnyo pinangangambahan ang Allah (sa 
I^yang mga kaparusahan) nang may pitagan. 
© Samantalang, kayo ay Kanyang nilikha 
samagkakaibang yugto^. 


ang pagiging matuwid at pananatili ng 
magandang ugnayan sa mga kamag-anakan ay 
tunay na nagbibigay ng mahabang buhay para sa 
isang mabuting muslim. Ayon sa isang Hadith 
na isinalaysay, ‘Ang pananatili ng (magandang) 
ugnayang pangkamag-anakan ay nakadaragdag 
ng haba ng bul^y ” (Ibn Shihab 1:93) 

1 Si Propeta Nuh ay dumaing sa kanyang 
Panginoon tungkol sa mga nakikita niyang asal o 
kilos ng kanyang pamayanan sa pagpapalaganap 
niya ng patnubay, Siya ay umabot ng siyam na 
raan at limampung taong gulang (950) subali’t 
walang nakikitang magandang bunga ito kundi 
higit pang kasamaan. 

2 Ang unang yugto ng paglikha; ang Nutfah 



Hindi ba ninyo nakikita kung paano 
mUkha ng Allah ang mga pitong kalangitan 
n^agtataasan sa bawa’t isa? 

^pAt ginawa Niya rito ang buwan bilang 
liwanag, at ginawa Niya ang araw bilang 
ig lampara? 

J At kayo ay nilikha ng Allah mula sa lupa 
, tila mga halaman na tumubo). 
^Pagkaraan nito, kayo ay Kanyang 
iBabalik (sa lupang ito), at muling 
bubuhayin 

(^Araw ng Pagkabuhay Muli). 

^pAt ginawa ng Allah para sa inyo (upang 
pSinabangan) ang lupa (na tila isang 
a^mbra) na nakalatag. 

Upang kayo ay makatawid (o 
iragsipaglakad) sa mga maluluwang na 
anan nito. 

{Si Nuh [Noah] ay nagsabi: “Aking 
^bb\ Sila ay sumuway sa akin, at kanilang 


(semilya), ikalawa; ang ‘Alaqah (namuong 
dugo) at kasunod ang Mudghah (laman at buto). 














sinunod yaong isa, na ang yaman at mga 
anak ay hindi nakadaragdag bagkus (ito ay) 
isang l^walan (sa kanya). 

^“At sila ay nagtangka ng isang (masama 
^matibay na balakin. 

sila ay nagsabi (sa isa’t-isa): “Huwag 
n^ong iiwan ang inyong mga diyos^; at 
huwag ninyong iiwan maging sina Wadd o 
di kaya ay si Suwa, maging si Yaghut o di 
l^aay si Yauq o si Nasr. 

tunay na marami ang kanilang 
nffligaw. At (O Allah): Huwag Mong 
dagdagan ang Zalimun^, maliban ng 
kgmalian.” 

^Sanhi ng kanilang mga kasalanan, sila 
ay nangalunod (sa baha), at hinayaang 
masadlak sa (naglalagablab na) Apoy ng 
Implyerno. At sila ay walang natagpuang 
kgramay bukod sa Allah. 

^At si Nuh [Noah] ay nagsabi: “Aking 


1 Si A1 Bukhari ay nagtala mula kay Ibn ‘Abbas 
na nagsabi, “Ang mga idolo na sinasamba ng 
mga mamamayan ni Propeta Nuh ay 
napasakamay ng mga arabo. Si Wadd ay naging 
idolo ng mga tao ng Kalb sa pook ng Dawmat A1 
Jandal. Si Suwa ay naging idolo ng mga tao ng 
Hudhayl. Si Yaghuth ay naging idolo ng mga tao 
sa Murad at pagkaraan nila sinamba si Yaghuth 
ng tribo ng Bani Ghutayf at A1 Juruf sa pook ng 
Saba. Si Ya’uq naman ay naging idolo ng mga 
tao sa Hamdan. Si Nasr ay naging idolo ng mga 
tao sa Himyar paia sa an^tan ng Dhu Kala. Ang 
mga idolong ito ay hinango mula sa mga 
pangalan ng mga mabubuting tao mula sa 
pamayanan ni Nuh. Nang ang mga taong ito ay 
nangamatay, binulungan ng Satanas ang mga tao 
na magtayo ng mga rebulto upang parangalan 
ang mga ito sa lahat ng pook ng pagtitipon. 
Kaya, ang mga rebultong ito ay nagkaroon ng 
pangalan na kinuha sa ngalan ng mga mabubuting 
tao noong panahon ni Propeta Nuh. Nang lumipas 
ang panahon, ang mga rebultong ito ay kanilang 
sinamba. Ganito rin ang salaysay ng ibang 
maalam na Muslim na sina Ikrimah, Ad Dahhak, 
Qatadah at Ibn Ishaq. Tafsir ibn Kathir, vol 10. 

2 Zalimun. Ito ay isang salita mula sa wikang 
arabik na tumutukoy sa lahat ng taong 
makasalanan, mapaggawa ng katampalasanan sa 
pamamagitan ng pang-aabuso, pang-aapi sa 
kapwa, at suwail na lumalabag sa hangganang 
kautusan ng Allah. Sila na kung ipagkaloob sa 
kanila ang kapangyarihan ay mapaniil na 
umaalipin sa mga mahihinang tao. 


Rabbi Huwag Kayong mag-iwan ng 
D^ya/ (kahit isang Kafir) sa mundong ito! 
@“At kung sila man ay Inyong iwanan, 
marami sa Inyong mga alipin ang kanilang 
maililigaw at sila ay hindi manganganak 

f iban sa masasamang Kafirun. 

“O aking Rabbi Patawarin ako at ang 
aiang mga magulang at yaong Nagsipasok 
sa aking tahanan bilang isang (tunay na) 
mananampalataya, at ang lahat ng 
mananampalatayang lalaki at babae. At sa 
Zalimun, huwag Mo silang pagkalooban ng 
(anumang) karagdagan maliban ng kawalam 
(kapahamakan). 


Surah Al-Jinn 


(Ang Jinn) 

SaNgalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
roSabihin mo (O Muhammad): “Ipinahayag 
sa* akin na mayroong pangkat ng mga Jimv 
(na ang bilang nila ay abot sa tatlo hanggang 
sampu) ang n^mg (sa pagbigkas ng Qur’an). 
Sila ay nagsabi: “Katotohanan, Aming narinig 
ang pagbigkas ng isang kahanga-hangang 
s^ysay (itong Qur’an). 

©Namamatnubay (tungo) sa Matuwid na 
l^das at kami at naniniwala (at nanalig) 
dito (sa nilalaman ng Qur’an) at kami ay 
hindi magtatambal ng pagsamba sa Aming 
Rabb (Panginoon) kaninuman. 


3 Si Ad-Dahhak ay nagpaliwanag na ang ibig 
sabihin ng Dayyar ay isa at si As-Suddi ay 
nagsabi na ang ibig sabihin ng Dayyar ay isang 
taong nananatili sa pamamahay. Sa ayah na 
nabanggit sa itaas, nagsumamo si Propeta Nuh 
na huwag mag-iiwan ng kahit isang di- 
nanampalataya. At ito ang knhulugan ng Dayyar 
sa ayah na ito. Tafsir ibn Kathir vol 10. 

4 Si Aa-Suddi ay nagsabi bHang paliwanag sa 
ayah, "‘Maliban ang kapahamakan” at si Mujahid 
ay nagpaliwanag at sinabi niya, “Maliban ang 
kawalan.” Ang kapahamakan o kawalan ay 
nauukol sa buhay dito sa mundo at sa kabilang 
buhay. Tafsir ibn Kathir vol 10. 

5 Jinn - sila ay manga nilikhang kakaiba sa tao, 
nilikha ng Allah mula sa apoy na walang usok at 
walang tiyak na pangkatawang anyo kaya sila ay 
may mga di- nakikita. Sila’y katulad din ng tao 
na may tungkuling paghlingkuran ang Allah. 
Mayroon ding mabubuli at masasama sa kanila. 









® ‘At Siya, na ipinagkapuri ang Jadd 
(Kadakilaan at Kapangyarihan) ng aming 
rabb ay hindi nagkaroon ng asawa, at hindi 
rm nagkaroon ng anak (na lalaki). 
^‘At yaong mga baliw sa amin (katulad 
ng Iblis at ang mga masasamang Jinn) ay 
palagiang nagsasabi na sadyang mga 
^^inungalingan laban sa Allah. 

‘At katotohanan, inaakala namin na 
walang tao o di-kaya ay Jinn na makapagsasabi 
n^g gayong kasinungalingan laban sa Allah. 
® ‘At tunay nga, na may mga kalalakihan 
mula sa sangkatauhan na nananalig at 
humingi ng kalinga sa mga kalalakihang 
jinn subali’t (hindi nalalaman ng tao na) 
dinaragdagan lamang ng mga jinn ang 
kanilang Rahaq (kawalan ng pananampalataya 
saAllah, kapariwaraan atkasalanan). 

^‘At kanilang inaakala tulad ng iyong 
pag-aakala na ang Allah ay hindi na 
magpapadalang-muli ng sinuman (na Sugo 
sakSangkatauhan at Jinn). 
ra‘At aming tinangka na (lakbayin at) 
abutin ang kalangitan nguni’t ito ay aming 
natagpuang napapaligiran ng mga mababagsik 
mtagapagbantay at ng nagliliyab na mga apoy. 
® ‘At tunay nga, na kami ay lagi nang 
nangakaupo sa mga (gilid na) upuan nito, upang 
(nakawin ang anumang salitang) aming marinig 
nguni’t sinumang nakifcinig ay makakasalubong 
niya ang isang nagliliyab na apoy na nakamasid 
Mjkanya at handa siyang tugisin. 

^ ‘At hindi namin maintindihan kung 
kasamaan ang nilalayon nito sa mga nasa 
mundo (lupa) o ang kanilang rabb ay naglalayon 
ngisang matuwid na landas para sa kanila. 
®“Mayroon sa amin ang mga matutuwid 
(na jinn) at mayroon din (naman) sa amin 
ang kabaligtaran nila. Kami ay mga pangkat 
na mayroong iba’t ibang pamamaraan ng 
buhay (at sekta). 


1 Jadd Ito ay nagpapahiwatig ng Kanyang 
Gawa, ang Kanyang Kautusan at ang Kanyang 
Kapangyarihan. At Tabari 23:648. Ayon kay 
Ad-Dahhak, sinabi ni Ibn Abbas, “Ang Jadd ng 
Allah ay ang Kanyang Pagpapala, ang Kanyang 
Kapangyarihan at ang Kanyang biyayang 
ipinagkaloob sa Kanyang mga nilikha. Isinklaysay 
naman nina Mujahid at Ikrimah na nagsabing, 
Ang Jadd ng Allah ay ang Kapangyarihan o 
Kadakilaan ng aming Rabb (Panginoon).” 





rJi ' 




^‘At aming iniisip na kami ay hindi 
makakatakas (sa parusa ng Allah) sa mundong 
ito at hindi (rin) Siya maaring maiwasan 
(tgkasan) sa pamamagitan ng paglipad. 

‘At katotohanan, nang aming marinig ang 
patnubay (ng Qu’ran), kami ay naniniwala 
(at nanalig) rito, at sinuman ang naniwala 
(at nanalig) sa kanyang Rabb sa kanya ay 
walang pangamba o walang kabawasan sa 
gantimpala ng kanyang mga mabubuting 
gawa o (di-kaya ay) karagdagan sa parusa 
ngkanyang mga kasalanan. 

^ ‘At sa amin ay mayroon ding mga 
Muslim (na isinuko ang kalooban sa Allah 
pagkaraang marinig ang pahayag ng 
Qur’an). At mayroon din naman sa amin 
ang mga Qasitun. At sinuman ang yumakap 
sa Islam, magkagayon, kanyang natagpuan 
ang Matuwid na Landas.” 


2 Qasitun-hinango sa salitang Qasit, na ang 
kahulugan ay isang tao na hindi makatarungan 
tungkol sa katotohanan at siya ay lumihis mula rito. 























< Xy' ^ K'^ -^'{'^ {''. ^\ ^ f 9^ y"' ^ y ^ ^ 

j Li i a) o Jdj 

Sj:iraSjjij!i:ij1;i;i;^®r4!;u5^^ 

^j<ijp.i\^%\VjS»</_rJ.x:i-^ 

5(4aii^®iiita;,i'j:¥^t6jjjje 

t .T'^ *■ ^ r 


^pAt sa mga Qasitun (hindi makatarungan), 
ay panggatong sa Impiyerno. 

^(At ang Mensahe ng Allah ay:) Kung 
s^ (na di-Muslim) ay nanampalataya sa 
allah at tinahak ang Tamang Daan (ang 
Islam), katiyakan, na Aming ipagkakaloob 
s^l^ila ang tubig (ulan) na masagana. 
^Upang sila ay Aming snbukan sa 
g^ong paraan. At sinuman ang tumalikod 
sa paggunita (o pag-aala-la) sa kanyang 
Robb (at hindi isinagawa ang mga batas at 
tagubilin nito), ay Kanyang ilalagay sa isang 
n^akabigat na parusa (ang Impiyerno). 

At ang mga Masjid (pook ng pagsamba^ 
^pagdalangin) ay tanging sa Allah lamang. 


1 Tuwing magtungo ang mga Hudyo at kristiyano sa 
kanilang sinagoga at simbahan, sila ay nagbibigay 
ng katambal sa Allah sa pamamagitan ng 
pagdalangin sa iba’t ibang santo o santa kaya, ang 
Allah ay nag-utos sa Kanyang Sugo na mag-alay 
ng pagsamba sa Kanya lamang at wala ng iba pa. 
(Tabari 23:665) 


Kaya, huwag dumalangin sa kaninumang 
imaakibat sa Allah (bilang Kanyang katambal). 
^pAt nang ang alipin ng Allah (si 
l^^hainmad) ay tumindig at nanalangin (sa 
kanyang Rabb), siya ay pinalibutan nila, 
nagsiksikan na tila magkakadikit-dikit sa isa’t 
isa (upang makinig sa pagbigkas ng Propeta). 
®Sabihin (O, Muhammad) “Ako ay 
tSging dumadalangin lamang sa aking 
Rabb at ako ay hindi nagtatambal ng 
sinumang (o anumang) (huwad na diyos) sa 
pagsamba sa Allah.” 

^Sabihin: “Wala sa akin ang kapangyarihan 
upang isadlak kayo sa kapahamakan o 
a^yin kayo sa Tuwid na Landas.” 
^Sabihin: “Walang sinuman ang 

mkapangangalaga sa akin laban sa parusa 
ng Allah (kung Siya ay aking suwayin) o di 
kaya ako ay makakatagpo ng kaligtasan 

S iban sa Kanya. 

(Maliban na [ang aking tungkulin lamang 
I ipalaganap ang katotohanan mula sa 
Allah at ang Kanyang Kapahayagan at 
sinuman ang lumabag sa (kautusan ng) Allah 
at ng Kanyang Sugo, magkagayon, 
katotohanan, ang Apoy ay nakalaan para sa 
kanila at sila ay mananatili roon 

f gpakailanman.” 

J Hanggang kanilang masilayan ang 
pangako sa kanila, magkagayon, kanilang 
nmbabatid kung sino ang may pinakamahinang 
^ulong at (sino ang may) napakaUit ang bilang. 
^Sabihin (O, Muhammad), hindi ko 
nS^aman kung ang (parusa na) ipinangako sa 
inyo ay nalalapit na o kung ang aMng Rabb ay 

f ^takda para rito ng matagal na panahon. 

Siya ang (Lubos na) Maalam ng Ghaib 
tmga bagay na lingid at di nakikita) at hindi 
Niya ipinahahayag kaninuman ang 
k^laman ng Ghaib. 

@ Maliban sa isang Sugo (mula sa 
sangkatauhan) na Kanyang hinirang at 
magkagayon, Siya ay gumawa ng isang 
pangkat na tagapagbantay (na mga anghel) 
upang magsilakad sa unahan niya at 
(maging) sa likuran niya. 

® (Sila [ang mga Sugo] ay pinangangalagaan 
[ng Allah]) hanggang sa Makita Niyang 
naiparating nila (ng mga Sugo) ang 
Mensahe ng kanilang Rabb. At batid Niya 
ang lahat ng nasa kanila at batid Niyang 
Ganap ang tamang bilang ng bawa’t bagay. 












Surah Al-Muzzammil 


(Ang Isang Nababalot) 

S^J^galan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
JO Ikaw (Muhammad), na nababalot (sa 
gkakahimlay). 

^Ikaw ay tumindig (at mag-alay ng 
pagdarasal) sa buong magdamag maliban sa 
a^unti - 

JSa kalahating (bahagi ng gabi) o (di 
m) kulang ng kaunti (sa kalahati nito). 

}0 higit pa rito. At Rattil (bigkasin o 
ip^saysay mo) ang (mensahe ng) Qur’an ng 
mmshm (at sa maayang indayog at tinig)\ 

® Katotohanan, Aming ibababa sa iyo (O, 
Muhammad) ang isang mabigat na 
(mahalaga) salita^ (na may kaakibat na 
tmgkulin, mga batas at kautusan ng Allah). 
®Katotohanan, ang pagbangon (upang 
mag-alay ng pagdarasal ng Tahajjud) sa 
gabi ay lubhang mahirap (nguni’t) mabisa 
(para sa pamamahala sa sarili) at sadyang 
angkop (na oras) sa (pagbuo ng mga) salita 
(ng panalangin at papuri sa Allah). 

® Katotohanan, sa araw (naman) ay 
nauukol ito sa iyong mahabang gawaing 
k^gnay ng karaniwang tungkulin. 

^ At alalahanin ang Ngalan ng iyong Rabb 


1 Rattil ay nangangahulugan na ipagsaysay o 
bigkasin at ang Taril ay marahan o malumanay 
upang maunawaan ang nilalaman ng Qu’ran at 
mabigyan ng malalim na pag-iisip ang mga 
kahulugan nito. Si Aishah ay nagsabi, “Siya 
(Propeta) ay palagiang bumibigkas ng Surah ng 
Qur’an sa paraang malumanay upang maging 
mahaba ito nang higit kaysa sa haba ng Surah mismo 
nito”. (sahih Muslim vol 1, Hadith Bilang 507). 

2 Naitala ng Sahah Bukhari raula kay Aishah na si 
Harith bin Hisham ay nagtanong sa Sugo ng Allah, 
“Paano ba dumarating ang kapahayagan (ng Qu’ran) 
sa iyo? Siya ay sumagot, ^'Kung minsan, ito ay 
dumarating sa akin na parang tunog ng kampana, at 
napakasidM nito sa akin, Pagkaraan nito, ito ay 
napapawi sa akin pagkaCapos na maunawaan ko ag 
kapahayagang ito. Kung, minsan, ang anghel ay 
dumarating sa akin sa anyong tao at Idnakausap ako at 
aking inuunawa ang anumang kanyang sabihin ” (Path 
Al-bari 1:25). Dinagdag pa ni Aishah, “Katotohanan, 
nakita ko siya nang tumanggap siya ng kapahayagan 
at aking nakita na ang kanyang pawis ay Turautulo 
mula sa kanyang noo sa panahon ng taglamig 
hanggang ang kapahayagan ay magwakas.” 



J 0-^ iitli 1^1*1^ 

© A / T- • ^ 'K 


(Panginoon) at Tabattii (ihandog) ang iyong 
s|gili ng buong taimtim (at pitagan). 

I (Siya lamang) ang Rabb ng Silangan at 
iluran. La Ilaha ilia Huwa (Walang Diyos 
na dapat sambahin maliban sa Kanya). Kaya’t. 
ibmng Siya bilang (Tanging) Tagapamahala. 
MAt ikaw ay magtiis (O, Muhammad) sa 
anumang kanilang sinasabi at layuan mo sila 
s^araang kalugod-lugod. 

® At hayaan mo (na) Ako (ang makitungo) sa 
mga sinungaling (nagtakwil sa Katotohanan) at 
sa mga nagkakamal ng magagandang biyaya (sa 
mundong ito). At bigyan mo sila ng 
p^samantalang (kaunting) palugit. 
^Katotohanan, nasa Amin ang mga 
Ankaf (tanikala na panggapos sa kanila) at 


3 Tabattii ay nangangahulugan na ialay o ihandog 
nang ganap ang sarili sa pagsamba sa Kanya. 

4 Ankal-ito ay mga tanikala ng panggapos. Sina 
Ibn Abbas, Ikrimah, As-Suddi, Ad-Dahhak, 
Qatadah, Ath-Thawri at iba pa ay nagsabi ng 
ganitong kahulugan. 
























ang Jahim (nagpupuyos na galit ng Apoy 
ugang sila ay sunugin). 

^At ang pagkaing nakasasamid (sa 
l^gmunan) at ang mahapding parusa. 

Sa Araw na yaon, kung ang lupa at ang 
mga bundok ay Tarjufu (umuga sa matinding 
pagkayanig) at ang mga bundok ay (tila) 
mga bunton ng buhanging bumubuhos at 
imaagos na pababa. 

raKatotohanan, Aming isinugo sa inyo (O, 
m^a tao!) ang isang Sugo upang maging 
saksi sa inyo tulad ng pagpapadala Namin 
ngsugo (si Moises) kay Fir’awn (Paraon). 
^pNguni’t tinanggihan ni Fir’awn (Paraon) 
ang Sugo, kaya’t siya (Paraon) ay Aming 
p^atawan ng isang kasakit-sakit na parusa. 
^pKung gay on, paano ninyo maiiwasan 
ang parusa kung kayo ay tumanggi (sa 
Allah) sa araw na ang buhok ng mga bata ay 
magiging kulay abo (dahil sila ay magiging 


IJahim-ito ay ang nagngangalit na Apoy ng 
Imply erno. 


^tatanda? 

TO(Sa Araw na yaon) na ang kalangitan ay 
mS?iyak at magkapunit-punit. (Subali’t) ang 
Kanyang pangako ay sadyang magaganap 
(m walang pagsala). 

^pKatotohanan, ito ay isang babala, 
s&iakatuwid, hayaan ang sinuman na 
maglayon na tumahak tungo sa (mabuting) 

f ias ng kanyang Rabb. 

Katotohanan, nababatid ng iyong Rabb 
^ iyong pagbangon (upang manalangin sa 
kal alrman ng gabi) kulang ng bahagya sa 
ikalawang bahagi ng magdamag o kalahating 
(bahagi) ng gabi o (di) kaya isang ikatlong 
bahagi ng gabi at kapiling ng iyong mga 
kasamahan. At ang Allah ang sumusukat ng 
(haba ng) gabi at ng araw. Kanyang 
nababatid na wala kayong kakayahang mag- 
alay ng pagdarasal sa buong magdamag. 
Kaya, ikaw ay Kanyang nilingap (sa 
pamamagitan) ng Kanyang Awa. Kaya, 
bigkasin mo (basahin at ipagsaysay) ang 
Qur’an kung ano ang magaan para sa iyo. 
Nababatid Niya na ang ilan sa inyo ay may 
karamdaman, ang iba (naman) ay nasa 
(panahon ng) paglalakbay sa mga lupain at 
humahanap ng biyaya ng Allah, at ang iba ay 
nakikipaglaban sa landas ng Allah. Kaya’t 
bigkasin mo (basahin at ipagsaysay) ang 
Qur'an kung ano ang magaan para sa iyo, at 
mag-alay ng taimtim na pagdarasal at 
magbigay ng Zakat, at magpautang sa Allah 
ng isang magandang pautang. At anumang 
kabutihan ang iyong ipamahagi para (sa 
kapakanan) ng iyong sarili, katiyakang iyong 
matatagpuan sa Allah ang buti (ng 
masaganang biyaya) at higit na dakilang 
gantimpala. At humingi ng kapatawaran sa 
Allah. Katotohanan, ang Allah ay lagi nang 
Mapagpatawad, ang Maawain. 


Surah Al-Muddaththir 


(Ang Isang Nababalutan) 

S^galan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
O Dcaw, (Muhammad) na nababalot (ng 
balabal o kapa ^)! 


2 Mula sa Sahih A1 Bukhari at Sahih Muslim sa 
pagsasalaysay ni Abu Salamah na si Jabir bin 
Abdullah ay nagsabi na narinig niya ang Sugo ng 
Allah na nagsasalaysay tungol sa panahon ng 
























^Bumangon at magbigay babala! 

^ At ipagbunyi ang (papuri ng) iyong 
(Panginoon). 

fflAt dalisayin ang iyong mga kasuotan! 
^At lisanin (layuan) mo ang mga Ar-mjz 
(^^a idolo). 

At huwag kang magbigay ng anumang 
bagay upang umasang magkaroon ng higit 
(oara sa iyong sarili). 

^At para sa iyong Rabb, ikaw ay dapat na 

f tiis (tuparin ang iyong tungkulin sa Allah). 

Kaya, kung ang Naqu/ (Tambuli) ay 
^munog (magbigay hudyat). 

^Tunay, ang Araw na yaon ay sadyang 
Araw ng Matinding Kagipitan. 

^Para sa Kafirun (ang mga bagay na 
yagn) ay lubhang hindi magaan (sa kanila). 
^At hayaan mong Ako (ang makitungo) 
sa kanya na Aking nilikhang nag-iisa (na 
w^ng yaman o mga supling). 

^At pagkaraan, siya ay pinagkalooban Ko 
^masaganan kabuhayan. 

J At mga anak na kanyang nakapiling. 

)At ginawang maayos at maaliwalas ang 
lay para sa kanya. 

)Pagkatapos, siya ay umaasa pa rin na 
^an Ko nang higit pa. 

^ Hindi! Katotohanan, siya ay palaging 
umaapula sa Aming Aya^ (mga kapahayagan). 


pagpapahayag at ang paraan ng pagpapahayag ng 
Qur’an sa kanya. Ang Sugo ng Allah ay nagsabi: 
‘Habang ako ay naglalakad, ako ay nakarinig ng 
isang tinig mula sa langit. Kaya, itinaas ko ang 
aking paningin sa dakong kalangitan at aking 
nakita ang dating Anghel na lumapit noon sa akin 
sa Yungib ng Hira. Siya ay nakaupo sa isang silya 
sa pagitan ng langit at lupa. Kaya ako ay dagliang 
lunxLsang papalayo sa kanya nang dahil sa takot 
hanggang ako ay madapa. At saka, ako ay 
bumalik sa aking pamilya at aking sinabi: ‘Balutin 
ninyo ako, balutin ninyo ako.’ At binalutan nila 
ako. Kaya, ipinahayag ng Allah, ‘O ikaw na 
nababalutan! Bumangon ka at magbigay babala! 
Hanggang ayah na “at lisanin mo ang Ar-Rujz 
[mga idolo]. Pagkaraan nito, ang kapahayagan ay 
nagsimulang maging matindi at madalas na 
nagkasnnud-sunod.” 

1 Naqurdto ay isang tambuli (o Trumpeta) na 
ang hugis ay parang sungay ayon kay Mujahid. 
At Tabari 24:18. 

2 Ayat o Ayah-ito ay isang salita sa wikang arabik 
na kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda. 



^Akin siyang pipilitin (umakyat sa 
isMg madulas ng bato sa Impiyerno na 
ang tawag ay As-Saud) o papatawan ng 
i^apanghihilakbot na parusa. 

j Katotohanan, siya ay nag-isip at nagbalak. 
jKaya, kasawian sa kanya, kung paano 
m nagbalak! 

J At muli, kasawian sa kanya, kung paano 
m nagbalak! 

jPagkaraan, siya ay tumingin. 
jKapag daka’y, nagkunot-noo at 
igin nang masama; 

J At saka, siya ay tumalikod, at nagmalaki 
i^naging matigas ang kalooban). 

^At kanyang sinabi: Ito ay walang 
kdbuluhan maliban sa isang Salamangka 
(^^ika) ng mga nagdaang panahon, 

^pAt ito ay walang saysay maliban sa 
i^mg salita lamang ng tao.” 

^pAkin siyang itatapon sa Saqa/ [Apoy 
Impiyerno]. 

^ At ano nga ba ang maipaliliwanag sa iyo 
^Saqar [Apoy ng Impiyerno]? 

^Wala itong kinaliligtaang (taong 
inakasalanan) o iniiwan (na bagay na hindi 
^gusunog o tinutupok)! 

^pSinusunog (tinutupok) at pinaiitim ang 

f i balat! 

Naroroon ay labing siyam (na anghel 
ng tagapagbantay at tagapangasiwa ng 
^piyerno). 

^At wala Kaming pinili maliban sa mga 
M^el bilang mga tagapagbantay ng Apoy. At 
Aming itinakda ang bilang nila upang maging 
pagsubok sa Kafimn, sa gayon, ang mga 
Angkan ng Kasulatan (Hudyo at Kristiyano) ay 
magkaroon ng tiyak na pananalig at 
madagdagan naman ang pananalig ng mga 
mananampalataya (Muslim) at mapawi ang 


kapahayagan, aral batas at babala na ipinahihiwatig 
ng AIM sa tao upang magkaroon ng pagkakataon 
na mag-isip, unawain at magnilay-nilay sa lahat ng 
oras. Mamming mga palatandaan o tanda na 
maaring Makita sa ating mga sarili at maging sa 
palatandaan o tanda na maaring Makita sa ating 
mga sarili at ranging sa kapaligiian na nagbibigay 
pahiwatig na mayroong isang Mak^angyarilmg 
Diyos na dapat nating pag-ukulan ng pagsamba. 
3Saqar-ito ay ang Apoy ng Impiyerno na 
tutupukin nito ang kanilang mga laman, ugat, 
litid at kanilang balat. 












pag-aalinlangan ng mga Angkan ng Kasulatan 
at maging ang mga mananampalataya at yaong 
sa kanilang puso ay may sakit (ng 
pagkukunwari at pag-aalinlangan), at ang 
walang pananampalataya ay magsabi: “ano ang 
nilalayon ng ganitong paghahalintulad ng 
Allah? Kaya, hinahayaan ng Allah na maligaw 
ang sinumang Kanyang naisin at 
pinapatnubayan naman ang sinumang Kanyang 
naisin. At walang sinuman ang nakababatid 
kung sino nga ang mga naglilingkod sa iyong 
Rabb maliban sa Kanya. At ito (Impiyemo) ay 
walang anupaman maliban bilang isang 
(^)ala) paala-ala sa sangkatauhan. 

® Katiyakan! At (Isinusumpa Ko) sa Buwan. 
^0 At sa gabi kung ito ay maglaho. 

^At sa bukang-liwayway kung ito ay 
^gliwanag. 

® Katotohanan, ito (Impiyemo) ay isa 
l^mang sa mga malalaki (na Aya^ [tanda]). 
® (Bilang) Isang Babala sa Sangkatauhan. 
^pAt sinuman sa inyo ang magsikhay 
upang humayo ng pasulong (sa kanyang 
paggawa ng kabutihan) o nanatiling nasa 


likuran (sa kanyang patuloy na paggawa ng 
^^aan). 

^pBawa’t tao ay sanla ng anumang kanyang 
^agsumikapang gawin. 

^Maliban yaong nasa kanan (matuwid at 
^buting mananampalataya). 

^(Na sila ay paroroon) Sa mga Hardin na 
^^atanungan sa isa’t isa. 

^Tungkol (naman) sa Mujrimun, (sa kanila 
a^asabihin): 

^“Ano ang sanhi ng inyong pagpasok sa 
^^iyemo?” 

^Sila ay magsasabi: “Kami yaong hindi 
-aalay ng pagdarasal,” 
i At hindi rin nagpapakain ng mga Miskin 
(^kha [at maralita]);’ 

'^At kami ay palagiang nagsasalita ng 
ni^a kasinungalingan kasama ng mga taong 
walang kabuluhang magsalita) sinungaling.” 
pAt palagian naming itinatakwil ang 
iw ng Paghuhukom. 

^^Hanggang sumapit sa amin ang 
pyakan (ng kamatayan). 
iKaya, walang tagapamagitan ang 
ing mamagitan sa kanila. 

[Magkagayon, ano ang masamang 
lilan at bakit sila (na Kafirun) ay 
Likod mula sa pagtanggap ng paalala? 
iNa tila sila ay mga nangatatakot na asno. 
[Na tumatakas mula sa (bangis ng) leon. 
iNguni’t Bawa’t isa sa kanila (na 
sSmasamba sa mga diyus-diyosan) ay 
nagnanasang pagkalooban ng mga pahinang 
^^alatag (nagmula sa Allah). 

^Katiyakan, nguni’t sa dahilang hindi nila 
™atakutan ang kabilang buhay. 

® Walang alinlangan! Nguni’t tunay nga 
ngito (ang Qur’an) ay isang Babala. 
@Kaya, sinumang magnais, hayaan siyang 
maglayong (basahin ito at) tumanggap ng 
b^ala (mula sa Qur’an). 

^pAt sila ay hindi makatatanggap ng 
babala maliban sa kapahintulutan ng Allah. 
Siya ang Tanging Isa na dapat katakutan at 
Siya ang Tanging Isa na nagpapatawad ng 
mga kasalanan. 


1 Mujrimun. Sila ay mga taong kriminal, 
makasalanan, walang pananalig sa Allah at 
itinatakwil ang lahat ng paniniwala tungkol sa 
kabilang buhay. 











Surah Al-Qiyamah 


(Ang Pagkabuhay Muli) 

S^galan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
^pAko ay sumumsumpa sa Araw ng 
^gkabuhay Muli. 

^At Ako ay sumusumpa (rin) sa 
kSuluwang nagsisi (na tunay nga na kayo 
a^ubuhaying muli). 

TOlnaakala ba ng tao (yaong mga di- 
nananampalataya) na hindi Namin maibabalik 
^li ang kanyang mga buto? 
fflNguni’t! aming maibabalik sa (dating) 
ganap na ayos fmaging) and dulo ng 
k^yang mga daliri\ 

©Nguni’t Ang tao ay (tumatanggi na 
maniwala sa Araw ng Pagkabuhay Muli at sa 
Araw ng Pagtutuos, kung kaya) nagnanasa sa 
(patuloy na) paggawa ng kasalanan (kahit) 
s^anyang harapan. 

raSiya ay nagtanong: ‘Kailan ba ang 
^gsapit ng) Araw ng Pagkabuhay Muli? 
HKaya kung ang paningin ay matuliro 
(manghilakbot sa kanyang natambad na 
tonawin). 

TO At (kung) ang buwan ay mangulimlim. 
S^At ang araw at buwan ay magsanib sa isa’t isa. 
® Sa Araw na yaon, ang tao ay magsasabi: 
"S^n ba ako (maaring) magtungo (upang 

f san at makaligtas sa pangyayaring ito)? 
Katiyakan! Wala (siyang) ibang (landas 
patutunguhan! 

^(Tanging) sa inyong Rabb (Panginoon) 
(lamang) ang madudulugan (o pook ng 
p^ingahan) sa Araw na yaon. 

Sa Araw na yaon, ipababatid sa tao kung 
ano ang kanyang naipadala (noon) at kung 
ago ang kanyang naiwan. 

^pNguni’t! Ang tao ay saksi laban sa 
l^nyang sarili. (sapagka’t ang lahat ng 
bahagi ng kanyang katawan (balat, mga 
kamay, mga paa at iba pa ay magsasalita 
h^ggil sa kanyang mga gawa). 

Kahit pa siya ay maglahad ng walang 


1 Bawa’t tao ay mayroong sariling (finger prints) 
tatak ng kamay na hindi maaring maging katulad 
ng sino pa man. Ito ay isang patunay na ang 
ating Panginoon (ang Allah) ay Ganap na 
Dakilang Tagapaglikha ng lahat ng bagay 
samakatuwid, walang ibang dapat pag-ukulan ng 
tapat na pagsamba maliban sa Kanya. 














katotohanang katuwiran (upang ikubli ang 
^^myang masamang gawa). 

^Huwag mong igalaw (O Muhammad) 
iyong dila hinggil sa (Qur’an) upang ito 
^iyong madaliin. 

^Katotohanan, Nasa Amin ang pagtitipon 
at (pagbibigay sa iyo Muhammad nang 
^^yahan ng) pagbasa (sa Qur’an na ito). 
^Kaya, kung Aming binigkas ito sa iyo (sa 
pamamagitan ng Anghel Gabriel), samakatuwid, 
r™g sundin (tularan) ang pagbigkas nito. 
^Pagkaraan ay sa Amin ang pagbibigay 
nito (para sa iyo). 

^pKatiyakan nga nguni’t kayo (O, mga 
t^) ay (higit ninyong) minamahal ang 
bghay sa mundong ito. 

^ At kinaligtaan ang Kabilang Buhay. 
^pAng ibang mukha sa Araw na yaon, ay 
^^irah (magniningning ([at magliliwanag]). 
^pNa nakatingin sa kanilang Rabb (Allah). 

At sa Araw (ding) yaon, ang ibang mukha 
^^agiging Basirah (maninimdin at may hapis). 
^pNararamdaman nilang may matitinding 
































^ll^iki. j3|iJ 

^cImJ ^ UlU^lI| 

OiS'iii 'Si I2l iSiil3l©£i^ 

Si© ©-S yiSi Si^ ©^, f-^lCi 
>^ii= isiij, cij^sSbiVt 


^ighatian ang kanilang sasapitin. 
^Katiyakan (Hindi lamang iyon)! Kung (ang 
^ulnwa ay) umabot na sa buto sa (gawing) 
batok (sa dulong bahagi ng lalamunan 
^gang lumabas). 

^ At sasabihin nila: ‘Sino bang dalubhasa sa 
p^gawa ng Raq^ (ang makapagpapagaling 
sa kanya at makapagliligtas sa kanya mula 
sakamatayan)? 

® At siya (na nasa bingit ng paghihingalo) 
^ mababatid na ito na nga ang oras ng 
paglisan (pamamaalam sa daigdig upang 
h^apin ang kamatayan). 

®At ang matinding paghihirap (ng 
paghihingalo) ay mapapatungan ng 


1 Raq* Ayon kay Ikrimah na nagsalaysay na 
sinabi ni Ibn Abbas na ang ibig sabihin ng raq ay 
taong mahusay sa pagdad^t ng panalangio upang 
mapagaling ang maysakit. (Tafsir Ibn Kathir vol 
10 pahina 276). Ang Raq ay tumutukoy rin sa 
mga taong mahusay sa panggagayuma o mga 
albularyo (quack doctor) na gumagamit ng mga 
litanya ng dasal o mga panalangin. 


^kahanlintulad na paghihirap. 

^(At) Sa iyong Rabb lamang ang 
pg^tiinguhan sa Araw na yaon! 
^Sapagka’t, siya ay walang paniniwala 
(sa Qur’an at sa mensahe ng Propeta 
l^hammad) o di-nagdarasal kaya! 

@Sa kabila nito, kanyang pinabulaanan 
(ang Qur’an at ang mensahe ng Propeta 
Muhammad) at siya ay tumalikod. 
^Pagkaraan, siya ay (taas-noong) 
humayong lumakad pabalik sa kanyang 
mag-anak, lipos ng pagmamalaki (kapalaluan) 
^paghanga sa kanyang sarili. 
^Kapighatian (at kasawian) sa iyo (O, 
taong walang pananampalataya)! At muli, 
kapighatian (at kasawian) sa iyo (o, taong 
^^ang pananamlalataya)! 

^(At) muli pa, kapighatian (at kasawian) 
sa iyo (o, taong walang pananalig)! At muli, 
kapighatian (at kasawian) sa iyo (o, taong 
^^ang pananalig). 

^Inaakala ba ng tao na siya ay hahayaan 
lamang (na hindi pammsahan o gagantimpalaan 
sa pagsasakatuparan ng tungkuling ipinag-utos 
s^anya ng kanyang Rabb)l 
^ Hindi nga ba na siya ay isang (hamak 
na) Nutfah lamang (pinaghalong semilya ng 
at babae). 

^Pagkaraa’y, (siya ay) naging Alaqah 
(isang namuong kimpal ng dugo); pagkaraan 
ay binigyang hubog ng Allah at inanyuhan 
(jwa) sa angkop na sukat (at ayos). 

®At ginawa siya (tao) sa dalawang 
^^Lrian, (isang) lalaki at (isang) babae. 

^ Hindi ba Siya (ang Allah) ang may 
^^angyarihang magbigay buhay sa patay 
(Tunay! Siya ang Ganap na nakapangyayari 
sa lahat ng bagay)! 


Surah Al-Insan 


(Ang Tao) 

SaNgalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
OT(Katotohanan,) (hindi ba) dumaan ang 
panahon sa tao, na siya ay bagay na (kahit 
agya ay) hindi (man lamang) nababanggit? 
iKatotohanan, Nilikha Namin ang tao 
niula sa Nutfah Amshaf upang bigyan siya 
ng pagsubok. Kaya’t, Amin siyang ginawaran 


2 Ito ay isang pagsubok kung sino sa tao ang may 
pinakamabuting gawa. (Tingnan ang Surah 67:2). 























(ng kakayahang) makarinig, makakita. 

® Katotohanan, Aming ipinakita sa kanya 
Landas^, magpasalamat man siya o hindi 
i^gpasalamat (ay nasa kanyang pagnanais). 
ro^Katotohanan, Aming inihanda sa kanila 
na Kafirun, ang mga tanikalang bakal, mga 
sakal na yari sa bakal At ang Sa’ir (lagablab 
ngApoy sa Imply erno). 

^pKatotohanan, ang mga Abrar^ ay iinom 
imla sa mga tasang may inuming hinaluan 
x^Kafu/. 

©Isang bukal na kung saan ang mga alipin 
ng Allah ay magsisiinom at paagusin nila ito 
(^on sa kanilang pagnanais) nang masagana. 
©Tinupad nila ang (kanilang) mga 
pangako at pinangangambahan nila ang 
Axaw na ang kasamaan nito ay lalaganap 
(to ang Araw ng Paghuhukom). 

^At sila ay namamahagi ng mga pagkain 
bflang pagmamahal nila sa Kanya (Allah) sa 
mga Miskin^ (dukha, at maralita), sa ulila at 
mga bihag. 

® (Nagsasabing): “Kami ay nagpakain sa 


1 Ipinaliwanag at binigyang-linaw sa tao ang 
landas na dapat niyang tahakin subali’t pinili niya 
ng pagiging bulag kaysa sa patnubay. Si Abu 
Malik Ash’ari ay nagsalaysay ayon sa pagtatala ni 
Muslim na ang Sugo ng allii ay nagsabi: “Lahat 
ng sangkatauhan ay nagigising sa umaga bilang 
mangangalakal ng sariHng kaluluwa. Maari 
niyang ibilanggo ito o kaya ay palayain.” (Sahih 
Muslim vol 1 Hadith Bilang 203^ 

2 Abrar-sila ay matutuwid na mananampalataya 
na may takot sa Allah at umiiwas sa mga 
gawang makasalanan. 

3 Kafur-isang inumin na nakapagbibigay 
ginhawa at kasiyahan nang dahil sa masarap na 
lasa nito at mabangong amoy. 

4 Isinalaysay ni Abu Hurayrah: Ang Sugo ng 
Allah ay nagsabi: “Ang (isang) taong nangalaga) 
kinupkop ang isang balo (namatayan ng asawa) o 
ang isang dukha ay katulad ng isang Mujahid 
(taong nakiJdpaglaban sa Landas ng Allah) o 
(katulad siya ng isang taong nagsasagawa ng 
pagdarasal sa lahat ng gabi at nag-aayuno ng lahat 
ng araw. Sahih Bukhari, vol 8, Hadith Bilang 34), 

5 Isinalaysay ni Sahl bin Said: Ang Sugo ng 
Allah ay nagsabi: “Ako at ang (isang) taong 
kinupkop ang isang ulila at inalagaan ito ay 
makapapasok sa Paraiso na katulad nito,” 
pinagdikit niya ang kanyang daliring 
hintuturo at gitnang daliri na magkasama. 
Sahih Bukhari, vol 7, Hadith bilang 265). 




inyo alang-alang sa Allah lamang. Hindi 
kami naglalayon nang anumang pabuya o 

f isalamat mula sa inyo. 

Katotohanan, kami ay nangangamba 
miua sa aming Rabb (Panginoon), nang (isang) 
malupit at nakapanlulumong Araw (na ang 
mga mukha ay magiging kakila-kilabot ang 
sanhi ng labis na pagkamuhi dito). 

TO Kaya, iniligtas sila ng Allah mula sa 
kasamaan ng Araw na yaon, at ipinakaloob 
sa kanila ang Nadrah (sinag ng kagandahan) 
atMigayan (sa kanilang puso). 

TOAt ang kanilang kabayaran ay Paraiso at 
kasuotan nang dahil sa kanilang pagtitiis. 
TO Sila ay nakasandig mula rito sa 
mararangal na sandalan, at dito, sila ay hindi 
nasisilayan nang labis na init ng araw o 
nanunuot na) labis na lamig. 

^pAt ang lilim (ng Hardin) ay (kusang) 
iSapit sa kanila at ang nagkukumpulang 

f na bungang-kahoy ay mabababa at naabot. 

At sila ay aabutan ng mga sisidlang yari 
sa pilak at kopitang kristal- 












|t^^bj oJj-^j An^VjJ ^ 

^ 9 ^ 9 ^ ■^» / ✓ JL 'v 'Ti' 9 J>^ ^ » 1 

Ujo b JJl^J |> 

ilji. ^ 

LljkcJi^Jicl (lA^la) jj i^'tLi^jj^j^^JLi 


g amiisa S 




*> 'i‘i>'»> 


^*0 0Vt 

■j'-'Ji Jy ''Q? (jry ^ 


@ {Qa\\;anr) malinaw na Kristal, yari sa pilak 
^^ang sinukat ito ayon sa nais nilang sukat. 
® At doon, sila ay dudulutan ng inuming 
kopita na hinaluan ng Zanjabil (luya). 
™At naroroon (din), ang isang bukal ng 
na (kung tawagin ay) Salsabif. 

^ At sila ay palilibutan ng mga walang 
imggang kabataang lalaki upang sila ay 
pag^bihan. Kung sila ay inyong 
masulyapan, inyong aakalaing sila ay tila 
mga perlas na nangagkalat (sa labis na 
k^sigan at mararangyang kasuotan). 

^At kung iyong sinulyapan, (ang Paraiso) 
^n ay iyong masisilayan ang isang 
(n^)akagandang tanawing) kaaya-aya 
(kaWba na hindi pa sumagi sa iyong 
pangarap) at (ito ay) isang kagila-gilalas na 
(maharlikang) kaharian. 


1 Qawarir-ito ang kaputian ng pilak sa aninag ng 
salamin. Ang Qawarir ay yari sa lantay na 
salamin kaya dahil sa kanipisan nito, maaninag 
ang anumang laman nito. (At Tabari 24:103) 

2 Si Ikrimah ay nagsabi: “Ito (Sansabil) ay pangalan 
ng isang bukal sa Paraiso. At Tabari 24:108 


^pKanilang mga kasuotan ay yari sa 
Smdus (mamahaling sutlang luntian) at Istabraq 
fnagniningning na pelus). Sila ay ginayakan 
ng mga pulsera na pilak at sila ay bibigyan 
ngkanilang Rabb ng dalisay na inumin. 
^(At sa kanila ay sasabihin): Katotohanan, 
ang gantimpala (na inilaan) sa inyo at 

S inyong pagpupunyagi ay tinanggap. 
Katotohanan, Kami ang nagbaba ng 
'an sa iyo (O, Muhammad) sa (baha- 
b^aging) antas (o yugto ng pagpapahayag) 
^ Samakatuwid, ikaw ay maging matiisin 
(O Muhammad) nang may katatagan sa 
kautusan ng iyong Rabb (sa pamamagitan 
ng pagsasakatuparan ng iyong tungkulin sa 
Kanya at ng pagpapalaganap ng mensahe 
ng Islam sa sangkatauhan) at huwag mong 
sundin ang mga makasalanan o ang Kafirun 
jla sa kanila. 

jAt iyong bigyang ala-ala ang Pangalan 
iyong Rabb sa bawa’t umaga at hapon 
ag-alay ng pagdarasal ng Fajr, Zuhr at A^r). 
I At sa ibang bahagi ng gabi, ikaw ay 
nikgpatirapa sa Kanya (mag-alay ng Salatul 
Maghrib at Isha) at luwalhatiin Siya sa kahabaang 
^hagi ng gabi (ang pagdarasal ng Tahajjud). 

® Katotohanan, minamahal (ng mga Kafir) 
ang (panandaliang buhay sa) mundong ito at 
ismantabi ang mahigat na Araw (na kasakit-sakit). 
^Katni ang lumikha sa kanila at ginawa 
Nmiin silang matitikas (ang pangangatawan). 
At kung Aming naisin, maari Namin silang 
p^tan ng ibang katulad nila. 
^Katotohanan, ito (Qur’an) ay isang babala, 
kaya, sinuman ang magnais, hayaan siyang 
t^ahak sa Landas ng Kanyang Rabb (Allah). 
^At hindi mo maaring naisin ito, maliban 
sa kapahintulutan ng Allah. Katotohanan, 
ang Allah ay lagi nang Maalam, ang Tigib 
neKamnungan. 

Kanyang tatanggapin sa (pamamagitan 
n^ Kanyang Habag ang sinumang Kanyang 
naisin at sa mga Zalim, Kanyang inihanda 
ang isang mahapding parusa. 


3 Zalimun. Ito ay isang salita mula sa wikang 
arabik na tumutukoy sa lahat ng taong 
makasalanan, mapaggawa ng katampalasanan sa 
pamamagitan ng pang-aabuso, pang-aapi sa 
kapwa, at suwail na lumalabag sa hangganang 
kautusan ng Allah. Sila na kung ipagkaloob sa 
kanila ang kapangyarihan ay mapaniil na 
umaalipin sa mga mahihinang tao. 

























is: 


Surah Al-Mursalat 


(Ang Mga Isinugo) 

Ngalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
(Isinusumpa Ko) Sa Mursalat^ (mga 
lugo) na magkakasunod. 

’At Asifat Asfa (hanging^ nagngangalit 
ag-ihip. 

At sa mga hanging^ nangagkakalat ng 
;a ulap at ulan. 

}At sa Fariqat (Qur’an na nagbibigay 
;itan sa kawastuhan at kamalian). 

At sa mga (anghel na) nagdadala ng mga 
ahayagan (sa mga Sugo). 

(Upang) Magpawalang-sala o di-kaya ay 
:bigay ng babala. 

Katiyakan, kung ano ang ipinangako sa 
inyo (na magaganap sa Araw ng 
Paehuhukom) ay sadyang mangyayari. 
raKaya, kung ang mga bituin ay maglaho 
kanilang mga liwanag. 
ra At kung ang kalangitan ay mabiyak (at 
i^ansag). 

^3 At ang mga kabundukan ay sumabog. 
^At kung ang mga Sugo ay magtitipon sa 
P^ahong itinakda (upang sumaksi sa kani- 
lang mamamayan). 

Li^Para sa anong Araw ba ang mga 
Tatandaang ito ay ipinagpaliban? 

^Para sa Araw ng Pagbubukod-bukod 
(^aw ang Paghuhukom). 

^At ano ang maipaliliwanag sa iyo ng 
^w ang Pagbubukod-bukod? 

^Kasawian sa Araw na yaon, sa mga 
i^tatakwil (ng Araw ng Pagkabuhay Muli). 
® Hindi ba naming winasak ang naunang 
(ng sangkatauhan)? 

^Pagkaraan ay Aming hahayaang sumunod 
s^anila ang mga huling salinlahi (nila)? 



^Kaya, sa ganito Namin pinakikitunguhan 
; Mujrimun^. 

jKasawian sa Araw na yaon, sa mga 
atakwil (ng Araw ng Pagkabuhay Muli). 
{Hindi ba Namin kayo nilikha mula sa 
(^ng hamak na) tubig lamang (semilya)? 
"SPagkaraa’y, inilagak Namin sa isang 
S^ayang matiwasay (sa sinapupunan ng ina). 
jPara sa isang itinakdang panahon (ayon sa 
at ng bilang ng buwan ng pagdadalantao). 
{Kaya kami ang nagtakda ng sukat at 
li ang pinakamahusay sa pagbibigay sukat 
; mga bagay). 

{Kasawian sa Araw na yaon, sa mga 
atakwil (ng Araw ng Pagkabuhay Muli). 
{Hindi ba Namin ginawa ang Kalupaan 
fing Kifat ^ (pook ng himlayan)? 

^Para sa mga nangangabubuhay at mga 
* igamamatay. 

^At dito, Kami ay naglagay ng matatag at 
nagtataasang mga bundok at binigyan kayo 
ngfmalinis) sariwang tubig. 

^pKasawian sa Araw na yaon, sa mga 
Mgtatakwil (ng Araw ng Pagkabuhay Muli). 
^p(At sa kanila na Kafirun ay sasabihin): 
'^umisan kayo doon sa (malimit na) inyong 
itoatakwil.” 

^Lumisan kayo patungo sa anino ng 
tSong magkakahanay na haligi (ng Apoy 
^Impiyemo). 

®Na walang lilim (na masisilungan) o 
^mkinabangan laban sa nagbabagang ningas ng Apoy”. 
^Katotohanan, ito (ang Impiyerno) na 
bmiubuga ng naglalakihang tilamsik na kasinlaki 
njgOasr (mgapalasyo o pinamamahayanan). 
[Na tila Jimalatun Sufr^ (mga kawan ng 
kw na kamelyo). 

^Kasawian sa Araw na yaon, sa mga 
nagtatakwil (ng Araw ng Pagkabuhay Muli). 


1 Al-Mursalat Urfa. Si Ath-Thawri ay nagsalaysay 
mula kay Salamah bin Kuhayl na nagsabi mula kay 
Muslim Al-Batin na nagsalaysay mula kay Abu A1 
Ubaydayn na tmanong niya si Ibn Mas’ud tungkol sa 
kahulugan ng Al Mursalat ‘Urfa at sinabi niya (Ibn 
Mas’ud, “Ito ay hangin”. Ganito rin ang smafci niya 
tungkol sa kahulugan ng Al Asifat Asfa at An 
Nashirat Nashra na ang tinutukoy ay hangin. Si Ibn 
Abbas, Mujahid, at Al Qatadah ay ganito rin ang 
kanilang sinabi. (^afsir ibn Kathir, vol 10) 

2 Al Asifat-ito ay isang uri ng hangin na kung 
ito ay umiihip, ito ay may dalang ingay. 

3 An Nashirat-ito ay hangin na kumakalat sa 
mga ulap sa himpapawid ng langit. 


4 Mujrimun. Sila ay mga taong kriminal, 
makasalanan, walang pananalig sa Allah at itinatakwil 
ang lahat ng paniniwala tungkol sa kabilang buhay. 

5 Kifat - ay on kay Ibn Abbas, ito ay 
nangangahulugang pook ng tirahan. Ayon naman 
kay Ash-Shabi, “Ang loob nito ay para sa inyong 
mga patay at Atig labas naman nitong lupa ay 
para sa inyong mga nabubuhay pa» “Tabari 
24:134 hinango mula sa Tafsii Ibn Kathir, vol 10. 

6 Ang Jinmlat Sufr ayon kay Ibn Abbas, Mujahid, 
at Sa’id bin Jubayr ay mga lubid ng mga 
sasakyang dagat na binigkis hanggang ito ay 
maging tila mga bituka ng tao. Path Al Bari- 
8:556. (Tafsir Ibn Kathir vol 10) 









At yaon ang Araw na sila ay hindi 
n^capagsasalita. 

®At sila ay hindi pahihintulutang 
n^^bigay ng katuwiran (o dahilan). 
®Kasawian sa Araw na yaon, sa mga 
T^tatakwil (ng Araw ng Pagkabuhay Muli). 
^Yaong ang Araw ng Pagpapasiya! Kayo 
ay Aming titipunin kasama ng mga taong 
n^gauna sa inyo. 

^Kaya, kung mayroon kayong balakin, 
ggmitin ninyo ito (ngayon) laban sa Akin^. 
MKasawian sa Araw na yaon, sa mga 
nagtatakwil (ng Araw ng Pagkabuhay Muli). 


1 Ito ay isinalaysay sa isang Hadith (na ang Allah 
ay nagsabi), '‘O, Aking mga Alipin, kailanman ay 
hindi ninyo matatagpuan ang Aking pakinabang 
upang sa gayon Ako ay makinabang, at hindi 
ninyo magagawang raakinit ang Aking pananaJdt 
upang sa gayon Ako ay inyong masaktan.” 
Muslim 4:1994. At sa isang Ayat ng Qur’an na 
nagsabi” At hindi ninyo kayang gawang saktan 
Siya sa anupamang kaparaanan.” (Quran 11:57) 


iKatotohanan, ang Muttaqun ay nasa 
la ng mga lilim at mga bukal (ng tubig). 
i At mga bungang-kahoy na kanilang 
asam-asam (na kainin). 

‘‘Magsikain kayo at uminom nang may 
Tginhawahan nang dahil sa (kabutihang) 
i^ong ginawa.” 

^Katotohanan, ganyan Namin 
^nagaetimpalaan ang Muhsinun^ (mga 
mapaggawa ng kabutihan). 
^Kasawian sa Araw na yaon, sa mga 
n^atakwil (ng Araw ng Pagkabuhay Muli). 
ra(0 kayong Kafirunl) Magsikain kayo at 
^gtamasa ng ligaya (sa panandaliang 
buhay sa mundong ito). Katotohanan, kayo 
a^^bilang sa Mujrimun. 

^Kasawian sa Araw na yaon, sa mga 
^toatakwil (ng Araw ng Pagkabuhay Muli). 
^At kung sabihin sa kanila: “lyukod ang 
smli (sa pagdarasal).” Sila ay hindi 
jsipagyukod (hindi nag-alay ng pagdarasal)"^. 
iKasawian sa Araw na yaon, sa mga 
atakwil (ng Araw ng Pagkabuhay Muli). 
}Kaya, ano pa bang paglalahad ang 
kanilang (maaring) paniwalaan pagkaraan (na 
talikdan) ito (ang kapahayagan ng Qur’an). 



2 Muttaqun-sila ang mga banal at mabubuting tao na 
may lubhang takot sa Allah (umiiwas sa lahat ng uri 
ng gawaing makasalaDan at mga gawang 
ipinagbahawal, at kanilang minamahal ang Allah nang 
higit sa lahat (nagsasagawa ng lahat ng kabudhan na 
Kanyang ipinag-utos. (Tingnan din ang Surah 68:34) 

3 Ang Muhsin ay isang muslim na gumagawa ng 
mga kabutihan nang dahil sa tapat na pasunod 
niya sa kautusan ng DakHang Allah at hindi 
p akitan g-tan lamang at hindi rin siya naghahangad 
ng anumang papuri o pabuya mula sa k^inumang 
tao* Ang kanyang mga naabubuting gawa ay naayon 
sa batas ng Qur’an at Sunnah ng Sugo ng Allah. 

4 Si Abu Huiayha ay nagsalaysay na sinabi ng Sugo 
ng Allah, ‘Knng nalalaman lamang ng tao ang 
gantimpala ng pagtawag ng Adhan (sa oras ng 
pagdarasal) at maging ang pagtayo sa unahang hanay 
sa pagsasagawa ng sama-samang pagdarasal (sa 
Masjid) at hmdi nila Makita ang paraan nito maliban 
sa pagsasagawa ng loterya, ito ay kanilang gagawin, at 
kung nalflliimfln lamang nila ang gantimpala ng 
pagsasakatuparan ng Sahtul Dhur (sa itinakd^g oras 
nito) sila ay magpapaligsahan sa pagtalima nito upang 
maisagawa ito at kung nalalaman lamang nila ang 
gantimpala ng Salatul Iska at Salatul PajT^ sila ay 
magtutungo sa Masjid kahit sila ay gumapang papunta 
roon. Sahih Bukhari, vol 1, Hadith bilang 589. 














Surah An-Naba 


(Ang Mahalagang Balita) 

S^galan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
^Ano ba ang kanilang itinatanong (sa 
isa)? 

jTungkol ba ito sa mahalagang balita 
few ng Paghuhukom)? 
jNa (siyang dahilan ng) kanilang di- 
ekakasunduan. 

jKatiyakang (hindi maglalaon), ito ay 
nilang mapag-aalaman. 

^Higit panto, walang pag-aalinlangang (hindi 
glalaon) ito ay kanilang mapag-aalaman. 
JHindi ba Namin ginawa ang kalupaan 
Jang himlayan? 

3 At ang mga kabundukan bilang Awtad (mga 
sok upang ang kalupaan ay maging matatag), 

3 At nilikha Namin kayo ng magkapares 
laki at babae). 

jAt ginawa Namin ang inyong pagtulog 
^ng pamamahinga. 

® At ginawa Namin ang gabi bilang takip 
(^pamamagitan ng kadiliman nito), 

^At ginawa Namin ang araw para sa 

f ong) paghahanapbuhay, 

At itinayo Namin sa (dakong) itaas ninyo 
pitong matatatag (na mga kalangitan), 
^pAt ginawa Namin doon ang 
hliwanag na lampara (sikat ng araw), 

At ibinaba Namin mula sa mga ulap na 

f (dalang) ulan ang masaganang tubig, 
Qpang patubuin Namin mula rito ang 
mga (iba’t-ibang uri ng buto o) butil at 
[itiang) halaman, 

} At mga Harding (madadawag at) mayayabong. 
)Katotohanan, ang Araw ng Pagpapasiya 
^naitakdang Oras, 

jSa Araw na yaon na ang Tambuli ay 
ipan at kayo ay mag-sisidating ng 
p^gkat-pangkat, 

f®At ang kalangitan ay mabubuksan na 
igiging tila mga pintuan, 

]At ang mga bundok ay (sasambulat at) 
iglalaho na tila isang malik-mata. 
jKatotohanan, ang Implyerno ay nasa 
ayuang pagmamatyag (o pook ng tambangan). 
[ 22 ^ Isang tahanan para sa mga Taghun^ 


ITaghun. Ayon sa Tafsir ni Ibn Kathir ang taghun 
ay mga taong sumusuway at tumatanggi sa mga 
aral ng Sugo ng Allah. (Tafsir Ibn Kathir vol 10 
pahina 331). 



(™kasalanan), 

HDoon, sila ay mananatih sa habang panahon. 
Doon, sila ay walang malalasap na lamig at 
ring) inumin (na makatitighaw), 

Maliban sa Hamim^ (kumukulong tubig) 
phassaq^ ([maniming] maitim na katas), 
Isang karampatang kabayaran (kapamsahan 
pn sa kanilang ginawang kasamaan). 
Katotohanan, sila ay hindi nagbigay 
sin para sa Pagtutuos, 

^At kanilang pinabulaanan ang Aming 
Ayaf nang matinding pagtakwil. 


2 Hamim. Ito ay isang init na umabot sa 
pinakamataas na antas ng pagkulo. (Tafsir Ibn 
Kathir vol 10 pahina 331) 

3 Ghassaq. Ito ay nagmumula sa mga maruruming 
katas ng pawis, luha at mga nagnanaknak na 
sugat ng mga taong nasa Impiyerno. 

4 Ayat-ito ay isang salita sa wikang arabik na 
kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda, kapahayagan, 
batas, aral at babala na ipinahihiwatig ng Allah sa tao 
upang magkaroon ng pagkakataon na mag-isip, 
unawain at magnilay-nilay sa lahat ng oras. 

























rf\»: 



I At ang lahat ng bagay ay Aming itinala 

^Kaya’t lasapin ninyo (ang bunga ng 
inyoDg masasamang gawa). Walang anumang 
Ismagdagan ang Aming maipapataw mailban 
^^parusahan. 

Katotohanan, sa Muttaqun^ ay tagumpay 
(^uparan ng kanilang mithiin), 

Mga Hardin at mga ubasan, 

^ At mga dalagang (birhen) na 
n^gkakasing gulang. 

^At mga tasang Dihaq (tigib sa kasaganaan). 
^Walang Laghwa (marumi, masamang 
pananalita) ang kanilang maririnig doon o di 
toya ng kasinungalingan. 

^(Ito ay) Gantimpala mula sa inyong 
Rabb^ (Panginoon), biyayang lubos"^, 


Maraming mga palatandaan o tanda ang maaring 
makita sa ating mga sarili at maging sa kapaligiran 
na nagbibigay pahiwatig na mayroong isang 
Makapangyarihang Diyos na dqjat Dating pag- 
ukulan ng pagsamba. Bokcxi sa mga tanda, mayroon 
ding mga aral at batas na isinalaysay sa atm upang 
maging pamantayan natin sa pagtab^ sa landas ng 
buhay, Ang mga kapahayagan naman ay nauukol sa 
mga banal na kasulatan na ipinagkatiwala sa mga 
Propeta at Sugo upang magbigay pattinay tungkol sa 
katotohanan ng pagkakaroon ng Isang Diyos na 
Siyang nagbigay buhay sa atin kalakip ng tamang 
pamamaraan ng buhay upang sa gayon makamtan ng 
bawa^t tao ang magandang buhay pagkaraan ng 
kamatayan at ang mga b5>ala naman ay upang 
maiwasan ang anumang kapafaamakan hindi lamang 
sa makamundong buhay kundi higit sa lahat ang 
walang hanggang hantungan ng implyemo. 

1 Mutaqquii-sila ay mga taong tunay na may 
takot sa Allah. Sila ay gumagawa ng lahat ng uri 
ng kabutihan upang makamtan nila ang 
Kasiyahan ng Allah. Gayon din, sila ay umiiwas 
sa lahat ng bagay na makasalanan o magiging 
daan upang magkasala, Minamahal nila ang 
Allah nang higit sa anumang bagay. Sila ang 
mga taong nakahandang ihandog ang yaman at 
buhay sa pagtHingkod sa Kanya. 

2 Dihaq. Si Ibn Abbas ay nagsabi na ang kahulugan 
ng Dihaq ay “laging tigib o puno.” (At Tabari 
24:173, Tafsir Ibn Kathir vol 10 pahina 335). Sinabi 
naman ni Ikrimah na ito ay ‘*dalisay". 

3 Rabb (PaEginoon)-Bagama’t madalas gamitin 
ang salitang Panginoon sa pagsasalin ng salitang 
Rabb, ito ay hindi sapat o ganap ang kahulugan 
sapagka’t ang Rabb sa wikang arabik ay malawak 
ang kahulugan. Tinatawag na Rabb ang Allah 
sapagka’t Siya ang tanging nagmamay-ari ng 


^{Mula sa) Rabb ng mga kalangitan at ng 
^upaan at ng anumang nasa patigan ng mga 
iyon, (Siya) Ang Mahabagin (Al-Rahman). 
Walang sinumang maka-pangangahas na 
maMpag-usap sa Kanya (sa Araw ng 
Pashuhnkom malibang Kanyang pahintulutan). 


}Sa Araw na iyon na ang Ruh (Anghel 
briel) at ang mga Anghel ay magsisitayo ng 
magkakahanay, na walang sinuman ang 
maaring magsalita maliban lamang sa mga 
pinahintulutan ng Mahabagin (Al-Rahman), at 
^^ban sa magsasalita ng pawang matuwid. 
fflito ang (walang alinlangan na) Araw ng 
Katotohanan: Kaya’t sinumang magnanais 
ay hayaan siyang gumawa ng daan patungo sa 
kanyang Rabb (sa pamamaraang pagsunod 
sa^anya dito sa mundong kasalukuyan). 
^Katotohanan, Amin kayong binalaan ng 
isfeg nagbabadyang (pagsapit) na Kaparusahan. 
Ito ang Araw na matutunghayan ng tao ang 
(mga gawa na) bunga ng kanyang mga kamay, 
at silang Kafirun ay magsasabi: “Kasawian sa 
akin! Sana, ako ay naging alabok na lamang!” 


Kapangyarihang Lumikha at Kautusan. Ang Allah 
ang nagbigay ng kakayahan sa lahat ng bagay upang 
gumakw, lumaki, magbago at umunlad. Siya ang 
Panginoon na walang kapantay sa Kanyang 
K^amahalaan, Kadakilaan, Kataasrtaasan at 
Kapangyarihan. Siya ang Tanging tagapanustos at 
Tagapangalaga ng lahat ng nilikhsu Ang salitang 
Panginoon ay karaniwang ginagamit bilang 
paggalang sa isang guro, pinuno (mga dugong 
bughaw-sa wikang ingles ay Royal Family). Kay a, 
minabuti ng tagasalin sa tagalong na gamitin ang 
salitang arabik na Rabb at dinugtungan at ikinabit 
ang (Panginoon) upang maunawaan ng sinumang 
mambabasa. Mababasa laman g ang katagang Rabb 
na sinundan ng katagang may panaklong na 
(Pangpuoon) sa mga unang ayah ng naturang Ju’zu 
at Surah ng Qm"m. 

4 Isinalaysay ni Abu Hurayrah: ang Sugo ng allah ay 
nagsabi: “Sinuman sa inyo ang mahigpit na sumunod 
sa Kanyang Islamikong Relihiyon, ang kanyang 
mabubuting gawa ay gagantimpalaan ng sampu 
hanggang pitong daang ulit at ang masamang gawa 
ay itatala lamang ayon sa bilang nito.” Sahih buMiari, 
vol 1, Hadith Bilang 40B). 

5 Ruh. Ang tinutukoy na Ruh ay ang Anghel 
Gabriel. Ayon sa Tafsir ibn Kathir (vol 10 
pahina 337) na hinango mula sa aklat na Durr A1 
Munthur 8:400, ang Ruh ay painakamarangal sa 
mga Anghel, at pin akamalap it sa Rabb (Panginoon), 
at siya rin ang tagapaghatid ng mga kapahayagan. 






Surah An-Naziat 


(Ang Mga Humuhugot) 

S^galan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
ffl(Isinusumpa Ko) sa mga (Anghel na) 
humuhugot (sa kaluluwa ng mga Kafir at 
casalanan) nang marahas (o mapusok), 
}At sa mga (Anghel na) humuhugot (sa 
luluwa ng mga matutuwid) nang marahan 
(omapitagan), 

^At sa mga (Anghel na) sumasalimbay (o 
suma-salipadpad)^ (mula sa mga kalangitan 
na may dalang kautusan ng kanilang Rabb 
[^nginoon]), 

ffiAt sa mga (Anghel na) matuling nag- 
^mahan (na tila nagpapaligsahan sa pagtakbo), 
^pAt sa mga (Anghel na) nagsasaayos 
upang tuparin ang mga Kautusan (ng 
kanilang Rabb [kaya, katotohanang kayong 
^^irun ay tatawagin upang managot]). 

Sa Araw na yaon na (kung ang unang pag- 
ihip ng tambuli ay ihudyat) ang kalupaan at 
mga kabundukan ay mayayanig nang buong 
^dak (at ang lahat ay mamamatay). 

® (Ito ay) muling susundan ng mga pagyanig 
(at hihipan sa ikalawang pagkakataon ang 
t^buli at ang lahat ay mabubuhay na muli), 
^Sa Araw na iyon ang mga puso ay 
iginginig (sa takot at ligalig), 

S Kanilang mga mata ay nakatungo 
i:asulyap sa ibaba). 

JSila ay nagsabi: Tunay nga ba! Na tayo 
^babalik na muli sa dati (nating buhay)? 
^Kahit ba kami ay mga kalansay na 
^kalansag-lansag na! 

[iSSila ay nagsabi: Magkagayon, ito ay 
s^g pagbabalik na may kasamang kawalan! 
^Nguni’t, sa isang Sigaw (o isang ihip) 

jAt pagmasdan! Kanilang matatagpuan 
5g kanilang mga sarili sa balat ng lupa (na 
^Aay pagkaraan ng kanilang kamatayan). 
^Nakarating na ba sa iyo ang kasaysayan 
^^usa (Moises)? 

^pNang siya ay tawagin ng kanyang Rabb 
sabanal na lambak ng Tuwa (sa patag na 
bahagi ng bundok Sinai), 


1 Sumasalimbay o samasalipadpad. Ito ay 

salitang pinakamalapit o angkop sa salitang 
arabik na maaring gamitin. At ang Allah ang 
higit na nakaaalam. 



ra(At Siya ay nagsabi): “Ikaw ay 
pfciaroon kay Fir’awn (Paraon). 
“Katotohanan, siya ay lumabag sa lahat ng 
^gganan”. 

^ At sabihin sa kanya: “Nais mo bang gawing 
^Esay ang iyong sarili (mula sa mga kasalanan)? 
^At ikaw ay aking papatnubayan (tungo) 
sa iyong Rabb upang ikaw ay (matutong) 
n^^ot (sa Kanya)”. 

@At pagkaraan ay ipinakita (ni Moises) 
ang Dakilang tanda (Himala) sa kanya. 
^Subali’t pinasinungalingan (ni Paraon) 
^^nakwil (ang Patnubay). 

At siya ay tumalikod (at) nagtangka 
(^pan sa Allah), 

^Pagkaraa’y, tinipon niya (ang kanyang 
tauhan) at hayagang nanawagan: 

@Na nagsabing: “Ako ang iyong 
^Sginoon, (at) ang kataas-taasan!” 
^pKaya’t siya ay pinarusahan ng Allah (at 
gmawa siyang halimbawa) nang dahil sa 



























iS^^oZi ^ j* lil bU- ^ 


^ ggjsa 


canyang huli at unang (tinurang 
ilapastangan*). 

SKatotohanan, naririto ang mga paunawa (o 
b^ala) sa sinumang may takot (sa Allah). 
"^Kayo ba (na tao) ay higit na mahirap 
' in 0 ang kalangitan na Kanyang itinayo? 
^Itinayo Niya ito sa (tama at akmang 
sukat na) taas at Kanyang isinaayos at 

S iwang ganap (ang pagkakalikha Niya rito). 
At ang gabi nito ay Kanyang 
mbungan ng kadiliman at ang araw nito 
ay^nawaran ng liwanag, 

^pAt pagkaraan niyaon, inilatag Niya ang 
tSlupaan (nang malawak), 


lAng haling kalapastanganang ginawa ni Fir’awn 
sa Makapangyaiihang Diyos (Allah) ay nang 
siya ay magsabi ng “Ako ang inyong panginoon, 
ang kataas-taasan (tingnan ang Surah 79:24). At 
ang unang kalapastanganang ginawa iya ay nang 
sabihin niya sa kanyang mga tauhan: “O mga 
pinuno, wala akong iam na ibang diyos maliban 
sa akin.” (tingnan ang Surah 28:38) 


MAt mula rito ay pinaagos ang) tubig at 
^Qasibol ang) mga (luntiang) pastulan. 

® At itinayo ang mga bundok nito ng matatag, 
^(Bilang) kabuhayan at kapakinabangan 
^nyo at sa inyong mga hayupan. 
MSubali’t sa pagdating ng Malaking 
^^insalaan (ang Araw ng Pagtutuos). 

®Sa Araw na yaon kung ang tao ay 
makaalala kung ano ang kanyang 
nmagsumikapan. 

^At ang Impiyerno ay Tumambad nang 

f ^ap sa bawa’t makakita niyaon. 

Kaya’t sinuman ang nagmalabis sa 
nangganan (ng pagsuway, kawalan ng 
p^anampalataya at kasamaan). 

^ At higit na pinili ang buhay sa mundong 
iro (sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang 

f iamang pagnanasa at hangarin), 

Katotohanan, ang kanyang kasasadlakan 
Apoy ng Impiyerno. 

^Nguni’t sa sinumang may takot sa 
Anyang pakikipagharap sa kanyang Rabb at 
nagtimpi ng kanyang sarili laban sa mga 
^sasamang pagnanasa (at hangarin). 

M Katotohanan, ang kanyang hantungan ay 
^ Paraiso. 

^ Sila ay nagtatanong sa iyo (O 
MSiiammad!) hinggil sa Oras (Ang Araw ng 
Paghuhukom). Kailan nga ba darating ang 
I^^dang panahon? 

^Ikaw ay walang kaalaman upang 
igsabi ng anumang bagay hinggil dito. 
^(Tanging) Sa iyong Rabb lamang ang 
laman ng) hantungan. 

I Katotohanan, ikaw (0 Muhammad!) ay isang 
t^pagbabala lamang sa mga may takot nito. 

^Sa Araw na yaon ay kanilang 
impagmamasdan, na wari bang sila ay 
nanatili (sa mundong ito) maliban sa (tagal 
ng) isang hapon o isang umaga lamang. 


Surah ‘Abasa 


(Nagkunot Nuo’) 

\Ngalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
□ (Ang Propeta ay) Nagkunot-noo at 
malikod, 

pSapagka’t lumapit sa kanya ang isang 
ilag (oa si Abdullah Ibn ‘Ummi na sumabad 
i l^ya habang siya ay nangangaral sa 
nuno ng mga Quraish). 
p At paano mo nga ba malalaman kung 
jcaling siya man ay magpakadalisay (mula 






















55 


^anyang mga kasalanan)? 
pO (baka sakaling) siya ay tumanggap ng 
Liman at ranging kapakinabangan ito sa kanya? 
3(Nguni’t) sa kanya na nag-aakalang 
ilaya mula sa mga pangangailangan (sa iyo). 

3 Siya pa ang pinag-ukulan mo nang (higit 
I pansin, 

jAt ikaw ay hindi maaring bigyang-sisi, kung 
^ man ay hindi magpakadalisay sa sairili. 

JAt siya na dumating sa iyo nang 
lahangos (tapat na nagpapakahirap). 
jAt (sa kanyang puso ay) may takot (sa 
^ah at sa Kanyang parusa), 

ISa kanya, ikaw ay hindi nagbigay pansin 
^kus iba ang pinagtuunan mo ng pansin). 
}(Iyon ay) Huwag mong ulitin. Tunay! 

. ito ay isang paalala. 

JKaya’t sinuman ang magnais, hayaang 
lalima (sumunod at makinig sa paalala). 
^(Ito ay) Nasa mga Talaang sadyang dakila. 
^pNa mataas (ang karangalan), 
i^magkakapuri at dalisay. 

^(Isinulat) ng kamay ng mga Taga-sulat 
' ’lAnghel). 

jNa mararangal at matutuwid. 
jKapighatian (o sumpa) sa tao (na 
Sgtakwil sa katotohanan)! Paano nga ba at 
|w ay walang utang na loob (sa Allah)? 
jMula ba sa anong bagay na siya (tao) ay 
ayang nilikha? 

jMula sa Nutfah (isang patak ng 
s8milya), siya ay nilikha Niya at pagkaraan 
a^inubog Niya nang maayos, 

® At Kanyang ginawang maginhawa ang 


U 


das para sa kanya, 

Pagkaraan, siya ay dinulutan Niya ng 
atayan at siya ay inilibing, 

Pa^caraan, kung Kanyang naisin, siya 
muling bubuhayin. 

Katotobanang hindi tumupad (ang tao) 
ipinag-utos sa kanya (ng Allah). 
pKaya’t (dapat bigyang-pansin o) isipin 
tao ang kanyang pagkain (kung papaano 
in siya binigyan o tinustusan). 
Katotohanan, Aming ibinuhos ang tubig 
g masagana. 

At Aming binigyang siwang ang lupa. 

At pinatubo Namin mula rito ang Habb^ 



1 Habb. Ang Hahb ay tumutukoy sa lahat ng uri ng 
buto 0 binhi. Si Ibn Abbas, Qatadah, Ad Dahhak at 
As-Suddi ay nagsabi nito (Tafsir Ibn Kathir vol 10 





‘pit 


»> 


iba’t ibang uri ng butil). 

^pAt ang mga ubasan at mga Qadb^ 
(^nuhan). 

® At mga puno ng oliba at mga datiles . 

® At mga mayayabong na Hardin (halamanan). 
^0 At mga bungang kahoy at luntiang damo. 

jBilang kapakinabangan sa inyo at sa 
i^ong mga hayupan. 

^5 At kung sumapit na ang Sakhkhah^, 


2 Qadb. Ang Qadb ay mga luntiang pananim na 
herba na pastulan ng mga ha3mpaii. Ito ang paliwanag 
ni Ibn Abbas. (Tafsir Ibn Kalhir vol. 10 pahina 364) 

3 Nakhlah. Ang Nakhlah ay iba’t ibang uri ng 
datiles tulad ng Balah, Busr, Rutab at Tamr, 
Niya’ at Matbukh (mula sa hilaw, hinog at 
tuyong bunga ng mga datiles). 

4 As-Sakhkhah, Si Ibn Abbas ay nagsabi na, “Ang 
As-Sakhkhahay nagsabi na, “Ang As-Sakhkhah ay 
sia sa mga pangalan ng Araw ng Paghuhukom na 
binigyang babala ng Allah para sa Kanyang mga 
alipin.” Hinango mula sa Tafsir at Tabari 24:229. Si 
Ibn Jarir ay nagsabi, “Maaring ito ay pangalan o 
tawag sa pag-ihip ng Tambuli.” Si A1 Baghawi ay 
nagsabi na, “Ang Sakhkhah ay ang nakatutulig na 















'iiSO" 

Hj® li^j® ci^i&tiir;' 


<ji>yv2^1 L* ^^j.ujii ‘ _** - 




^Sa Araw na yaon ay tatakasan (at 
Ratlin) ng tao ang kanyang kapatid, 

T At maging ang kanyang ina at kanyang ama, 
3 At ang kanyang asawa at kanyang mga anak, 
5Bawa’t tao sa Araw^ na yaon ay may 
s^at oa pagkakaabalahan (sa kanilang mga 
smling kaligtasan) upang pabayaan ang iba* 
^ySa Araw na yaon, may mga mukhang 
mpiningning, 

^pNakangiti, nagagalak (sa natamong 

ff 'impala ng Paraiso). 

At sa Araw na yaon, may mga mukhang 
bahid-alikabok, 

Ang kadiliman ay lulukob (babalot) sa 


:4S}Sila yaong Kafarah (mga nagsipagtakwil 
Allah], (at kabilang din) ang Fajar ah (mga 
nagsigawa ng mga katampalasanan at di- 
makatamngang gawain). 


Surah Al-Takwir 


(Ang Pagtiklop) 

S^^galan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
~~! Kung ang Araw ay magdilim^. 

! At kung ang mga bituin ay magkalaglagan. 
i At kung ang mga bundok ay mangaglaho. 
jAt kung ang mga (dating inaalagaan) 
lelyong buntis ay mapabayaan. 

[At kung ang mga maiilap na hay op ay 
ipunin, 

[At kung ang mga karagatan ay maging 
)y na nagliliyab, 

[At kung ang mga kaluluwa ay ibalik sa 
-kanilang katawan. 

[At kung ang Maw’udah (sanggol na babae 
na inilibing ng buhay [sapagka’t ito ay dating 
^ugalian ng mga pagano]) ay tanungin. 
m Sa anong pagkakasala (at) siya ay pinatay? 
^At kung ang mga (pahina ng) Talaan (ng 
gawang kabutihan at kasamaan ng bawa’t 
(t^) ay iJantad. 

^ At kung ang kalangitan ay alisan ng takip. 
^At kung ang Impiyerno ay maglagablab. 
^pAt kung ang Paraiso ay ilapit (sa mga 
\mng maingat sa kanilang pananampalataya 
^jmasunurin sa kanilang Rabb [Panginoon]). 
0 (Sa Oras na yaon) Bawa’t kaluluwa ay 
^Scababatid kung ano ang kanyang 
n^anda (kabutihan o kasamaan). 

0Kaya, katotohanan! (Isinusumpa Ko) sa 
i^a tala na naglalaho (sa liwanag ng araw 
ayuimlitaw sa dilim ng gabi), 

0 (Sa mga tala) na matulin sa pag-inog at 
^magdaka’y nagtatago. 

I At sa gabi kung ito ay (unti-unting) naglalaho, 
j At sa umaga bago lumitaw ang sinag (ng araw). 

I Katotohanan, (itong Qur’an) ay tunay na 


Sigaw ng Araw ng Paghuhukom. Ito ay tinawag ng 
gayong pangalan sapagka’t ito ay nakabibingi at 
tumatagos sa pandinig na halos mabingi ang mga 
tainga.” At-Tabari 24:449. 

1 Si Ibn Abi Hatim ay nagsabi mula kay Ibn 
Abbas na sinabi ng Sugo ng Allah na: “Sa Araw 
na yaon ang lahat ay pagtitipunin na nakayapak, 
ganap na hubad, naglalakad at hindi tuli.” Mula 
sa Tafsir Ibn Kathir vol 10 pahina 367. 


2 Si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Ibn 
Umar na ang Sugo ng Allah ay nagsabi na: 
“Sinuman ang nagnanais na sulyapan ang Araw 
ng Paghuhukom na tila nakikita ng sarilLng mga 
mata, samakatuwid hayaan niyang basahin ang 
“Kung ang Araw ay magdilim (ng Sura 81:1) at 
ang “Kung ang kalangitan ay magkabiyak-biyak 
(ng Surah 82:1) at ang “Kung ang kalangitan ay 
magkalansag-lansag.” (ng Surah 84:1) 



































mga salita ng marangal na Sugo (ang Anghel 

f riel mula sa Allah para kay Muhammad). 

Na binigyan ng kapangyarihan, (at) 
maiaas na katungkulan mula sa Rabb ng 
^^lang Trono, 

mDoon, siya ay sinusunod (ng mga Anghel 
^^angit), at (lubos na) pinagkakatiwalaan. 
® At ang inyong kasamahan (na si 
j^ammad) ay hindi isang taong baliw. 

JAt tunay! Nakita niya (ang Anghel 
abriel) na maliwanag na alapaap (ng 
Icong Silangan), 

^At hindi niya ipinagkakait ang 
lyang) kaalaman hinggil sa Ghaib (di- 
dtang bagay). 

^At ito (ang Qur’an) ay hindi salita ng 
i^umpang Satanas. 

JKung gayon, saan nga ba kayo 
^^tungo (ng landas)? 

^(Katotohanan!) Ito ay walang anupaman 
liban sa isang babala sa lahat ng mga nilikha. 
)Kahit sino pa sa inyo ang gumawang 
lahak sa matuwid (na landas), 

^pAt (ito ay) hindi ninyo magagawang 
t^akin maliban sa kapahintulutan ng Allah- 
ang Rabb ng Alamin (ng lahat ng mga nilikha). 


Surah A1 Infitar 


(Ang Pagkabiyak) 

SaNgalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
yjKung ang kalangitan ay magkabiyak-biyak. 
^At kung ang mga bituin ay (sumambulat 
a^magkawatak- watak.) 

^At kung ang mga karagatan ay (mag- 
^mpaw at) sumabog. 

®At kung ang mga libingan ay 
^^gagbaligtaran (at iluwa ang laman nito, 
® (Sa Araw na yaon) Bawa’t kaluluwa ay 
makababatid kung ano ang kanyang naipadala 
^Aung ano ang) naiwanan. 

tao! Ano ang nakapanlinlang sa iyo 
hmggil sa iyong Rabb (Panginoon)- Ang 
Mapagpala (A/ Kareem), 

^pNa Siyang lumikha sa iyo, humubog sa 


1 Alamin (lahat ng nilikha)-ito ay isang kataga 
mula sa wikang arabik na tumutukoy at sumasakop 
sa lahat ng nilikh a ng Allah-kabilang na ang tao, 
anghel, jinn at yaong lahat ng nilikhang lingid o 
hindi pa natin nakita, sa langit man o sa lupa o 
maging sa mga pagitan ng mga ito. 



at nagbigay sa iyo ng tamang sukat . 
®Sa anumang anyong Kanyang ninais, 
ay Kanyang ginawang ganap (na tao), 
^Walang alinlangan, (tunay na), inyong 
wil ang (Araw ng) Paghuhukom. 

At katotohanan! Sa inyo’y may mga 
mamasid (na mga Anghel), 

^^Kiraman Katibin (Mararangal na 
tagapagtala), 

® Batid nila ang inyong mga gawa. 
^Katotohanan, ang mga matutuwid (Abrar) 
ay nasa lubos na kaligayan (ng Paraiso), 

At katotohanan ang mga makasalanan ay 

n|^ naglalagablab na Apoy (ng Impiyemo). 
^Doon, sila ay papasok at kanilang 
nMalasap ang nagliliyab na Apoy sa Araw 
ngPagbabayad, 

^At doon, sila ay hindi makakaliban 
lit isang saglit lamang). 

At ano ang makapagpapaliwanag sa iyo 
lo^g ano ang Araw ng Pagbabayad? 
^Muli, ano nga ba ang makapagpapaliwang 
s|uyo kung ano ang Araw ng Pagbabayad? 
^(Ito ang) Araw ng walang sinumang tao ang 
magkakaroon ng kakayahan^ (upang gumawa ng 


2 Si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Busr bin 
Jahhash AI Quraish na nagsalay&ay na minsan, isang 
araw ang Sugo ng Allah ay dumura sa kanyang palad 
at inilagay ang daliri dito. Pagkaraan, siya ay 
nagsabi: “Ang Allah na Makapangyarihan at Dakila 
ay nagsabi: “0 mga anak ni Adan! Paano kayo 
makatatakas sa Akin gayong kayo ay Aking nilikha 
mula sa bagay na katulad nito (ang laway)? 
Pagkaraan, kayo ay Aking hinubog at ginawa kong 
maayos ang pagk^aliMia sa inyo upang kayo ay 
lumakad sa pagitan ng inyong dalawang panlabas na 
kasuotan. At ang kalupaan ay (ginawa Kong) 
libingan para sa inyo. Kayo ay naglikon ng mga 
kayamanan at itinago ito hanggang ang inyong 
kaluluwa ay umabot sa inyong lalamunan (dumating 
ang kamatayan). Pagkaraan, sa oras ng inyong 
paghihingalo, kayo ay nagsabi “Ako ay 
magkakawanggawa ngayon,” Nguni’t, paano kayo 
(ngayon) magkakaroon ng panahon sa 
kawanggawa?” Ahmad 4:210 

3 Ating banggitin dito ang isang Hadith (na 
sinabi ng Sugo ng Allah), “O, mga anak ni 
Hashimi Iligtas ang inyong mga saiili mula sa 
Apoy, sapagka’t ako ay walang kakayahan upang 
kayo ay tulungan ko (gawan ko ng kabutihan) 
mula sa Allah.” Sahih Muslim Hadith 1:192. 










1; 


^ie\2j;_A4’'-4©ii!i^^P'iSu 

^ 6iJ 'iQi' oy()i ^ 

\ U citijal L» Jr1 ji^U <ill>;^ Uj'^ 












j4r1 ^_yjj j^|Uj!l^'iij 


anuman) sa iba; at ang Pagpapasiya sa Araw na 
yaon ay tanging sa Allah (lamang). 


Surah A1 Mutaffifeen 


(Ang Mga Mandaraya) 

S^galan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
TO Kasawian sa Mutaffifeen (mga mandaraya), 


1 Si An Nasai at ibn Majah ay kapwa nagtala mula 
kay Ibn Abbas na sinabi niya na, “Nang dumating 
ang Propeta sa Madinah, ang mga mamamayan ng 
Madinah ay mga taong laging nandaraya sa 
pagbibigay ng sukat o pagtimbang. N^ni’t* nang 
ang Allah ay nagpahayag ng, “Kasawian sa mga 
M^taffifeen*^ sila ay nagsimulang magbigay ng 
maayos na sukat o tamang timbang o pagtakal. Ang 
ibig sabihin ng katagang TatElf dito ay ang pagiging 
tuso o mapanlamang sa pagsukat at pagtimbang, sa 
pamamagitan ng pagdagdag nito kung ito ay utang 
ng iba o di kaya pagbabawas ng sukat o timbang 
kung ito ay sariling pagkakautang. Kaya, ang Allah 
ay nagsabi oa ang Mutaffifeen ay yaong binigyan ng 
babala ng kapahamakan at kawalan o pagkalugi. An 
Nasai sa Al Kubra 6:508, at Ibn Majah 2:748. 


^Sila, na kung tumanggap ng pagsukat sa 
i^ng tao ay humihingi ng tamang sukat. 

At kung magbigay ng pagsukat o 
^hang sa ibang tao, sila ay nagbibigay ng 


^ang, 

^pHindi ba nila napag-iisipan na sila ay 

b^uhaying muli, 

raSa isang Mahalagang Araw? 

®Sa Araw^ na ang lahat (sangkatauhan) 
ay magsisitayo sa harap ng Rabb 
iginoon) ng lahat ng mga nilikha. 
jWalang pagsala! Katotohanan ang mga 
laan ng mga makasalanan ay nasa Sijjin. 
fflAt ano nga ba ang maipapaliwanag sa 
i™ kung ano ang Sijjinl 
® Isang (ganap na) Talaang nakasulat. 

^ Kasawian sa Araw na yaon sa mga 
nggsisipagtakwil. 

^ Sila na nagtatakwil sa Araw ng Pagbabayad. 
^ At walang sinumang magtatakwil nito 
n^iban sa bawa’t lapastangan (at) makasalanan. 
®Na kung ang Anting Ay at ay bigkasin sa 
kanya, siya ay nagsasabi: “Mga kuwento (ng 
l^inungalingan) lamang ng panahong lumipas”! 
^Katotohanan hindi nga ganoon! 
Sapagka't may (batik) Ran^ ang kanilang 


2 Si Imam Malik ay nagsalaysay mula kay Nafi 
na nagsalaysay naman mula kay Ibn Umar na 
ang Sugo ng Allah ay nagsabi,: “Ito ang Araw na 
ang sangkatauhan ay tatayo sa harap ng 
Panginoon ng lahat ng mga nilikha, hanggang 
ang isa sa kanila ay lulubog sa gitna ng kanyang 
mga tainga nang dahil sa kanyang pawis.” 
Hinango sa Fath Al Bari 8:565 at itinala rin ito 
ni Muslim, Muslim 4:2195, 2196. 

3 Syjin, Ito ay katagang arabik na hinango sa 
salitang bilangguan (Sijn). Ito ay isang walang 
hanggang bilangguan at sadyang napafcahirap na 
parusa. Ang ilang muslim iskolar ay nagsabi na ito 
ay nasa kailaliman ng ika-pitong kalupaan. At- 
Tiwal ng At Tabarani 238. Tafsir Ibn kathir vol 10 
pahina 402. 

4 Si Ibn Jarir, At Tirmidhi, An Nasai, at Ibn Majah 
ay nagtala mula kay Abu Hurayrah na ang Sugo 
ng Allah ay nagsabi, : “Katotohanan, kung ang 
isang alipin (tao) ay nagkasala, may isang itini na 
batik ang lilitaw sa kanyang puso. Nguni’t, kung 
siya ay nagsisi mula sa kasalanan, ang kanyang 
puso ay magiging malinis muli. Nguni’t kung siya 
ay patuloy sa paggawa ng mga kasalanan, ang 
batik ay patuloy rm nadadagdagan. Kaya, ito ang 
Salita ng Allah na : “Ahhh, nguni’t sa kanilang 
























p^o sanhi ng mga (kasalanang) gawa. 

^ Katotohanan! Tiyak, sa Araw na yaon 
sila (mga makasalanan) ay tatabingan mula 
sa (pagsulyap sa) kanilang Rabb. 
^Pagkaraan, katiyakang sila ay tunay na 
papapasukin (at susunugin) sa nag-aapoy na 
Impiyerno. 

^Pagkaraan, sasabihin (sa kanila): “Ito 
ang (kaganapan ng) palagian ninyong 
^tanggi.” 

® Tiyak at Katotohanan! Ang Talaan ng 
mga Abrar (matutuwid) ay nasa (pag-iingat 
Illiyyin. 

® At ano nga ba ang maipapaliwanag sa 
iyo kung ano ang llliyyinl 
® Isang (ganap na) Talaang nakasulat. 

^ Na sasaksihan ng mga (Anghel na) 
malalapit (sa Allah). 

^ Katotohanan, ang Abrar (mga 
matutuwid) ay nasa katayuan ng lubos na 
l^alakan. 

^ Nasa mga luklukan, (habang) sila ay 
nakamasid (sa lahat ng biyayang nakamtan). 
^lyong mababanaag sa kanilang mga 
mukha ang ningning ng Kaligayan. 

^ Sila ay paiinumin ng inuming dalisay 
na Ar-Rahiq (isang uri ng alak sa Paraiso) 
na mahigpit na nakasara. 

^Na nilakipan ng Musk (amoy ng 
pabango). At para rito, hayaang magsumikap 
yaong nagnanasang magsumikap (sa matapat 
n|pagtalima sa Allah). 

®At (sila’y bibigyan ng) hinaluan 


mga puso ay may Ran (kubli) na siyang palagian 
nilang natatamo.” At Tabari 24:287, An Nasai sa 
Kubra 6:509, at Ibn Majah 2:1418. 

1 Isinalaysay mula kay Hilal bin Yasaf na si Ibn 
Abbas ay nagtanong kay Ka’b tungkoi sa Sijjin 
habang siya ay naroroon, at si Ka’b ay nagsabi, 
“Ito ay ang ika-pitong kalupaan at naririto ang 
kaluluwa ng mga walang pananampalataya. 
Pagkaraan, si Ibn Abbas ay nagtanong tungkoi 
sa miyyin, kay a sinabi niya, “Ito ang ika-pitong 
kalangitan at naririto ang kaluluwa ng mga tunay 
na mananampalataya.” At-Tabari 24:291. Ang 
kahulugan ng Illiyyin ay hinango mula sa 
salitang ‘Uluw’ na ang ibig sabihin ‘sa kaitaas- 
taasan’ Tafsir Ibn Kathir vol 10 pahina 408. 






^^gkap) ng tubig ng Tasnim^, 

^Isang bukal na inuman ng mga malalapit 
(jAllah). 

® Katotohanan, ang mga makasalanan ay 
lagi nang nangungutya (humahalakhak) sa 

f i mananampalataya (dito sa daigdig). 

At sa tuwinang kanilang nadaraanan (ang 
mga nananampalataya), sila ay nagkikindatan 
s^sa’t isa (nang may pang-aalipusta), 

@ At kung sila ay bumalik sa kanilang mga 
sariling angkan, sila ay nagsisibalik na 
mmgagkakatuwaan. 

^At kung kanilang masulyapan (ang mga 
mananampalataya) sila ay nagsisipagsabi: 
‘‘^totohanan, sila ay sadyang nangaligaw”. 
^At sila {ang mga Kafir) ay hindi 


2 Tasnim. Ang isang alak sa Paraiso na ang tawag 
ay Rahiq ay hahaluan ng isa pang inuinm na kung 
tawagin ay Tasnim. Ito ay isang inumin na lubhang 
nakasisiya sapagka’t ito ang pangunahing inumin ng 
mga mamamayan ng Paraiso. At Tabari 24:301. 













ipinadala bilang tagapagmasid sa mga 
m^anampalataya! 

^Subali’t sa Araw na yaon, (sila namang) 
mga mananampalataya ang hahalakhak sa 

f i nagtakwil ng pananampalataya {Kafirun). 

(Sila ay) Nasa mga luklukan (ng 
Karangalan), nagmamasid (sa lahat ng bagay 
p^ na ang hamak na kalagayan ng Kafirun). 

^ Hindi nga ba binayaran silang mga 
nagtakwil ng pananampalataya (Kafirun) sa 
anumang kanilang palagiang ginanagawa? 


Surah A1 Inshiqaq 


(Ang Pagkalansag) 

S^Ngalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
TOKung ang kalangitan ay magkalansag- 
l^sag, 

raAt (ang kalangitan ay) makinig at 
tumalima sa (utos ng) kanyang Rabb 
(ganginoon) at nararapat niyang sundin. 
^pAt kung ang kalupaan ay (mabitak at) 
bumuka. 


ti 



I At iluwa ang (lahat ng) laman nito at 
ing hungkag. 

At (ang kalupaan) ay makinig at 
sa (utos ng) kanyang Rabb. 

O tao! Katotohanan, ikaw ay 
magsiimikap (upang maabot) tungo sa iyong 
Rabb, nang tunay na pagsusumikap sapagka’t 
!^a ay iyong makakatagpo. 

^Kaya’t sinuman ang pagka-looban ng 
kmiyang Talaan sa kanyang kanang kamay. 
®Siya ay tiyak na bibilangan sa 
pmakamagaan na pagbibilang. 
ro At siya ay magbabalik sa kanyang angkan 
(na kapwa nananampalataya) nang may 
kggalakan. 

M Nguni’t sinuman ang pagkalooban ng 
kguyang Talaan sa kanyang likuran. 

® Tiyak na kanyang hihilingin (o 
ipakikiusap) ang sariling kapahamakan (ng 
kgnyang kaluluwa). 

® At (siya ay) papapasukin sa naglalagablab 
na Apoy (at ipalalasap sa kanya ang hapdi [ng 
p^o] ng pagkasunog. 

Katotohanan, siya, kapiling ng kanyang 
a^kan (dito sa mundo) ay maligaya. 
^Katotohanan! Inakala niyang siya ay 
hmdi magbabalik kailanman (sa Amin)! 

@ Nguni’t Katotohanan, ang kanyang 
ay lagi nang nagmamasid sa kanya! 
^Kaya’t Ako ay sumusumpa sa Ash- 
^ifaq ^ (ang pulang sinag ng Araw sa oras 


1 Ash Shafaq. Isinalaysay mula kay Ali, Ibn Abbas, 
Ubadah bin As Samit, Abu Hurayrah, Shaddad bin 
Aws, Ibn Umar, Muhammad bin Ali bin A1 Husayn, 
Makhul, Bakr bin Abdullah A1 Muzani, Bukayr bin 
A1 Ashaj, Malik, bin Abi Dhi’b, At Abdul Aziz bin 
Abi Salamah A1 Majishun, silang lahat ay nagsabi, 
“Ang Ash shafaq ay ang pagmumula (ng 
kalangitan). A1 Qurtubi 19:274. Si A1 Jawhari ay 
nags^i,: Ang Ash Shafaq ay ang natitirang liwanag 
ng araw at ang kanyang pamimiiiia sa pagsapit ng 
takipsilim hanggang sumapit ang Ganap na 
kadiliman. Si Ikriinah ay nagbigay ng gayun ding 
pahayag nang kanyang sabihin, “Mg A^-Shafaq at 
yaong kung ano ang nasa pagitan ng Maghrib at 
Isha. Sa Sahih ni Muslim, ito ay nagtala mula kay 
Abdullah bin ‘Amr na ang Sugo ng Allah ay 
nagsabi: Ang oras ng Maghrib ay (abot) hanggang 
ang Ash Shafaq ay hindi maglaho. Sahih Muslim 
vol 1 Hadith Bilang 426. 
























nepaglubog nito). 

^ At sa gabi at sa anumang kanyang 
itaataboy sanhi ng kadiliman (nito), 

^ At sa buwan sa (kanyang) kabilugan. 

^ Katiyakang kayo ay magdadaan sa iba’t 
r^g yugto (ng buhay at sa kabilang buhay). 
^yAno pa kaya ang kanilang naging 
dahilan at bakit sila ay hindi naniniwala (sa 
i^ah at sa Kapahayagan ng Qur’an)? 

^At kung ang Qur’an ay binibigkas sa 
kanila, sila ay hindi nagpapatirapa (bilang 
mggalang at pagkilala sa kadakilaan ng Allah). 
® Bagkus, ito ay itinatwa ng Kafirun (ang 
k^totohanan ng Qur’an). 

^At ang Allah ang higit na nakababatid 
kung ano ang kanilang itinatago (sa 
kgnilang mga kalooban). 

® Kaya’t ibalita sa kanila ang mahapding 
kgparusahan. 

^Maliban yaong mga (tapat na) 
nananampalataya at gumagawa ng mabuti, 
sa kanila ay gantimpalang walang hanggan 
(ang Paraiso). 


Surah A1 Buruj 


(Ang Mga Bituin) 

S^galan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
® (Isinusumpa Ko) sa kalangitang tumatangan 
s^pulutong ng) Buruj ^ (mga bituin, 

® At sa Ipinangakong (Takdang) Araw^, 


1 Si Bin Abbas, Mujahid, Ad-Dahhak, A1 
Hsan, Qatadah at As-Suddi ay nagsabi, “Ang 
Buruj ay tumutukoy sa mga bituin.” (A1 
Qurtubi 19:200). Hinango ito sa Tafsir Ibn 
Kathir vol 10 pahina 424. 

2 Si Ibn Hatim ay nagtala mula kay Abu Hurayrah 
na ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “At sa 
ipinangakong Araw. Ito ay tumutukoy sa Araw 
ng Pa^uhukom. “At ang sumasaksi”, ito ay 
tumutukoy sa Araw ng Biyemes, at ang araw ay 
hindi sumisikat o lumulubog ng higit na mainam 
kaysa sa Araw ng Biyernes. Sa araw na ito, may 
isang eras na walang muslim na Modi nakaranas 
nito habang siya ay nagsusumamo sa Allah ng mga 
kabu tihan maliban na ang Allah ay ipagkakaloob sa 
kanya ang kanyang ipinagsusumamo. Hindi siya 
humingi ng paglingap sa Allah maliban na siya ay 
pangangalagaan ng Allah laban dito. “At 
sinasaksihan’’, ito ay tumutukoy sa Araw ng 
Arafah (sa panahon ng Hajj). (At Tabari 24:332 
batay sa Tafsir Ibn Kathir vol 10 pahina 425). 


a 1 





mBf. imm m 


^At sa sumasaksi at (sa kanyang) 
^^aksihan. 

Hisinumpa ang mga nagmamay-ari ng 
^Lgliliyab na) hukay, 

SSa apoy na pinagningas ng (talaksang) 
^ggatong. 

©Nang sila ay nagsiupo sa ligid niyaon. 
© At kanilang sinaksihan kung anong 
(katampalasan) ang kanilang ginawa (ang 
karumal-dumal na pagsunog) laban sa 
lanampalataya. 

}At sila (mananampalataya) ay walang 
masamang ginawa maliban na sila ay 
naniwala (at sumamba) sa Allah, ang Ganap 
na Makapangyarihan, ang (tanging) 
n^arapat sa Papuri. 

©Na Siyang nagmamay-ari ng 
Kapangyarihan sa mga kalangitan at ng 
kalupaan! At ang Allah 
ang Saksi sa lahat ng bagay. 
©Katotohanan! Sila na nagbigay pasakit 
sa mga nananampalatayang lalaki at babae 
































i,u.«Sdai©a^j'^iiS,SiOA'^ 










(sa pamamagitan ng kalunos-lunos na 
pagsunog) at hindi nagsisi (at nagbalik-loob 
sa Allah), matatamo nila ang parusa ng 
Impiyerno at sila ay may (makakamtang) 
l^amsahan sa naglalagablab na Apoy. 

® Katotohanan! Sa mga (tapat na) 
nananampalataya at gumagawa ng 
kabutihan, mapapasakanila ang mga Hardin 
na sa ilalim nito ay may mga ilog na 
umaagos. Yaon ang Dakilang Tagumpay, 
^Katotohanan! Ang (Ipapataw na) 
kaparusahan ng inyong Rabb (Panginoon) 
a^(lubhang) mahapdi. 

® Katotohanan! Siya ang nagpasimula sa 
paglikha (ng lahat), at ito ay Kanyang 
uulitin (sa Araw ng Pagkabuhay Muli). 
^At Siya ang Lagi nang Mapagpatawad, 
ang Puspos ng Pagmamahal (sa mga 
mabubuting alipin), 

® Nagmamay-ari (o Rabb) ng Maluwalhating Trono. 


^(At) Ginagawa Niya ang anumang 
Kanyang naisin. 

^Nakarating na ba sa iyo ang kasaysayan 
ng mga Hukbo. 

mm Fir’ awn (Paraon) at (ang Tribu ng) 

TnWud? 

^Nguni’t (sa kabila ng nagdaang kasaysayan 
mto), yaong mga nagtakwil ng pananampalataya 
(Kafirun) ay patuloy na nagtatakwil (sa 
katotohanan ng mensahe ng Islam), 
^Datapwa’t ang Allah ang sumasakop sa 
kanila (batid Niya ang kasamaan at ang 
kaukulang parusa nila)! 

^Walang alinlangan! Ito ang 
ly^uwalhating Qur’an. 

^Na nasa ini-ingatang Talaan (ang Al- 
Lawh Al Mahfuz). 


Surah At-Tariq 


(Ang Mga Bituin) 

Sa Ngalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
ro (Isinusumpa Ko) sa Kalangitan at sa 
Tariq (Panggabing Panauhin). 

^ At ano nga ba ang makapag-papaliwanag 
sa iyo kung ano ang Tariql 

S (Ito) angBituing Ath-Thaqib^ (nagluluningning); 

Bawa’t kaluluwa ay may taga-pagbantay 
(na mga Anghel), 

^Kaya’t hayaang pag-isipan ng tao ang 
l^yang pagkakalikha! 
mSiya ay nilikha mula sa dumadaloy na 
tuhig (semilya), 

® Na nagmumula sa pagitan ng gulugod at 
iMa tadyang. 

^Katotohanan! Siya (ang Allah) ay may 
lyahang ibalik (ang tao [sa pagkabuhay]). 
iSa Araw na yaon na ang lahat ng mga 
lihim ay susuriin. 


1 Ath Thaqib. Si Ibn Abbas ay nagsabi, “Ath 
Thaqib, ang nagluluningning (na bituin). At si 
Ikrimah ay nagsabi, “Ito ay nagluluningning at 
smusimog ang mga Satanas.” At Tabari 24:352. Ayon 
naman l^y Qatadah at iba pa, ang bituing ito ay 
tijiawag na Tariq sapagka’t ito ay matatanaw lamang 
tuwing gabi at nagtatago sa araw. At Tabari 24:351. 






















^Kaya, Siya (ang tao) ay walang lakas at 
w^ang makatutulong. 

^(Isinusumpa Ko) sa kalangitang paulit- 
ulit (na nagdala ng ulan). 

^At sa kalupaang nangabiyak (upang 
magpasibol ng mga halamanan). 
^Katotohanan! Ito (ang Qur’an) ay 
Salitang (tunay na) nagbubukod (sa pagitan 
ng kabutihan at kasamaan), 

M At ito ay hindi isang bagay na aliwan. 
^Katotohan! Sila (mga Kafir) ay tunay na 
nagtangka ng isang masamang balakin 
(laban sa mga mananampalataya), 

^At Ako man ay nagbabalak ng isang 
(tunay na) balakin (laban sa kanila), 
^Kaya’t bigyan ng palugit (O, Muhammad!) 
ang mga nagsitakwil ng pananampalataya 
(Kafirun), pakitunguhan sila nang may 
kahinahunan [kahit sandali man lamang]. 


Surah Al-A’la 


(Ang Kataas-taasan) 

So^galan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
OTLuwalhatiin mo ang Ngalan ng iyong 
(Panginoon), ang Kataas-taasan. 
^Siyang lumikha (ng lahat at) nagbigay 
i^ganap na hubog. 

^At Siyang nagtakda (sa lahat ng bagay) 
at nagpatnubay (sa kanilang patunguhan). 

® At Siyang nagpasibol ng mga damuhan. 

At pinapangyari Niyang ito ay mangalanta. 
ra(Ituturo) Ipababasa Namin sa iyo (O 
Muhammad, ang Qur’an) upang hindi 
mangyaring ito ay iyong malimutan. 

Maliban sa naisin ng Allah, Katotohanan, 
t^d Niya ang mga Nakahayag at nakalihim. 
^At gagawin Naming magaan sa iyo 
(mang sundin) ang maginhawang (landas). 
®Kaya’t ipaalala mo (sa tao) kung 
makabubuti ang paalala (sa kanila). 

^Ang paalala ay susundin ng sinumang 
may takot (sa Allah). 

® Subali’t ito ay iiwasan ng mga (taong) 
s^impalad. 

^Na sila’y papapasukin sa malaki (at 
malawak) na Apoy. 



pNa doon ay hindi siya mamamatay at 
hindi rin mabubuhay. 

^Katotohanan, magtatagumpay ang 
sinumang nagpa-pakadalisay. 

^At nakaaala-ala (at nagbibigay pagpupuri) 
sa Ngalan ng kanyang Rabb at nananalangin. 
^ Subali’t (pagmasdan)! High ninyong 
pinili ang buhay sa mundong ito. 
^Bagama’t ang kabilang buhay ay higit 
na mabuti at walang hanggan. 
^Katotohanan, ito ay nakasaad sa mga 
naunang Kasulatan. 

® Sa mga Kasulatan ni Abraham at ni Moises. 


Surah Al-Ghashiyah 


(Ang Kasindak-sindak) 

Sa Ngalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
^Nakarating na ba sa iyo ang salaysay 
(tungkol) sa Ghashiyah^ (ang kasindak- 
sindak na pangyayari)? 

^Ang ibang mga mukha sa Araw na yaon 
ay mangangayupapa, 

^ (Sila ay) pagod (dahil sa pagsamba sa 
iba bukod sa Allah sa mundo), hapong-hapo 
(sa kabilang buhay na may kahihiyan), 
^Papapasukin (sila) sa Apoy na Hamiyah 
(nagbabaga sa tindi ng init), 

^ (Sila ay) Paiinumin mula sa 
kumukulong bukal, 

^Sila ay hindi magkakaroon ng pagkain 
maliban sa (mapait, matinik at nakasasamid 
na) Darf', 

^Na hindi nakabubusog o nakapapawi ng 
gutom. 


1 Ghashiyah. Ito ang isang pangalan ng Araw 
ng Paghuhukom ayon kay Ibn Abbas, Qatada at 
Ibn Zayd. At Tabari 24;38. Tinawag nang gayon 
sapagka’t sinisindak nito ang mga tao. 

2 Dari. Si Ali bin Abi Talhan ay nagsalaysay 
mula kay Ibn Abbas na nagsabi, “Ang Dari ay 
isang punongkahoy sa ilalim ng Impiyerno.” At 
Tabari 24:385. At si Ikrimah ay nagsabi na, “Ito 
ay matinik na punongkahoy na abot sa 
pinakailalim ng Impiyerno.” At Tabari 24:384. 









1 CJHrJ ^W iJ? 

1 ijA»L^^ i JklA 


W &mi^ ^ 


£::^ j^>. it5i j; 


^ 0:^1^ ^iT2£p0i^ 

vlXjt iil 0^ 

6], Jr 


^Ang ibang mukha sa Araw na yaon ay 
i^iligaya. 

^pNasisiyahan dahil sa kanilang 
pagsusumikap (sa paggawa ng mga 
kabutihan at pagpapakasakit na ginawa sa 
imadong ito), 

® (Sila ay naroroon) sa matayog ng Hardin 
(raraiso), 

® Doon ay wala silang maririnig na 
I^hwa (salitang malaswa at kasinungalingan), 
^Doon ay may umaagos na bukal, 

® Doon ay may mga matataas na 
L^ukan (Trono), 

TO At may nakahandang mga (kopitang) 
iimman, 

TO At Namariq^ (mga malalambot na unan) 


1 An Nama-riq. Si Ibn Abbas ay nagpaliwanag 
at sinabi, “Ang Nama-riq ay mga unan.” Ito rin 
ang paliwanag nina Ikrimah, Qatadah, Ad- 
Dahhak at iba pang napananaligang muslim 


naisinaayos nang magkakahanay, 

TO At n^alatag na marangyang (mamahaling) 
^□mbra. 

TO Hindi ba nila nasusulyapan (at iniisip) 
aM mga kamelyo, kung paano sila nilikha? 
TO At ang kalangitan, kung paano ito itinaas? 
TOAt ang mga kabundukan, kung paano ito 
pmaugatan (bilang talasok upang maging 
^tag)? 

J At ang kalupaan, kung paano ito inilatag 
ig malawak)? 

2 i^Kaya’t paalalahanan sila (O Muhammad); 
3agl^’t ikaw ay tagapagpaalala lamang, 
^Dcaw ay hindi (isinugo bilang) isang 
isaytir (magpilit) sa kanila. 
iSubali’t sinuman ang tumalikod at 
wU (nagkasala ng Kuf/), 

^Siya ay parurusahan ng Allah ng 
^^ining parusa. 

TOKatiyakan, sa Amin ang kanilang 


^ At katiyakan, na sa Amin ang pagbibilang 
sa kanila, 


Surah Al-Fajr 


(Ang Bukang Li way way) 

^galan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
U (Isinusumpa Ko) sa Bukang Liwayway. 
pAf sa (unang) sampung Gabi (ng buwan 
^Dhul Hijja), 

J At sa (pagkakaiba) ng Pares at Gansal, 
^At sa Gabi kung ito ay lumilipas. 

^ Hindi ba mayroong sapat na patunay sa 
|a ito para sa mga taong may pang-unawa? 
TOHindi mo ba napag-isipan kung paano 
pakitunguhan ng iyong Rabb (Panginoon) 
ang mamamayan ng) ‘Adi 


2 Kufr. Ito ay pagtakwil sa katotohanan at 
kawalan ng pananampalataya o paniniwala sa 
mga haligi ng Islandkong Pananampalataya: ang 
paniniwala sa Allah bilang Nag-iisang Diyos na 
dapat sambahin, ang paniniwala sa Kanyang mga 
Angheh ang paniniwala sa Kanyang mga Sugo at 
Propeta, ang paniniwala sa mga Kasulatan o 
Kapahayagan, ang paniniwala sa Araw ng 
Pagkabuhay Muli o Paghuhukom, at ang 
paniniwala sa Qadar (Tadhana)* Ang isang tao na 
nagkasala ng Kufr ay tinatawag na Kafir (o sa 
pangmaramihang bilang Kafirun o Kuffaar. 

























^(Mula sa angkan ni) Iram (na sadyang 
nMatangkad) tulad ng (mga nagtataasang) 

^(Na) ang tulad nila ay hindi pa nalikha 
s^linmang lupain. 

®At ang (Tribu ng) Thamud na 
tiimatapyas ng mga batong (bundok) sa 
lambak (upang gawing tirahan), 

@At si Fir’awn (Paraon) na may Awtad ^ 
lasok tanda ng kanyang kapangyarihan), 

1 Silang gumawa ng labis na pagsuway sa 
^paan. 

3 At doon sila ay naghasik ng 

&ampalasanan, 

^Kaya’t ipinataw sa kanila ng iyong Rabb ang 
j't ibang uri ng mga matitinding kapamsahan. 
jKatotohanan, ang iyong Rabb ay lagi 
ig nagmamasid. 

)Kung ang tao ay subukan ng kanyang 
^bb na gawaran ng biyaya at karangalan, 
kanyang sinasabi (nang may pagmamalaki): 
io ay pinarangalan ng aldng RabV\ 
jNguni’t kung siya ay sinubukan ng 
lyang Rabb na higpitan sa kanyang 
pangangailangan, sinasabi niya: “Ako ay 
Imamak ng aking RabV\ 

^ Hindi lamang iyon! Kayo ay walang 
p^mamalasakit sa mga ulila (at hindi 
ipinagkakaloob sa kanila ang kaukulang 
apatan ng pamana), 

^At hindi kayo nanghihimok na pakainin 
; mga dukha, 

3 At inyong nilustay ang pamana nang 
ay kagahaman, 

JAt inyong minamahal ang kayamanan 
ig masidhing pagmamahal. 

^Katiyakan! Kung ang kalupaan ay 
dmugin at maligis, 


1 Angkan ni Iram. Ito ang mga kauna-unahang 
lahi o mamamayan ng ‘Ad. Sila ay mula sa lain 
ng “Ad bin Iram bin Aws bin Sam bin Nuh. Ito 
ang sinabi ni Ibn Ishaq. At Tabari 24:404. 

2 Ang Awtad. Si A1 Awfi ay nagsalaysay mula 
kay Ibn Abbas na nagbigay paliwanag na ang: 
“Ang Awtad ay ang mga kawal na ipinatutupad 
ang kautusan para sa kinya. At sinabi rin na si 
Fir’aAvn ay nagbibigay ng parusa sa pamamagitati 
ng pagpako ng kanilang kamay at paa sa mga 
Awtad (talasok) na yari sa bakal at pagkaraan ay 
kanyang ibibitin mula rito. At Tabari 24:409 
Ganito rin ang paliwanag ni Mujahid nang 
sabihin niya na “Lagi niyang ipinapako ang mga 
tao sa Awtad (talasok) At Tabari 24:409. 



WL J 





©d! ^1 


jAt ang iyong Rabb ay dumating na 
&ama ang mga Anghel na magkakahanay, 

I At ang Impiyemo sa Araw na yaon ay 
tiing malapit. Sa Araw na yaon ay maaalala 
ng tao (ang mga babala), nguni’t paano 
atutulong sa kanya ang gayong pag-alaala? 

J Kanyang sasabihin: “Sayang! Sana’y 
agawa ako noon (ng kabutihan) para sa 
buhay (na ito)!” 

^pKaya, sa Araw na yaon walang 
pmirusahan na makakatulad ng Kanyang 
paggawad ng parusa, 

^pAt walang igagapos na makakatulad ng 
lyang paggapos. 

(At sasabihin naman sa matatapat): “O 
(kaluluwa) na nasa matiwasay na kalagayan 
^^siyahan! 

^'Tdagbalik sa iyong Rabb nang may kasiyahan 
(jasarili) at may kasiyahan (din) sa Kanya! 
®Kaya’t ikaw a pumasok bilang isa sa 
^gng (pinarangalang) alipin, 

^At ikaw ay pumasok sa Aking Paraiso!” 

























'j:\0j]Ci^\^{4'^c:i^\ jj5;©^i 




Surah Al-6alad 


(Ang Lungsod) 

SaNgaian ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
ffl(Isinusumpa Ko) sa Lungsod na ito (ang 
^Idcah), 

At ikaw ay (isang) Malaya (na nananahan) 
s^ungsod na ito. 

^pAt (Isinusumpa Ko) sa nagsilang at ng 
l^yang isinilang, 

^Katotohanan, Aming nilikha ang tao sa 
papakasakit. 

jinaakala ba niya na walang (Isang) 
igyarihan (na makapananaig) sa kanya? 
jKanyang sinabi (nang may pagyayabang): 
ko ay naglustay ng napakalaking kayamanan!” 

I Paldwari ba niya’y walang nakakikita sa kanya? 
) Hindi ba Namin nilikha para sa kanya 
dalawang mata? 

At ang dila at dalawang labi? 

®At ipinakita Namin sa kanya ang 
dilawang landas (mabuti at masama)? 


(nagsikap upang) 
na landas (ng 


^ Subali ’ t hindi siya 
tumahak sa matarik 
p^papakasakit), 

® At ano nga ba ang makapagpapaliwanag 
sa iyo kung ano ang matarik na landas (ng 
pgOTapakasakit) ? 

(Ito) ang pagpapalaya^ ng alipin, 

MO di kaya ang pamamahagi ng pagkain 


^aw ng paghihikahos, 
i^Sa kamag-anak^ na ulila, 

|0 sa dukha (na nilugmok ng kahirapan) 
^nakahandusay sa buhanginan. 

JAt sa gayon (kung ito ay kanyang 
n%awa) siya ay kabilang sa mga (tapat na) 
Mananampalataya at nagpapayuhan sa isa’t 
isa ng pagiging matiisin at nagpapayuhan sa 
isg? t isa ng pagiging maawain, 

MSila ang nasa kanang kamay (na 

E ahan sa Paraiso). 

yaong hindi nanalig sa Aming Ayat^, 
g nasa kaliwang kamay (na mananahan 
s^mpiyerno), 

M Sa kanila ay ibabalot"^ ang Apoy. 


1 Isinalaysay ni Abu Hurayrah na sinabi ng Sugo 
ng Allah na,: “Sinuman ang nagpalaya ng isang 
aliping Muslim, ilihgtas ng Allah ang lahat ng 
bahagi ng kanyang katawan mula sa Apoy ng 
Impiyemo sapagka’t pinalaya niya ang mga 
balmging katawan ng isang alipin.” Sahih 
Bukhari vol 3, Hadith Bilang 693. 

2 Tinipon ni Imam Ahmad na isinalaysay ni 
Salman bin Amr na sinabi niya na kanyang 
narinig ang Sugo ng Allah na nagsabing: “Ang 
kawanggawa (Sadaqah) sa taoog dukha ay 
itinuturing bilang isang sadaqah, samantalang 
kung tio (sadaqah) ay ipinagkaloob sa isang 
kamag-anakan, ito ay binibilang na dalawang 
sadaqah: (1) sadaqah at (2) pakikipag-ugnayan 
sa kamag-anakan.” Ahmad 4:214. 

3 Ayat-ito ay isang salita sa wikang arabik na 
kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda, k^iahayagan, 
batas, aral at babala na ipinahihiwatig ng Allah sa 
tao upang magkaroon ng pagkakataon na mag- 
isip, unawain at magnilay-nilay sa lahat ng oras. 

4 Binigkas ni Ibn Mas’ud ang ayah na ito at 
pagkaraan ay nagsabi, “Yaong itatapon sa Apoy 
ng Tmpiyerno, bawa’t isa sa kanila ay ilalagay sa 
magkakahiwalay na Tabut (kahon) ng Apoy, 
upang hindi niya Makita ang sinumang pinammsahan 
sa Apoy ng Impiyemo maliban sa kanyang sarili 
lamang. Tafsir Ibn Kathir, Tabari at Qurtubi). 




































Surah Ash-Shams 


(Ang Araw) 

^galan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
□ (Isinumpa Ko) sa Araw at sa kanyang 
vanag, 

1 At sa Buwan kung sinusundan nito (ang Araw), 
JAt sa maghapong ipinakikita ang 
i^anag (ng sinag ng Araw), 

^At sa (dilim ng) Gabi kung tinatakpan 
r^ (ang Araw), 

^ At sa Kalangitan at sa Kanya na nagtayo nito, 
® At sa kalupaan at sa Kanya na naglatag nito, 
H At sa Kaluluwa^ at sa kanya na nagbigay 
g^ap na sukat (anyo o hubog) nito, 
ffiPagkaraan, ipinakita^ Niya sa kanya (sa 
tao) kung ano ang makabubuti at makasasama 
sakanya. 

^Tunay na sinumang ginawang padalisayin 
(ajig sariling kaluluwa), siya ang magtatagumpay, 
MAt sinuman ang ginawang tiwali ang 
kgnyang sarili, siya ang mabibigo. 

M Pinabulaanan (itinakwil [ang 
katotohanan]) ng (Tribu ng) Thamud (ang 
Sugo sa kanila [si Propeta Salih]) sa 
pamamagitan ng pagsuway (pagtalikod sa 
tunay na pagsamba at paggawa ng iba’t 
iMng uri ng kasalanan). 

MNang ang pinakamasama mula sa kanila 
ayhumayo (upang paslangin ang kamelyo). 
At ang Sugo ng Allah ay nagsabi sa 
kanila: “Mag-ingat! (Huwag saktan) Ito ang 
babaing kamelyo (na ipinadala) ng Allah 
(bilang pagsubok) at huwag hadlangan ang 



•^AC' JJ ^ X Jk 


g mim 








^lyang pag-inom”, 

^pSubali’t siya’y kanilang pinabulaanan at 
pinatay ang kamelyo; kaya’t sila ay pinuksa 
ng kanilang Rabb (Panginoon) nang dahil sa 
kanilang mga kasalanan, at pinatawan sila 
nang magkakatulad na kapahamakan. 

^ At hindi Niya (ang Allah) pinangambahan 
ang anumang kahihinatnan ng mga ito. 


1 Itinala ni Bukhari at Muslim na si Abu Hurayrah ay 
nagsalaysay na sinabi ng Sugo ng Allah,: “Bawa’t 
sanggol ay isiuilang &a kalagayang Fitrah (Likas na 
sumasamba at naniniwala sa Nag-iisang Diyos), 
subalih ang kanyang mga magulang ay ginawa siyang 
isang Hudyo, o isang Kristiyano o isang Zoroastriano. 
Ito ay katulad ng isang hayop na isinilang, mayroong 
kabuuang bahagi ng katawan* Mayroon ba kayong 
nakita ng kahit isang pagkukulang nito? Sahih Muslim 
vol Hadith Bilang 2048. 

2 “Sinuman ang nilik ha ng Allah para sa isang 
kalagayan (Paraiso o Impiyerno) Kanyang 
ginagawang magaan ito para sa taong ito (upang 
makamtan niya ito). Ang patunay nito ay ang ay at 
na ito (ayah bilang 7 at 8). At pagkaraan ay ipinalata 
Niya ang makabubuti at makasasama ng kanyang 
kaluluwa. “Ahmad 4:438 at Muslim 4:2041. 


Surah Al-Layl 


(Ang Gabi) 

SaNgalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
ffl(Isinusumpa Ko) Sa Gabi kung 
lumalaganap (ang kadiliman nito), 

^ At sa Araw kung lumilitaw ang sinag 
{ng liwanag) nito, 

JAt sa Kanya na lumikha sa lalaki at babae, 
jKatiyakan, ang inyong mga sikap at 
gawa ay magkakaiba (sa layunin). 































m\m 








^Kaya’t sinuman ang namamahagi (sa 
k^anggawa) at may taglay na Taqwa (sa Allah), 
® At (buong pusong) naniniwala sa (mga 
mgpapala ng Allah) kabutihan, 
^Magkagayon, gagawin Naming magaan 
sa kanya ang landas ng kabutihan. 


1 Ang Taqwa ay isang katagang arabik na may literal 
na kahulugan na “takot” subali’t sa Islamikong 
pananaw nito* ang kahulugan nito ay takot sa Diyos 
(Allah) na may laMp na pagsunod, paggalang, 
pagtalkna nang buong puso at nang pagmamahal. 
Ang taqwa ay tumutukoy din sa pagiging mapag- 
alala sa AUah sa pamamagitan ng pagsasagawa ng 
mga tungkulin sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. 
Kaya, ang Mutaqqun ay raga taong tunay na may 
takot sa Allah. Sila ay guinagawa ng lahat ng uri ng 
kabutihan upang mak^ntan nila ang KasiySian ng 
Allah. Gayon din, sila ay umiiwas sa lahat ng 
bagay na makasalanan o magiging daan upang 
magkasala. Minamahal nila ang Allah nang higit sa 
anumang bagay. Sila ang mga taong nakahandang 
ihandog ang yaman at buhay sa paghlingkod sa 
Dakilang Allah. 


jNguni’t sinuman ang sakim at nag- 
lang Malaya sa anumang 

f gangailangan (mula sa Allah). 

At hindi naniniwala sa kabutihan (o 
^gpapala ng Allah), 

^^Katiyakan, gagawin Naming magaan sa 
^lya (hanggang siya’y mabulid) sa landas 
nffkahirapan). 


iAt ano ang magagawang tulong ng 
lyang yaman kung siya ay masadlak (sa 
lahamakan ng Implyerno)? 

) Tunay nga! na nasa Amin ang 
gbibigay ng) tunay na patnubay. 

JAt tunay nga! na nasa Amin ang Hull 
(^g kabilang buhay) at ang Una (ang buhay 
s^aigdig na ito). 

^Kaya’t binabalaan Ko kayo ng isang 
^Slalagablab na Apoy (ng Impiyerno), 
raWalang papasok doon maliban sa mga 

I 'impalad. 

Na nagtakwil (sa katotohanan) at tumalikod. 
Nguni’t yaong may taqwa ay ilalayo 
a rito (sa Apoy). 

Siya na gumugugol ng kanyang yaman 
kawanggawa) upang gawing dalisay 
jg sarili). 

jAt hindi upang maghangad ng 

layaran mula kaninuman, 

® Maliban sa pag-asam niyang masilayan 
Ag Kasiyahan ng kanyang Rabb 

(Eanginoon), ang Kataas-taasan, 

^ At katiyakan na kanyang makakamit ang 
(^nap na) kasiyahan. 


Surah Ad-Dhu’ha 


(Ang Umaga) 

SaNgalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
ffl(Isinusumpa Ko) sa (Maluwalhating 
^wanag ng) Duha (Umaga), 

® At sa Gabi kung ito ay nagdidilim (at 
n^atiling tahimik). 


2 Isinalaysayni Ibn Laila: Tanging si Umm Hani 
ang nagsabi sa amin na nakita niya ang Sugo ng 
Allah na nagsasagawa ng Salatud-Duha 
(pagkaraan ng ganap na pagsikat ang Araw). 
Siya ay nagsabi: “Sa Araw ng Pananakop sa 
Makkah, ang Propeta ay naligo sa aking tahanan 
at nagsagawa ng walong rak’at. Kailanman ay 
hindi ko siya nakitang nagdasal nang gayong 
magaang pagdarasaJ nguni’t ginagawa niya nang 
ganap na maayos ang pagyuko at pagsubsob.” 
Sahih Bukhari vol 2, Hadith Bilang 207A). 


































raikaw ay hindi pinabayaan (O 
Muhammad) ng iyong Rabb (Panginoon) at 

a ii (rin) kinamuhian. 

At katotohanan, ang Huli (ang kabilang 
ay) ay higit na mabuti sa iyo kaysa Una 
(^g buhay sa daigdig na ito), 

^At tiyak, ikaw ay pagkakalooban ng 
iyong Rabb (ng lahat ng kabutihan) upang 
ikaw ay (labis na) masiyahan. 

^ Hindi ba ikaw ay natagpuan Niyang 
isang ulila at ikaw ay kanyang pinagyaman^ 
(^upkop at nilingap)? 

® At ikaw ay natagpuan Niyang naligaw at 
(^^w ay Kanyang) pinatnubayan, 
ffiAt ikaw ay natagpuan Niyang isang 
dukha (nangangailangan) at ikaw ay ginawa 
n^ang (Malaya at) masagana. 

^Kaya’t huwag mong paki-tunguhan ang 
i^a nang may kalupitan, 

^At huwag mong ipagtabuyan ang mga 

^ubi, 

^At ipagbunyi mo ang Pagpapala ng 
iyong Rabb. 


Surah Ash-Sharh 


(Ang Kaginhawaan) 

SaNgalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
® Hindi ba ginawa Naming maginhawa 
pgm sa iyo ang iyong dibdib (O Muhammad!)? 
ra At pinawi Namin (at ginawang magaan) 
s^yo ang iyong pasanin, 

^□Na siyang naging pabigat sa iyong likuran. 
WAt itinaas Namin para sa iyo ang iyong 
kgrangalan, 

® Kaya’t katotohanang sa bawa’t hirap ay 
m^ ginhawa. 

ra Katotohanan, sa bawa’t hirap ay may 
ginhawa. 

©Kaya’t kung ikaw ay tapos na (sa mga 
Gawain) ikaw ay tumindig (at mag-alay ng 
mgsamba sa Allah), 

fflAt sa iyong Rabb (Panginoon), ibaling 
ang (lahat ng) iyong hangarin (at pag-asa). 


rTinagyaman”. Ang ibig sabihin ng 
pinagyaman 

ay binigyan ng pangangalaga, at paglingap, 
pinatnubayan at itinuro ang landas ng kabutihan. 





m\‘^ M 







® t v'ii'j 




Surah At-Tin 


(Ang Igos) 

Sa Ngalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
TO(Isinusumpa Ko) Sa Igos at Oliba, 

® At sa bundok ng (Tur sa) Sinai, 

TO At sa (Makkah) Lungsod ng katiwasayan. 
TOKatotohanan, Aming nilikha ang tao sa 
pmakamagandang hubog, 

TOPagkaraa’y ibinaba Namin siya sa 
p^aka-abang kalagayan, 

TOMaliban sa mga (tunay na) 
nananampalataya at gumagawa ng mabuti, sa 
kanila ang gantimpalang walang hanggan 
(sa Paraiso). 

^ Samakatuwid, ano nga ba ang sanhi ng 
iyong pagtakwil sa (Araw ng) Paghuhukom? 
^pHindi ba ang Allah ang pinakamahusay 
(na Hukom) sa lahat ng mga Hukom? 


































(Ang Namuong Dugo) 

Sa Ngalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 



Iqra (Basahin mo)^! Sa Ngalan ng 


1 Ito ang Simula ng pagiging Propeta ni 
Muhammad at ang una sa mga kapahayagan ng 
Qur’an. Si Imam Ahmad ay nagtala na sinabi ni 
Aishah: Ang unang bagay na nangyari sa Sugo 
ng Allah tungkol sa kapahayagan ay nasa anyo 
ng panaginip na kanyang nakikita sa kanyang 
pagtulog at nagkatotoo. Hindi niya makikita ang 
isang panaginip maliban na ito ay nagkakatotoo 
tiilad ng liwanag ng pagbubukang-liwayway. 
Pagkaraan nito, ang pagiging mapag-isa ay 
kinagiliwan niya. Kaya, siya ay lagi nang 
nagtutungo sa Yungib ng Hira at inilalaan ang 
panalangin doon para sa maraming bilang ng 
gabi at magdadala siya ng pagkain at nababalik 
lamang sa kanyang asawang si Khadijah upang 
muling kumuha ng pagkain para sa gayon ding 
pananatili sa yungib. Ito ay nagpatuloy hanggang 
ang kapahayagan ay dumating sa kanya habang 
siya ay nasa loob ng yungib ng Hira, Ang 
Anghel ay dumating sa kanya at nagsabi, 
‘"Basahin” Ang Sugo ng Allah ay nagsabi, “Ako 
ay sumagot sa kanya: “Hindi ako ang isang 
marunong magbasa.” Kaya, ako ay hinablot ng 
Anghel at idiniin ako hanggang hindi ko na ito 
matagalan. Pagkaraan, ako ay kanyang 
binitawan at sinabi: “Basahin” Kaya ako ay 
sumagot “Ako ay hindi marunong magbasa”. 
Kaya, idiniin akong muli hanggang hindi ko na 
ito matagalan. Pagkaraan, binitawan niya ako at 
sinabi: “Basahin” Kaya, ako ay sumagot: “Ako 
ay hindi marunong magbasa.” Kaya, idiniin ako 
sa ikatlong pagk^taon hanggang hindi ko na 
ito matagalan. Muli niya akong binitawan at 
sinabi: “Basahin mo! Sa Ngalan ng iyong Rabb 
(Panginoon) na lumikha” hanggang sa umabot sa 
ayah na, “na hindi niya nalalaman.” Nang siya 
(Propeta Muhammad) ay bumalik kay Khadijah, 
siya ay nanginginig at nagsabi, “Balutin mo ako, 
balutin mo ako,” Kaya, siya ay binalot ng kumot 
hanggang ang takol ay maglaho. Pagkaraan, 
isinalaysay niya ang lahat ng nangyari kay 
Khadijah, at nagsabi, “ako ay nangangamba na 
may isang bagay ang maaring mangyari sa 
akin,” Si Khadijah ay sumagot, “Sa 
pamamagitan ng Allah, hindi ito mangyayari. 
Hindi ka pababayaan ng Allah. Magatida ang 
pakikitungo mo sa iyong mga kamag-anakan, 
ikaw ay nagsasalita ng katotohanan, tumutulong 
ka sa mga mahihirap at kapus-palad, inaasikaso 
mo ang iyong panauhin nang maayos. Pagkaraan 
nito, sinamahan ni Khadijah si (Propeta) 


iyong Rabb (Panginoong) lumikha, 
^^Nilikha Niya ang tao mula sa isang 
namuong (kimpal ng) dugo. 

^^Iqra (Basahin mo)! At ang iyong Rabb 
a^Lubos na Mapagbigay (A/ Akram), 
fflSiya ang nagturo (sa paggamit) ng Panulat, 
raNa nagturo sa tao sa (mga bagay na) 
hindi niya nalalaman. 


Muhammad sa kanyang pinsang si Waraqah bin 
Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, na 
sa panahong yaon, ito ay isang kristiyano na 
palaging nagsusulat tungkol sa mga Banal na 
Kasulatan sa wikang arabik. Siya ay matanda na 
at bulag ang kanyang mga mata. Si Khadijah ay 
nagsabi sa kanya, “O aking pinsan! 

Pafinggan mo ang salaysay ng iyong patnangldn.” Si 
War^ah ay nagtanong, 'X> al^g paraangkin, Ano ba 
ang iyong nakita? Ang Sugo ng Allah ay nagsalaysay 
kung ano ang kanyang nakita. Si Waraq^ ay nagsabi. 
Ito ay An-Namus (ang tag^gtago ng lihim, ang 
Anghel Jibril [Gabriel]) na siya ring ipinadala kay 
Propera Moises (Musa). Sana ako ay bata pa at 
mabuhay pa nang matagal, hanggang ang iyong 
mamamayan ay ipagtabuyan ka.” Ang Sugo ng Allah 
ay nagtanong, "Ako ba ay itataboy nila?” Si Waraqah 
ay sumagot, Oo, sinuinan ang dumating na may 
katulad ng dala mo ay pinakMtunguhan nang may 
karahasan at kalupitan at kung ako ay mananatiling 
buhay pa sa Araw na yaon, ikaw ay aking 
ipagtatanggol.” (Tafsir Ibn Kathir vol 10). 

Ngunit si Waraqa ay hindi nagtagal at namatay. 
Ang kapahayagan ay huminto pansumandali at 
ang Sugo ng Allah ay nakaramdam ng 
kalungkutan. Dahil sa kalungkutan, siya ay 
nagtangkang magtungo sa kaitaasan ng bundok na 
may layong ihagis ang saiili subali’t tuwing 
kanyang tatangkaing gawin ito, ang Anghel Jibril 
ay nagpapaldta sa kanya at nagsasabi,:” O 
Muhammad, ikaw ay tunay na Sugo ng Allah.” 
Kaya, ang kanyang pangamba ay napawi at ang 
kanyang kaluluwa ay mananahimik at siya ay 
babalik sa kanyang tahanan. At kung ang 
kapahayagan ay hindi dumating sa kanya, muli 
niyang tatangkaing umakyat sa tuktok ng bundok 
at kung siya ay nasa kaitaasan na ng bundok, ang 
Anghel Jibril ay biglang lilitaw sa kanya at 
nagsasabi nang gayong ding salita. Ang Hadith na 
ito ay itinala sa ttowang Sahih sa pamamagitan 
ni Az-Zuhri, Kaya ang unang bagay na 
ipinahayag ng Qur’an ay ang mga diakila at 
marangal na ayah na ito. Ito ang unang Awa o 
Habag ng Allah na ipinagkaloob Niya sa kanyang 
mga Mipin (tao) at ang unang biyaya ng Allah na 
ipinagkaloob sa kanila. 









^ Walang pagsala! Katotohanan, ang tao ay 
(labis na) lumalabag (sa takdang hangganan), 
© Sa pag-aakalang may sarili siyang kasapatan, 
®Katiyakan! Sa iyong Rabb ang 
pagbabalik (ng lahat). 

ro Napagmasdan mo ba siya na humahadlang, 
MSa isang alipin (ng Allah) sa panahong 
(siya’y humarap sa) pagdarasal? 
^Napagmasdan mo ba kung siya ay nasa 
tamang patnubay (ng Allah), 

di kaya ay ipag-utos niya ang Taqwa 
(pagiging makatamngan laban sa kasamaan)? 
^Napagmasdan mo ba (ang isang 
humahadlang) kung siya ba ay nagtakwil (sa 
patnubay ng Allah), at tumatalikod? 

^ Hindi ba niya nababatid na ang Allah ay 
(ganap na) nakatingin? 

^ Walang pagsala! Kung hindi siya magtitigil, 
siya ay Aming kakaladkarin sa kanyang noo, 
®(May-ari ng) Isang sinungaling ang 
makasalanang noo. 

^Kaya’t hayaan (mo siyang) manawagan 
(ng tulong mula) sa kanyang mga kasamahan, 
^ Amin (namang) tatawagin ang mga Anghel 
na tagapagparusa (upang harapin siya). 

^ Hindi! Huwag kang sumunod sa kanya (sa 
pagtakwil, [bagkus]) ikaw ay magpatirapa^ (sa 
pagdarasal) at maging malapit (sa Allah). 


Surah Al-Qadr 


(Ang Gabi ng Qadr) 

Sa Ngalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
^ Katotohanan! Ipinahayag Namin ito 
(ang Banal na Qur’an) sa Gabi ng Qadr. 
^At ano nga ba ang makapag-papaliwanag 


1 Sa mapananaligang salaysay ni Abu Salih na 
nagsabi mula kay Abu Hurayrah na ang Sugo ng 
Allah ay nagsabi,: “Nasa kalagayan ng 
pgapapatirapa ng isang alipin kung saan siya ay 
pinakamalapit sa kanyang Rabb (Pangmoon). 
Samakatuwid, ikaw ay sumambit ng maraming 
ulit ng pagdalangin (habang nasa kalagayan ng 
pagpapatirapa). 



sa iyo kung ano ang Gabi ng Qad/l 
^Ang Gabi ng Qadr ay higit sa isang 
libong mga buwan. 

^Dito (sa Gabi ng Qad/) ay pumapanaog 
ang mga anghel at ang Ruh (Anghel 
Gabriel) sa kapahintulutan ng kanilang Rabb 
na may (dalang) kapasiyahan sa lahat. 

^ Kapayapaan (sa Dakilang Gabi"*) hanggang 
sa pagsapit ng pagbubukang-liwayway. 


2 Si Imam Ahmad ay nagtala na ayon kay Abu 
Hurayrah na nagsalaysay na sinabi ng Sugo ng 
Allah,: “Kung ang buwan ng Ramadhan ay 
sumapit, ang Sugo ng Allah ay magsasabi, 
“Katotohanan, ang buwan ng Ramadhan ay 
dumating sa inyong lahat. Ito ay pinagpalang 
buwan, sa gayon, ipinag-utos ng Allah na kayo 
ay mag-ayuno. Sa panahon nitong Ramadhan, 
ang mga pintuan ng Paraiso ay nakabukas, ang 
mga pintuan ng Impiyerno ay nakasara at ang 
mga demonyo ay nakagapos. Sa buwan ng 
Ramadhan, may isang gabi na higit kaysa sa 
isang iibong mga buwan. Sinuman ang nagkait 
ng kabutihan nito, samakatuwid tunay na ito ay 
kanyang i pi na gkai t (sa sarili).” Ahmad 2:230. Si 
Abu Hurayrah ay nagsalaysay na sinabi ng Sugo 
ng Allah. “Sinuman ang tumindig (sa 
pagdarasal) sa Gabi ng Qadr na may tunay na 
pananalig at umaasa ng gantimpala (mula sa 
Allah), siya ay patatawarin Niya sa kanyang mga 
naunang mga kasalanan.” Sahih Muslim vol 1 
Hadith Bilang 523. 

3 Si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Ubadah bin 
As-Samit na sinabi ng Sugo ng Allah “Ang Gabi ng 
Qadr ay nagaganap sa huling sampung gabi (ng 
Ramadhan). Sinunian ang tumindig (sa pagdarasal) 
na naghahanap ng kanilang gantimpala, sa gayon, 
tunay na patatawarin siya ng Allah ng kanyang mga 
naunang kasalanan at ang mga nagawa pa niyang 
mga kasalanan. Ito ay isang gansal na (bilang ng) 
gabi: ika-siyam o ika-pito o ika lima o ikatlo o ang 
huling gabi (ng Ramadhan), 

4 Iminumungkahi sa lahat na manalangin sa lahat 
ng oras lalo na sa buwan ng Ramadhan sapagka’t 
ayon kay Imam Ahmad mula kay Aishah na 
nagsabing: “O Sugo ng Allah, kung aking 
natagpuan ang Gabi ng Qadr, ano ang maari kong 
sambitin? Siya (ang Sugo ng Allah) ay nagsabi: 
“Sabihin mo: “O Allah, katotohanan, kayo ay Lagi 
Nang Mapagpatawad, minamahal Mo ang magbigay 
patawad, kaya patawarin ako.” Ahmad 6:182. 











K m\m^ 






0^' 

^j2ia;i;Eits.:3^;©£3tfji-^ 

S-t4^'''yjSi!j'5>;G©t:;5Ci?iii 

<^; 4^ ;_^niS3iiIil!IAi;;'£i^4)!'i 
3^;v^'r j;t«(j5rai(6i© i^t 

^ J^*j^ tdljljl 


Surah Al-Bayyinah 


(Ang Katibayan) 

S^galan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
fflSilang Kafirun (tumanggi sa katotohanan) 
i^a sa Angkan ng Kasulatan (Hudyo at 
Kristiyano) at sa Mushrikun, sila ay hindi 
Tiiagsisitigil (sa pagtakwil) hangga’t hindi 

S arating sa kanila ang Malinaw na Katibayan. 
Ang isang Sugo (Muhammad) mula sa 
h na bumibigkas ng mga pahinang 
^pla sa Aklat na) dalisay, 

^□Na naglalaman ng mga tama at matuwid 
^^gabatas (mula sa Allah), 
fflAt yaong napagkalooban ng Kasulatan 
®ga Hudyo at Kristiyano) ay hindi sila 


1 Mushrikun. Sila ang mga pagano o taong 
sumasamba sa mga diyus-diyosan tulad 
halimbawa ng mga rebulto, santo, santa, propeta, 
mga anghel, mga larawan o mga bagay na nasa 
kalawakan tulad ng araw, bituin, at planeta. 


mahahati^ (sa kani-kanilang pananampalataya) 
pagkaraang lamang nang dumating sa kanila 
ang malinaw na Katibayan. 

® At sila ay hindi inutusan maliban na sila ay 
stoamba (lamang) sa Allah, maging matapat sa 
pananampalataya sa Kanya, maging matuwid at 
magsagawa ng Salaah (pagdarasal), at 
magbigay ng Zakat (kawanggawa), ito ang 
jay (at tuwid) na pananampalataya. 
jKatotohanan, silang Kafirun mula sa 
mga Angkan ng Kasulatan (Hudyo at 
Kristiyano) at sa Mushrikun, sila ay 
mamamalagi roon sa Impiyerno, sila ang 
^akamasama sa mga nilikha, 
^□Katotohanan, silang naniniwala at 
^nagawa ng mabuti, sila ang pinakamabuti 
samga nilikha. 

kanilang gantimpala mula sa 
kamlang Rabb ay ang Paraisong Ad'n 
(Eden) na sa ilalim nito ay may mga ilog na 
umaagos, na kung saan sila ay mananahan 
magpakailanman. Ang Allah ay lubos na 
masisiyahan sa Kanya. Ito ay (gantimpala) 
para sa kanya na may takot sa kanyang Rabb. 


Surah Az-Zilzal 


(Ang Pagyanig) 

S^galan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
fflKung ang kalupaan ay (sukdulang) 
m^anig sa kanyang (huling) paglindol, 
SfAt kung ang kalupaan ay magluwa ng 
l^yang mga nilalaman, 

® At ang tao ay magsasabi: Ano kaya ang 
^mgyayari sa kanya? 

^Sa Araw na yaon ay ipahahayag nito ang 
l^ yang kaalaman^. 


2 “Katotohanan, ang mga Hudyo ay nagkaiba 
hanggang sila ay naging pitumpo’t isang (71) sekta. 
At katotohanan, ang mga Kristiyano ay nagkaiba 
hanggang sila ay naging pitumpu't dalawang (72) 
sek^ At itong Ummah (pamayanang Muslim) ay 
magkakahati-hati sa pitumpu’t tadong (73) sekta at 
ang lahat ng mga ito ay mapupunta sa Apoy (ng 
Impiyerno) maliban sa isa.” Ang mga kasamahan 
ng Propeta ay nagtanong, “sino sila, O Sugo ng 
Allah? Siya ay sumagot, “Yaong mga sumusunod 
kung ano ang aking (sunnah) ginagawa at ng aking 
mga (Sahaba) kasamahan”. At Timiidhi. 

3 Si Imam Ahmad, At-Tirmidhi at Abu Abdul 
Rahman An-Nasai ay nagsulat na lahat tungkol 
sa isang Hadith mula kay Abu Hurayrah, at sa 
paliwanag ni An-Nasai, ito ay nagsabi na “Ang 
Sugo ng Allah ay binigkas ang talatang ito at 

































^iSapagka’t ang iyong Rabb ay 
inagbibigay utos sa kanya (upang ito ay 
gkaroon ng kakayahang magsalita^). 

_JSa Araw na yaon ang sangkatauhan ay 
nSgsisihangos sa hiwa-hiwalay ng pangkat 
ig ipakita sa kanila ang kamlang mga gawa. 
jKaya’t sinuman ang gumawa ng katiting 
Ttimbang ng kabutihan^ito ay (tiyak na) 
l^yang matutunghayan. 
fflAt sinuman ang gumawa ng katiting na 
timbang ng kasamaan^ ito ay (tiyak na) 
kanyang matutunghayan. 


Surah Al-A’diyat 


(Ang Mga Rumaragasa) 

SaNgalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
ro(Isinusumpa Ko) Sa (mga kabayong) 
rraiaragasa (at) humihingal, 
ffi (Sa pagtakbo ng mga paa ay) Nagdudulot 
^"tilamsik ng apoy, 

^At (walang kapaguran) ang pananalakay 
^^adaling araw, 

QAt nagdudulot ng makakapal na alikabok 
kanilang paglusob) pansumandali, 


pagkaraan, siya ay nagtanong, “Alam ba ninyo 
kung ano ang kanyang kaalaman?” Sila ay 
nagsabi: “Ang Allah at ang Kanyang Sugo ang 
higit na nakababatid. At sinabi ng Sugo ng Allah, 
“Katotohanan, ang kaalaman nitong ay tungkol 
sa pagsaksi laban sa bawa’t lalaki at babae kung 
ano ang kanilang ginawa sa balat ng lupa. Ito ay 
magsasabi ng si ganito o si ganoon ay...” Kay a, 
ito ang kahulugan ng “ang kanyang kaalaman.” 

1 Ayon kay Hcriinah sinabi ni Jbn Abbas na: 
“ang Panginoon (Allah) ay magsasabi o mag- 
uutos sa kalupaan na, ‘magsalita ka kaya ito ay 
magsasalita.” At Tabari 24:548. 

2 Sa Sahih Bukhari, itinaJa ayon kay Adi na ang Sugo ng 
Allah ay nagsabi: ‘‘Malakot sa Apoy, kahit sa 
pamamagitan lamang ng kalahating bahagi ng datilcs ay 
magkawanggawa, at kahit man lamang sa pamamagitan ng 
isang mabuting salita,” At maging sa SaM Muslim, siya 
(Adi) ay nagsalaysay mula sa Sugo ng Allah na nagsabi: 
“Huwag maHitm ang anumang gawang kabutihan, kahit 
man ito ay pagbibigay ng inuming tubig sa klagyan ng 
sinumang humahanap ng maiinuman, o kaya ang 
pagtanggap sa iyong k^atid na may kaaya-ayang (ngiti) 
sa mukha.” Sahih Muslim vol 4 Hadith Bil^g 2026, 

3 Itinala ni Imam Ahmad mula kay Awf bin A1 
Harith bin At Tufayl na sinabi ni Aishah sa kanya 
na laging sinasabi sa kanya og Sugo ng Allah na, 
“O Aishah! Mag-ingat la sa mga kasalanan na 
itinuturing na maliit, sapagka*t, tunay na ang mga 
ito ay binibilang ng Allah.” Ahmad 6:151. 

















I At sumasalakay hanggang kalagitnaan 
^kinaroroonan ng kaaway) ng sama-sama. 
SKatotohanan, ang tao ay Kanucf 
'Mang utang na loob) sa kanyang Rabb. 
^At katotohanan, sa gayong (asal) siya rin 
: saksi. 

jAt katotohanan, siya ay gahaman sa 
lamahal sa kayamanan. 

{Hindi ba niya batid kung (kailan) 
i^uwa ang mga laman ng libingan. 

^At (anuman) ang nilalaman ng nasa 
(ng tao) ay mab^ubunyag. 

^ Katotohanan, sa Araw na yaon, ang kanilang 
]^bb ay ganap na nakababatid sa kanila. 


4 Kanud. Sina Ibn Abbas, Mujahid, An-Nakha’i, 
Abu al-Jawza, Abu Al-Aliyah, Qaladah, Ar-Rabi bin 
Anas at Ibn Zayd ay nagkaisa na nagsabing ang 
“Kanud ay kawalan ng pasasalamat at utang na 
loob.” Si Al-Hasan ay nagj^i: “Ang Kanud ay isang 
tao na binibilang ang mga masasamang pangyayari 
na dumating sa kanya at nakalimutan naman niya 
yaong lahat ng mabubuting pagpapala na 
ipinagkaloob sa kanya ng Allah.” At Tabari 24:566. 








































%,^\'C ^j1\% © 

cii ji^'t 0^3; 



-'©Cj6 ©:;;^i::^:;1't:s© 





o;i:53)^© 

aj^©‘ © © ^'r;je 


Surah Al-Qariah 


(Ang Araw ng Matinding Pagkabalisa) 
S^galan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
SAng QarVah^ (Ang Araw ng Matinding 
^gkabalisa)! 

^Ano ang QarVah (Ang Araw ng Matinding 
^fekabalisa)? 

mAt ano nga ba ang makapagpapaliwanag 
sa iyo kung ano ang QarVah (Matinding 
Pagkabalisa)! 

(Ito ang) Araw na ang tao ay katulad ng 
gamu-gamong nangagkalat (o naglipana), 
S At ang mga bundok ay tulad ng himulmol 
^Hana. 

^pKaya’t sinumang (matagpuan) ang 

f ?ang (ng kabutihan) ay mabigat, 

Magkakaroon siya ng buhay na kasiya- 
siya (sa Paraiso). 


1 Al-Qariah. Ito ay isa sa mga pangalan ng Araw ng 
Paghuhukom tulad ng Al-Haqq, At-Tammah, As- 
Sakhkhah, at Al-Ghasiyyah at iba pang pangalan. 


^Nguni’t sinumang (matagpuan) ang 
^£bang (ng kabutihan) ay magaan, 

Ang kanyang kanlungan ay ang Hawiyaltl 
^ At ano nga ba ang makapagpapaliwanag 
kung ano ba ito? 

mito ang Apoy na Hamiyah^ (nagbabaga 
salabis nitong init)! 


Surah At-Takathur 


(Ang Paglilikom) 

S^Ngalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
fflNakapagpaligaw sa inyo ang 
pagpapaligsahan"^ (sa paglilikom ng maraming 
lundong yaman). 

fHanegang kayo ay humantong sa 
libingan^ (kamatayan). 


2 Hawiyah. Isa sa mga pangalan ng Apoy ng 
Impiyerno. 

3 Hamiyah. Ito ay Apoy na nagbabaga sa labis 
nitong init. Ay on kay BiUchari at Muslim, si Abu 
Hurayrah ay nagsalaysay na sinabi ng Sugo ng 
Allah: “Ang apoy na pinagniningas ng anak ni 
Adan ay isa lamang bahagi ng pitompung bahagi 
ng Apoy sa Impiyerno.” Si Imam Ahmad ay 
nagtala mula kay Abu Hurayrah na sinabi ng 
Propeta; “Katotohanan, ang taong makatatanggap 
ng pinakamagaang parusa ng Apoy ng Impiyerno 
ay yaong tao na tnayroong dalawang kasuotang 
pang-paa na nagiging sanhi ng pagkulo ng 
kanyang utak?’ Ahmad 2:432 at 3:313. 

4 Si Muslim ay nagtala mula kay Abu Hurayrah na 
ang Sugo ng Allah ay nagsalaysay na sinabi ng Allah 
na,: “Ang isang ahpin (tao) ay nagsabi “Aking 
kayamanan ” “ang aking kayamanan.” Suhali’t, mula 
sa kanyang kayamanan, nakakakuha lamang siya ng 
tadong k^utihan: Ito ay ang kanyang kin^ain 
hanggang ito ay kanyang makain, ang kanyang 
sinusuot hanggang ito ay masira at yaong kanyang 
ipmamamahagi bilang kawanggawa niahban dito 
ang lahat ng iba pang natitira ay nawawala o naiiwan 
sa ibang tao (pagkamatay niya). Sahib Muslim vol 4, 
Hadith Bilang 2273. 

5 Si Bukhari ay nagtala mula kay Anas bin Malik 
na ang Sugo ng Allah ay nagsabi: ‘Tatlong bagay 
ang sumusunod sa yumaong tao, at dalawa sa 
mga ito ay bumabalik samantalang ang isa sa 
mga ito ay nananatili sa kanya. Ang mga bagay 
na sumusunod sa kanya ay ang kanyang pamilya, 
ang kanyang kayamanan at kanyang mga gawa. 
Ang kanyang pamilya at ang kanyang 
kayamanan ay bumabalik samantalang ang 
kanyang mga gawa ay naiiwan o nananatiling 
kasama niya. “Path A1 Bari 11:369. Si Imam 
Ahmad ay nagtala mula kay Anas na ang Sugo 




































^Walang pagsala! (at hindi maglalaon, 
ang katotohanan ay) inyong mapag- 
aalaman! 

®Tunay, walang pagsala! (at hindi 
maglalaon, ang katotohanan ay) inyong 
mapag-aalaman! 

^Katotohanan! Kung batid lamang ninyo 
nang may tiyak na kaalaman (ang 
kahihinatnan ng paglilikom, marahil hindi 
ninyo pagkakaabalahan pa ang mga 
makamundong bagay at hindi kayo naging 
gahaman)! 

® Katotohanan! Inyong makikita ang 
naglalagablab na Apoy (ng Impiyerno). 

® At muli, inyong makikita ito ng inyong 
Wa mata nang maliwanag! 

® Kaya’t sa Araw na yaon, tiyak, kayo ay 
tatanungin hinggil sa mga (biyaya) bagay na 
inyong kinalugdan (sa mundo kung kayo ba 
ay nagpasalamat sa inyong Panginoon sa 
Kanyang mga biyaya). 


Surah Al-‘Asr 


(Ang Panahon) 

SaNgalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
® (Isinusumpa Ko) sa Panahon^, 



^Katotohanang ang tao ay nasa kawalan 
(at kapahamakan). 

^ Maliban sa mga (tunay na) mananampalataya 
at gumagawa ng mabubuting gawain at 
nagpapayuhan sa bawa’t isa ng katotohanan 
at nagpapayuhan sa bawa’t isa ng pagtitiis. 


Surah A1 Humaza 


(Ang Mapanirang Puri) 

Ngalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
jKasawian sa bawa’t mapangutya at 
)anirang puri (Humazah at Lumazah^) 
Isiya na naglilikom ng kayamanan at nagtatago 
(kaysa gugulin ito sa landas ng Allah), 
Inaakala niyang ang kanyang 
kayamanan ay makapagbibigay sa kanya ng 
b^ay na walang hanggan, 

SWalang pagsala! Siya ay itatapon sa 
(nananakmal at nandudurog na Apoy). 
® At ano nga ba ang makapagpapaliwanag 
sa iyo kung ano ang Hutamah (nananakmal 
aj^andururog na Apoy)? 

[Ito ang nagngangalit na Apoy ng Allah, 

I Na tumatagos (at nanunuot) sa puso (ng tao), 
iTunay, ito ay (Apoy na) magpipinid (at 
b&alot) sa kanila, 

p Sa mga nagtatayugang haligi (ng Apoy). 


ng Allah ay nagsabi, : “Ang anak ni Adan ay 
nagiging matanda na at ulyaniuj ngunit dalawang 
bagay ang nananatili sa kanya: ang kasakiman at 
pag-asa (ng mahabang buhay) Ahmad 3:115. 

1 Sinabi ni Imam Ash-ShafPee tungkol sa Surah 
na ito na: “Kung ito lamang surah na ito ang 
ipinahayag ng Allah sa Kanyang mga alipin 
(tao), ito ay sapat na para sa kanila.” 

Ito ang matibay na p^unump na pinanindigan at 
ginawa ng Allah at nagbigay paliwanag na yaon lamang 
na mayroong tamang pananampalataya (at pananalig sa 
Kanya) at gumagawa ng mabubuting Gawain ang 
magkakaroon ng tagumpay. Ito rin ay nagpahiwatig ng 
mga patunay ng apat na paksang tii^akay sa itaas na 
ayat: ang Kanyang Salita na '“yaon lamang na tunay na 
mananampalataya” ay tumutukoy sa tamang kaalaman at 
pagkilala tungkol sa Kanya, sa Kanyang Propeta at sa 
relihiyong Islam. Ang “Mabubuting Gawain” ay 
tumutukoy sa pagsasal^paran, at “nagpapayuhan sa 
bawat isa na tanggapin ang katotohanan” ay tumutukoy 
sa pagp^alaganap ng kaalaman. At '‘nagpapayuhan (na 
balikatin) nang may pagtitiis ay pagpapakasakit na bunga 
ng pagpapalaganap at pagpapahayag ng katotohanan.” 


Si Ibn Kathir ay nagbigay ng magkatulad na puna ni 
As Shafi’ee sa kanyang pagbibigay paliwanag 
tungkol sa Surah na ito. “Kung ang raga tao ay 
isaalang-alang ang kahulugan ng Surah na ito, sapat 
na ito para sa kanila,” Si Ibn Kathir ay nagbigay ng 
paliwanag tungkol sa sinabi ni Ash Shafi’ee: 
“Sapagkat ito ay naglalaman ng buod ng katangian 
ng paksang tinatalakay nito.” 

2 Humazah. Si Ibn Abbas ay nagsabi,: “Ang 
Humcmh Lumazah ay isang taong nanlilibak at 
naninirang puri (sa iba).” At Tabari 24:596. Si 
Mujahid ay nagsabi,: “Ang Humazah ay (naninirang 
puri) sa pamamagitan ng l^ay at mata, samantalang 
ang Lunum^ ay (naninirang-puri) sa pamamagitan 
ng bibig” Sa ibang pabwanag mula sa Tafsir Ibn 
Kathir, ang Hammaz ay tumutukoy tungkol sa 
paninirang puri sa pamamagitan ng salita, at ang 
Laramaz ay (paninira) sa pamamagitan ng gawa. 

3 Hutamah. Ito ay isa sa mga pangalan ng Apoy 
ng Impiyerno. Ito ay dumudurog sa lahat ng bagay 
na naroroon. Sinusunog nito ang lahat hanggang sa 
umabot sa puso ng tao. A1 Qurtubi 20:185. 











Surah A1 Feel 


(Ang Elepante) 

Sa^galm ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
S Hindi mo ba napagmasdan (O 
TwKhammad!) kung paano pinakitunguhan 
ng iyong Panginoon ang mga hukbong may 
kasamang Elepante 


1 Ang kasaysayan ng Hukbo ng mga Elqiante ay 
nangyari sa taon ng pagsilang ng Propeta Mohammad. 
Si Abraham A1 Ashram ay gobemadOT ng Yemen na 
nasa tlahm ng kapangyarihan ng Hari ng Ethiopia 
(ang Yemen ay bahagi ng Kaharian ng Ethiopia 
noon). Siya (Abrahah) ay nagbalak na magtayo ng 
Tahanan sa Sana’a ang kabisera ng Yemen (tulad ng 
Ka'bah sa Makkah) upang anyayahan ang mga arabo 
na magsagawa ng Hajy sa Sana’a kaysa sa Ka’bah (A1 
Bait-Al Haram) sa Makkah na may layuning A,-ibahin 
ang pagpapalitan ng kalakalan patungong Yemen. 
Iminungkahi niya ito sa hari ng Ethiopia na sumang- 
ayon naman sa kanyang bal^, Kaya ang tahanan 
(dambana) ay itinayo at pinangalanan A1 Quillais; 
walang gayong dambana na katulad niyaon noon. 


^ Hindi ba Niya ginawang bigo ang kanilang 
(masamang) tangka (upang wasakin ang 
i 'bah na naging sanhi ng kanilang pagpanaw)?, 
JAt Siya’y nagpadala ng mga kawan ng 
jn laban sa kanila, 

jNa nagpupukol sa kanila ng bato Sijjil 
sa pinatigas na load), 
jAt sila ay nagmistulang (sinalantang) 
inga tuyong day ami. 


Surah Quraish 


(Ang Angkan ng Quraish) 

^galan ng AUah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
jPara sa pangangalaga (ng Allah) sa 
igkan ng) Quraish, 

5 (At sa kanilang kapakanan sa pangangalakal 
Amin silang binigyang daan) ang 
kanilang paglalakbay sa taglamig at tag-init. 


Minsan, may isang tao mula sa angkan ng Quraish na 
nagtungo roon at siya ay nagalit sa kanyang nakita 
kaya sa kanyang galit siya ay umihi at dumumi sa 
mismong d^banang ito. Nang Makita ito ni 
Abrahah, hindi niya mapigilan ang kanyang galit at 
nagtawag siya ng mga kawal upang lupigin ang 
Makkah at wasakin ng tuluyan ang Ka’bah. Sa 
kanyang kawal, sila ay mayroong labing tatlong 
elepante at kabilang na rito ang pinakinalaking 
elepante na kung tawagin ay Mahmud. Kaya, sila ay 
nagpatuloy patungo sa M^ah. Walang sinumang 
humarang na hindi pinapalay. Nang makaratmg sila sa 
karadg pook ng Makkah, sila ay nagkaroon ng 
kasunduan sa pagitan ni Abrahah A1 Ashram at ang 
pinimo ng Qui^sh (Abdul Muttalib bin Hashim), ang 
lolo ni Ptopeta Muhammad. Napagkasunduan na lahat 
ng kamelyo ni Abdul Muttalib ay ibabalik ni Abrahah 
at paglpt^s, magpapasiya si Abrahah kung ano ang 
gagawin niya tungkol sa Ka’bah. Inutusan ni Abdul 
Muttalib ang taong bayan na lumikas patungo sa 
bundok na kasama ang kani-kardlang mga pamilya 
kung sakaling ang mga mananakop ay maminsala sa 
kanila. Kaya, ang mga kawal ni Abrahah ay nagtungo 
hangg^g makarating sila sa Lambak ng Muhassir. 
Habang ang mga kawal ay papaJapit na sa Makkah, 
bigla silang sin^ubong ng mga kawan ng mga ibon na 
may dala-dalang batong matitigas. Bawa’t batong 
tumatama sa katawan ng mga kawal ni Abrahah ay 
nakamamatay kaya sila ay napuksang lahat Tumakas 
si Abrahah habang ang laman ug kanyang katawan ay 
pumuputok dahil sa paghagis ng bato ng mga ibon. 
Siya ay namatay habang patungo pahalik sa Yemen. 
Ito ang iaaug tagumpay na ipiuagkaloob ng Allah sa 
mamamayan ng M^kah at ito ang pangangalagang 
ginawa Niya para sa Kanyang Banal na Tahanan sa 
Makkah. Tafsir Ibn Kathir pahina 851. Vol 10. 












































^Kaya’t hayaan silang sumamba sa 
^QlahJ Rabb ng Tahanang (Ka’bah na) ito, 
H(Siya) na nagpakain sa kanila laban sa 
gutom at nagbigay katiwasayan laban sa 
takot (o pangamba). 


Surah Al-Ma’un 


(Ang Pangangailangan ng Kapwa) 
^Ngalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
fflNakita mo ba siya na (nagtakwil) 
nagsasabi na ang (Araw ng) Paghuhukom 
(TOdarating) ay kasinungalingan? 
^Samakatuwid, siya na nagtataboy sa 
^a ulila (nang may kalupitan^), 

At hindi nanghihikayat sa pagpapakain 
[mga dukha^. 

JKaya, kasawian sa mga 
apagkunwaring) nagdarasal, 

^pYaong nagpabayang mabalam ang 
^lilang pagdarasal. 

® Sila na (mapagkunwari na ang hangarin 
^upang) makita (lamang) ng tao, 

^pAt nagkakait kahit sa maliit na 
pangangailangan ng kapwa. 


Surah Al-Kawthar 


(Ang Kasaganaan) 

SaNgalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
® Katotohanang Aming ipinagkaloob sa 
iyo (O, Muhammad) ang Kasaganaan (Batis 
ng Kawtha/), 


1 Isinalaysay ni Sahl bin Sa’d: Ang Sugo ng Allah 
ay nagsabi, ‘Ako at ang taong lumingap sa isang ulila 
at nangalaga sa kanya ay papasok sa Paraiso ng 
katulad nito,” at pinagdikit niya ang kanyang hinialaki 
at hintuturo. Sahi Bukhari vol 8, Hadith Bilang 34. 

2 Isinalaysay ni Abi Hurayr^: Ang Sugo ng Allah 
ay nagsabi, “Ang isang lumingap sa isang dukha o 
isang balo ay katulad ng isang Mujahid 
(nakikipaglaban sa Landas ng Allah), o katulad ng 
isang nagdarasal gabi-gabi at nag-aayuno sa lahat 
ng aiaw.” S ahib Bukhari vol 7 H^th Bilang 265. 

3 Itinala ito ni Muslim, Abu Dawud at An-Nasai mula 
sa salaysay ni Anas na nagsabi: ‘"Habang kasama 
naming ang Sugo og Allah sa isang Masjid, siya ay 
napaidlip. Pagkaiaaa itinaas niya ang kanyang ulo at 
nakangiti. Sinabi naming, '0 Sugo ng AIM! Ano ba 
ang dahilan at ikaw ay nakangiti? Siya ay nagsabi, 
“Katotohanan, isang Surah ang ipinahayag sa akin 
kanina lamang.” At kanyang binigkas ang Surah A1 
Kawthar. Pagkaraan, siya ay nagsabi, “Alam ba ninyo 





,. 1" - M 1 ^ 















^ mm 






JSamakatuwid, ikaw ay dumalangin sa 
i™ig Rabb at mag-alay. 

^Katotohanan, ang sinumang masuklam 
(at humamak) sa iyo ay pagkakaitan (ng pag- 
asa sa daigdig na ito at sa kabilang buhay"^). 


kung ano ang Al Kawthar? Kami ay nagsabi, ‘Ang 
Allah at ang Kanyang Sugo ang higit na iMaalam.’ At 
sinabi niya, “Katotohanan, mayrooog isang batis na 
ipinangako sa akin ng aking Rabb (Panginoon) ang 
Makapangyarihan at Dakila at ito ay mayroong 
masaganang pagpapala. Ito ay isang batis na kung saan 
ang aking Ummah (pamayanan) ay dadalhin sa Araw 
ng Paghuhukom. Ang mga nildaman nito ay di 
mabilang tulad ng mga bituin sa langit. Pagkaraan, 
isang alipin ng Allah mula sa kanila ay pa^akaitan 
(mula rito) At ako ay raagsasabi: “O aking Panginoon, 
katotohanan, siya ay mula sa aking pamayanan. Kaya, 
Siya (ang Allah) ay magsasaM: “Katotohanan, hindi 
mo alam kung ano ang kanyang idnuro pagkaraan mo.” 
4 Isinalaysay m Anas: Ang Sugo ng Allah ay nagsabi, 
“Walang sinuman sa inyo ang magkakamit ng Iman 
(Pananalig) hanggang hindi niya ako minamahal nang 

















































(Ang Mga Walang Pananampalataya) 
Sa^galan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 

^pSabihin mo! (O Muhammad!) “O 
l^ong Kafirun^! 

^ “Hindi ako sumasamba sa (anumang 
[diyus-diyosang]) inyong sinasamba. 


higit kaysa sa kanyang ama, mga anak at sa lahat ng 
sangkatauhan ” Sahih Bukhari vol 1 Hadith Bilang 14. 

1 Ang Surah na ito ay ipinahayag na tuwirang ini- 
uukol sa mga Kafimn (nagtakwil ng 
pananampalataya sa Allah partikular ang Angkan 
ng Quraish). Sa kanilang kamangmangan, 
kanilang inanyayahan ang Sugo ng Allah na 
sambahin ang kanilang mga ini-idolong mga 
diyus-diyosan para sa isang taon at sila rin naman 
ay sasamba sa AEah para sa isang taon din. 
Samakatuwid, ipinahayag ito ng Allah bilang 
kautusan Niya kay Propeta Muhammad na huwag 
makipagsundo sa mga walang pananampalataya 
sa Allah. 


^“At hindi ninyo sasambahin ang (Allah 
na) aking sinasamba, 

^“At hindi ko sasambahin ang alin mang 
iwong sinasamba, 

©“At hindi ninyo sasambahin ang aking 
si^amba, 

©“Sa inyo ang inyong pananampalataya at 
sa akin ang aking pananampalataya. 


Surah An-Nasr 


(Ang Tulong) 

Sa^galan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
©Kung dumating ang tulong ng Allah at 
ang Tagumpay, 

^At iyong mapagmasdan ang mga taong 
nagsisipasok sa Pananampalataya ng Allah 
(Islam) nang maramihan, 

^Ipagdiwang ang mga papuri sa iyong 
Rabb at magsumamo (upang makamit) ang 
Kanyang kapatawaran, katotohanan, Siya 
ang Lagi nang (tumatanggap ng pagsisisi at) 
Nagpapatawad. 


Surah Al-Masad 


(Ang Apoy) 

So^galan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
©Maglaho ang dalawang kamay ni Abu 
Lahab^ at maglaho siya! 


2 Si Ibn Abbas ay nagsalaysay: Nang ang ayat “At 
bigyan mo ng babala (O Muhammad) ang iyong 
kamag-anakan mula sa iyong Angkan” ay 
ipinahayag (Surah 26:214), ang Sugo ng Allah ay 
umakyat sa paanan ng Bundok Safa at siya ay 
sumigaw *‘Ya Sabahah” isang palasak na salita ng 
mga arabo na sinasabi kung sila ay tumatawag ng 
pansin kapag mayroong panganib na kinahaharap. 
Ang mga tao ay nagsabi: Ano ba yan? Sila ay 
nagtipon na mayroong mga taong nangangakabayo 
ang lumulusob sa tabi ng bundok, kayo ba ay 
naniniwala? Sila ay sumagot, “Hindi namin 
kailanman nabalitaan na ikaw ay nagsmungaling.’ 
At saka muling nagsalita ng Sugo ng Allah, ‘Ako 
ay isang tagapagbabala lamang sa inyo tungkol sa 
pagdating ng isang kasakit-sakit na parusa/ Sa 
pagkadinig na yaon ni Abu Lahab, siya ay nagsabi, 
“Sanay maglaho ka! Tinipon mo kami para lamang 
sa ganyang dahilan? Pagkaraan, si Abu Lahab ay 




















































|Ang kanyang yaman at mga anak ay 
hindi magbibigay buti sa kanya! 

jSiya ay susunugin sa Naglalagablab na 
3oy! 

^At (kasama) ang kanyang asawa^ na 
nagdadala ng mga kahoy (na panggatong), 
^Sa kanyang leeg ay isang nakapulupot 
na lubid na yari sa Masad (hinimay na 
hibla ng palmera). 



(Ang Kadalisayan) 

So^galan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
iSabihin mo (O Muhammad!): “Siya ang 
lah, ang Nag-iisa, 

‘'Allah, (As-Samad^) walang hanggan, 
arig ganap, sandigan ng lahat, 

^ “Hindi siya nagkaanak at hindi Siya 
ipinanganak"^, 

©“At Siya ay walang katulad.” 


Surah Al-Ikhlas | Surah Al-Falaq 


lumisan. Kaya, ang Surah A1 Masad ay ipinahayag 
sa ganoong kalagayan. (Sahih Bukhari vol 6, 
HadithBilang 495). 

1 Mula sa Tafsir ng Surah 17:45 ni Imam Quitubi, siya ay 
nagsabi: Si Sa’id bin Jubair ay nagsalaysay: Nang ang 
Surah 111 A1 Masad ay ipinahayag, ang Asawa ni Abu 
Lahab ay naghahanap sa Sugo ng Allah habang si Abu 
Bakr ay nakaupo sa tabi ng Sugo ng Allah Sinabi ni Abu 
Bakr sa Sugo ng Allah: Mas mabuti kung ifcaw ay lumayo 
muna sapagkat siya ay dumaratiiig papunta rito, maaring 
hamakin ka niya, Ang Sugo ng Allah ay nagsabi: 
“Magkakaroon ng tabing sa pagitan naming d^wa. 
Kaya, hindi niya nakita ang Sugo ng Allah. Ang babae ay 
nagtanong kay Abu Bakr, “Ang kasama mo ay nagsabi ng 
isang tula laban sa akin. Si Abu Bakr ay sumagot” 
Isinusumpa ko sa Allah na wala siyang sinabing tula laban 
sa iyo. Ang babae ay nagtanong: Naniniwala ka ba roon? 
Pagkaraan, siya ay lumisan. Si Abu Bakr ay nagtanong sa 
Sugo ng AUah: 0 Sugo ng Allah! Hindi ka niya nakita. 
Ang Sugo ng Allah ay sumagot. (DaMl) isang anghel ang 
kumubb sa akin mula sa kanya.” 

2 (a) Si Abu Sa'id al Khudri ay nagsalaysay: Narinig 
ng isang tao ang isang taong bumibigkas ng ''Qul 
huwa Alkihu Ahad' (Surah Al Ikhlas). Paulit-ubt 
niyang binibigkas ito. Nang kinaomagahan, siya ay 
nagtungo sa Sugo ng AHah at sinabi niya ito na para 
bang ang pagbigkas ng Surah na ito ay hindi pa s^at 
subali't ang Sugo ng Allah ay nagsabi sa kanya: Sa 
pamamagitan Niya na Siyang may tangan ng along 
kaluluwa, ito ay katumbas ng ikadong bahagi ng 
Qur'an. (Sahih Bukhari Vol 9, Hadith Bilang 471). (b) 
Si Aisha ay nagsalaysay: Ipinadala ng Sugo ng Allah 
sa digmaan ang isang tao na palagiang namumuno sa 
pagdarasal. Kanyang tioatapos ang pagdaiasal sa 
pamamagitan ng Surah Al Qdiias. Nang sila ay 
bumalik mula sa pakikipagdigmaan, nabanggit nik ito 
sa Sugo ng Allah at sinabi niya na tanungin ito kung 
bakit niya ginagawang higkasin ito nang maraming 
ulit. Sila ay nagtanong sa kanya at sinabi: Binibigkas 
ko ito sapagka’l binabanggit ng Surang ito ang mga 


Katangian ng Mahabaging Allah at naiibigan kong 
bigkasin ito sa aking mga pagdarasal. Ang Sugo ng 
Allah ay nagsabi sa kanila: “Sabihin ninyo sa kanya 
na minamahal siya ng Allah.” (Sahih Bukhari vol 9, 
Hadith Bilang 472). 

3 As Samad. Sinabi ni Ibn Abbas ayon sa 
pagsasalaysay ni Tl minah na “ang kahulugan ng As- 
Samad ay ang Isa Na sandigan ng lahat ng kanilang 
mga pangangadangan at pinagsusumamo. Sinabi rin 
ni Ibn Abbas ayon sa pagsasalaysay ni Ali Ibn 
Talhah na “ang kahulugan ng As-Samad ay Rabb 
(Panginoon) na Ganap sa Kanyang Kapamahalaan, 
ang Marangal Na ang Karangalan ay Ganap, ang 
Dakila na ang Kadakilaan ay Ganap, ang Matalino 
na ang Kanyang katalinuhan ay Ganap. 

4 Si Bukhari ay nagtala mula kay Abu Hurayrah na ang 
Sugo ng Allah ay nagsabi: “Ang Dakilang Allah ay 
nagsabi: ‘Ako ay itinakwil ng anak ni Adan at wala 
siyang karapatan na gawin ito sa Akin, at Ako ay 
kanyang nilapastanganan at wda siyang karapatang 
gawin ito sa akin. Tungkol sa kanyang pagtatakwiL sa 
Akin, ito ay kaugnay ng kanyang pagsasabing: “Siya 
(Allah) ay kailanman ay hindi Niya ako muling malibkha 
katulad ang pagkakalikha Niya noon sa akin.” Nguni't 
ang muling paglikha sa kanya ay higit na madali kaysa sa 
unang paglikha sa kanya. At tungkol sa kalaspatanganan 
niya sa Akin, ito ay kaugnay ng pananalita niya na: “Ang 
Allah ay tnagkaroon ng isang (lalaking) anak. Ngunit 
Ako ay Tanging Isa, na (janap na Robb (Panginoon). 
Hindi Ako nagka-anak at hindi rin Ako ipinanganak, at sa 
Akin ay walang m^hahalintulad.” (mula sa Tafsir Ibn 
Kathirvol 10 pahina 637.) 

5 Sa kanyang Sahih, si Muslim ay nagtala ayon sa 
mapanan^gang pagsasalaysay ni Uqbah bin ‘Amir na 
ang Sugo ng AU^ ay nagsabi: “Hindi ba ninyo 
nakikita na mayroong Ayat (talata ng Qur’an) na 
ipinahayag sa alan ngayong gabi na ang katulad nito 
ay hindi pa nakikita (o naipapahayag) kahit noon pa 
man. Ito ay ang Surah Falaq (11) at Surah An Naas 
(114). Sahih Muslim vol 1 Hadith Bilang 558. 










(Ang Bukang Li way way) 

S^^galan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
roSabihin mo (O Muhammad!): “Ako ay 
humihingi ng paglingap sa Rabb 
(^nginoon) ng Falaq (bukang-liwayway), 
“Laban sa kasamaan ng mga nilikhang 


Sa isang pagkakataon, isinalaysay ni Uqbah na 
habang siya ay naglalakad na kasama ng Sugo ng 
Allah, siya ay tinawag, “O Uqbah! Dapat ba kitang 
tuman ng dalawang Surah na pinakamainam ng 
mga Surah i^^ang bigkasin ng mga tao? Ako ay 
sumagot na “Sabihin mo sa akin O, Sugo ng Allah. 
Kaya, tinuman niya akong bimigkas ng Surah A1 
Falaq at Surah An-Naas ” 

Itinala ni An-Nasai na isinalaysay sa kanya ni Ibn 
Abis A1 Juhani na ang Sugo ng Allah ay nagsabi sa 
kanya, “O Ibn Abis, dapat ko bang ipaalam sa iyo 
ang pinakamainam na bagay na maaring gamitin 
para sa pangangalaga (laban sa kasamaan)? Siya ay 
sumagot, “Sabihin mo sa akin O Sugo ang Allah.” 
Ang Sugo ng Allah ay nagsabi at binigkas niya ang 
Surah A1 Falaq at Surah An Naas.” 


“Laban sa kasamaan ng Ghasiq 
^diliman ng gabi) kung ito ay laganap, 

} “Laban sa kasamaan ng mga 
^sasagawa (ng karunungang itim), 

} “At laban sa kasamaan ng mainggitin 
kung siya ay naiinggit.” 


Surah An-Naas 


(Ang Bukang Li way way) 

S^Ngalan ng Allah Ang Mahabagin, Ang Maawain 
Sabihin mo (O Muhammad!): “Ako ay 
humihingi ng paglingap sa Rabb ng 
samgkatauhan, 

® “Ang Hari^ ng sangkatauhan, 

^“Ang Diyos ng sangkatauhan, 
ro “Laban sa kasamaan ng Waswas^ 
(hmubulong at lumalayo [matapos bumulong]), 
©“Na bumubulong sa mga puso ng 
samgkatauhan, 

©“(Sila ay) Mula sa mga Jinn at Tao (na 
nang-uudyok ng kasamaan).” 


1 Si Aisha ay nagsalaysay: Sa oras ng pagtulog ng 
Sugo ng Allah, lagi niyang binibigkas ang Surah 
Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq at Surah An-Naas at 
pagkatapos, hihipan niya ang kanyang mga palad 
at ihahaplos ang kanyang kamay sa kanyang 
mukha at sa mga bahagi ng kanyang katawan na 
kanyang maaabot. At kimg siya ay may sakit, lagi 
niyang ipinagagawa ang ganoon sa akin para sa 
kanya. (Sahib Bukhari, vol 7, Hadith Bilang 644). 

2 Si Abu Hurayrah ay nagsalaysay: Ang Sugo ng 
Allah ay nagsabi: Sa Araw ng Pagkabuhay Muli, 
tatanganan ng Allah ang buong planeta ng 
mundo sa pamamagitan ng Kanyang Kamay at 
pipigain Niya ng Kanyang Kanang Kamay ang 
kalangitan at saka magsasabing: “Ako ang Hari, 
Nasaan ang mga hari ng daigdig?” (Sahih 
Bukhari, vol 9, Hadith Bilang 479). 

3 AI Waswas. Si Mu’tawir bin Sulayman ay 
nagsalaysay na sinabi ng kanyang ama, 
“Binanggit sa akin na ang Shaytan ang 
tagapagbulong (Al-Was was). Kapag ang anak ni 
Adan ay malungkot o masaya, siya ay 
bumubulong sa puso niya. Nguni’t kung naala-ala 
niya (ng anak ni Adan) ang Allah, siya (ang 
Shaytan) ay lumalayo.” (Tafsir ibn Kathir vol 10, 
pahina 649 na hinango mula sa tinipong salaysay 
ni At Tabari 24:710). 














































i Mga Mahalagang Tanong 
sa Buhay ng Muslim 

1 Mula saan kinukuha ng Muslim ang kanyang pinaniniwalaan? Kinukuha niya 
ito mula sa Aklat ng Allah (ang Qur'an) at sa tumpak na Sunnah (kapahayagan) ng 
Sugo ng Allah (Muhammad na hindi nagsasalita ng ayon sa sarili niyang 
kagustuhan; 4lto ay walang iba maliban sa isang kapahayagan na ipinahayag sa 
kanya.) [Quran 53:4], lyon ay batay sa pagkaunawa ng mga kasamahan ng Propeta 0 
at matuwid na mga naunang salinlahi, kalugdan nawa sila ng Allah. 

2 Kapag tayo ay nagkasalungatan (sa isang bagay), sa ano tayo sasangguni? 
Tayo ay sumangguni sa makatotohanang batas at ang kahatulan nito ay nasa Aklat ng 
Allah at sa Sunnah ng Kanyang Sugo S, sapagka't sinabi ng Allah; (At kung kayo ay 
nagkahidwaan sa isang bagay ay dapat ninyong isangguni ito sa Allah at sa 
Sugo.) [Qur'an 4:59], Ang Propeta ® ay nagsabi rin: "Nag-iwan ako sa inyo ng dalawang 
bagay na kailaman ay hindi na kayo maliligaw habang pinanghahawakan ninyo ang 
dalawang ito: ang Aklat ng Allah at ang Sunnah ng Kanyang Propeta". [Al-Muwatta']. 

3 Kaninong pangkat ang ligtas sa Araw ng Pagbangon? Ang Sugo S ay 
nagsabi: "Mahahati ang aking mamamayan sa pitumpu’t tatlong pananampalataya; 
silang lahat ay sa Apoy maliban sa isang pananampalataya. Nagsabi sila: “Ano ito, 
o Sugo ng Allah?” Siya ay nagsabi: Ang (pananampalatayang) aking tinatahak ito 
at ng aking mga Kasamahan." [Ahmad at Tirmidhi], Kaya ang katotohanan ay ang 
anumang nakabatay roon ang Propeta ^ at ang kanyang mga kasamahan. Kaya 
dapat kang sumunod at maging maingat sa Bid' ah (paniniwala o katuruan na hindi 
itinuro ng Propeta Muhammad S, kung ikaw ay naghahangad ng kaligtasan at 
pagtanggap ng mga gawa. 

4 Ano ang mga kondisyon sa pagtanggap ng matuwid na gawa? Ang mga 

kondisyon nito ay ang: 1. Paniniwala sa Allah at ang pagtaguyod sa kaisahan Niya, 
hindi tatanggapin ang matuwid na gawa mula sa isang Mushrik (nagtatambal). 

2. Kawagasan, sa p am a m agitan ng paghahangad sa ikasisiya ng Mukha ng Allah. 

3. Pagsunod sa Propeta S sa paggawa rito, sa pamamagitan ng pagkaka-alinsunod 
nito sa mga naihatid niya Kaya hindi nararapat na sambahin ang Allah maliban 
sa paraang naaayon sa isinabatas Niya. 

Kung ang isa sa mga ito ay wala, ang gawa ay hindi matatanggap. Ang Allah ay 
nagsabi: (At Kami ay bumaling sa anumang gawain na ginawa nila (mga di- 
sumasampalataya), at pagkatapos ay Aming ginawa itong parang alikabok na 
isinabog na nagkakalatan.) [Qur'an 25:23], 

5 Dan ang mga antas ng Relibiyong Islam? Ang mga antas ng Relihiyon ay tatlo: 
Ang Islam (Pagpapasailalim), ang Eeman (Paniniwala), at ang Disan (Pagpapahusay). 

6 Ano ang Islam at ilan ang mga saligan nito? Ang Islam ay ang pagsuko sa 
Allah sa pamamagitan ng Tawheed (pagbukod-tangi sa Kanya), ang pagpapaakay sa 
Kanya sa pamamagitan ng pagtalima, at ang pagkalas sa Shirk (pagtatambal sa 
Allah) at sa mga tagapagtaguyod nito. Ang mga saligan nito ay lima, binaggit ito ng 
Propeta ^ sa sinabi niya: "Itinatag ang Islam sa lima: ang pagsasaksi na walang 
(tunay na) Diyos maliban sa Allah at katotohanang si Muhammad ay Sugo ng Allah, 
ang pagtaguyod ng Salah, ang pagbibigay ng Zakah, ang pagsasagawa ng Hajj sa 
Tahanan (ng Allah), at ang pag-aa 3 Aino sa Ramadan." [Al-Bukhari at Muslim], 





7 Ano ang Eeman at ilan ang mga saligan nito? Ang Eem^ ay ang paniniwala 
ng puso, ang pagsasabi ng dila, at ang paggawa ng mga bahagi ng katawan, na nag- 
iibayo sa pamamagitan ng pagsunod at nababawasan sa pamamagitan ng pagsuway. 
Ang Allah ay nagsabi: ^Upang mapag-ibayo nila ang kanilang pananampalataya, 
na kaalinsabay ng kanilang pananampalataya sa ngayon.) [Qur an 48:4], Ang sinabi 
naman ng Sugo ®: "Ang Eeman (pananampalataya) ay binubuo ng higit sa 
pitumpong sangay. Ang pinakamainam sa mga ito ay ang pagsabi ng Laa ilaaha 
illallaah (ang paniniwala na walang tunay na Diyos maliban sa Allah) at ang 
pinakamababa sa mga ito ay ang pag-aalis sa daan ng anumang bagay na 
nakapipinsala. Ang pagkamahiyain ay isang sangay ng Pananampalataya." [Muslim], 
Nagkakaroon ito ng kasiguruhan batay sa napapansin ng Muslim na kasiglahan sa 
pagsunod sa panahon ng mga kabutihan at katamlayan sa sandali ng paggawa ng 
pagsuway. Ang Allah ay nagsabi: ^Katotohanan, ang mga mabubuting gawa ay 
nakapapalis ng mga masasamang gawa.) [Qur'an ii:ii4]. Ang mga saligan nito ay 
anim, binanggit ito ng Propeta 0 sa sinabi niyang: "At maniwala ka sa Allah, sa 
Kanyang mga anghel, sa Kanyang mga kasulatan, sa Kanyang mga sugo, sa Ruling 
Araw, at sa Tadhana: ang mabuti rito at ang masama rito." [Al-Bukhari], 

8. Ano ang kahulugan ng "Laa ilaaha illallaah"? Ang pagkakaila sa pagiging 
tunay na diyos ng iba pa maliban sa Allah at ang pagpapatunay nito sa Allah lamang. 

9 Ang Allah ba ay kasa-kasama natin? Oo. Ang Allah ay kasama natin sa 
pamamagitan ng Kanyang kaalaman, pandinig, paningin, pangangalaga, 
pagsasaklaw, kapangyarihan, at ng Kanyang kalooban. At tungkol naman sa 
Kanyang personalidad, hindi Siya nakikihalubilo sa mga sarili ng mga nilikha at 
hindi Siya nasasaklawan ng anuman sa mga nilikha. 

10 Makikita ba ang Allah sa pamamagitan ng mata? Nagkaisa ang mga 
Muslim na ang Allah ay hindi makikita sa Mundo, subali't sa Kabilang-buhay ang 
Allah ay makikita ng mga mananampalataya sa Mah-shar (lugar na pagtitipunan) at 
sa Paraiso. Siya ay nagsabi: 4Sa Araw na yaon, may mga mukha na mga 
nagniningning. Na nakatingin sa kanilang Panginoon.) [Qur'an 75:22-23], 

11 Ano ang pakinabang ng pagkakaalam sa mga pangalan ng Allah at ng 
Kanyang mga katangian? Ang kauna-unahang tungkuling itinakda ng Allah sa 
Kanyang mga nilikha ay ang kilalanin Siya. Sapagka't kapag Siya ay nakilala ng mga 
tao tunay na sasambahin nila Siya ng totoong pagsamba. Siya ay nagsabi: ^Kaya dapat 
mong malaman na walang (tunay na) Diyos maliban sa Allah, kaya humingi sa 
Kanya ng kapatawaran sa iyong kasalanan.) [Qur'an 47:19], Kaya ang paggunita sa 
Allah sa lawak ng Kanyang Habag ay nagdudulot ng pagkakaroon ng pag-asa, at sa 
tindi ng Kanyang paghihiganti ay nagdudulot ng pangamba, at sa pamumukod-tangi 
Niya sa pagkakaloob ng biyaya ay nangangailangan ng pasasalamat. 

Ang nilalayon sa pagsamba sa pamamagitan ng mga pangalan ng Allah at ng 
Kanyang mga katangian ay ang kasiguruhan ng pagka-alam sa mga ito at ang 
pagkaunawa sa mga kahulugan ng mga ito, at paggawa batay sa mga ito. Mayroon 
sa mga pangalan ng Allah at sa Kanyang mga katangian na napupuri ang tao sa 
pag-aangkin nito gaya ng kaalaman, pagkaawa, at katarungan. Mayroon naman sa 




mga ito na napipintasan at nasisisi ang tao sa pag-aangkin nito gaya ng pagkadiyos, 
pagkamapanupil, at pagkamapagmalaki. 

Ang tao ay may mga katangiang pinupuri siya dahil sa mga ito at ipinag-uutos sa kanya 
gaya ng pagpapakaalipin (sa Allah), pagdulog sa Kanya ng karalitaan, pangangailangan sa 
Kanya, pagpapakaaba sa Kanya, paghiling sa Kanya, at ang mga katulad nito, ngunit hindi 
kailanman maaaring taglayin ng Panginoon ang mga katangiang ito. 

Ang pinakamamahal na nilikha para sa Allah ay ang sinumang nagtataglay ng mga 
katangiang naiibigan Niya. Ang pinakakasuklam-suklam na nilikha para sa Kanya ay 
ang sinumang nagtataglay ng mga katangiang kinamumuhian Niya. Ang Allah ay 
nagsasabi: ^At taglay ng Allah ang mga naggagandahang pangalan, kaya 
manalangin kayo sa Kanya sa pamamagitan ng mga ito.) [Quran 7:i80]. Napatunayan 
sa Propeta S na siya ay nagsabi: "Katotohanang ang Allah, ang Kataas-taasan, ay 
nagtataglay ng siyamnapu’t siyam na pangalan, isandaan maliban sa isa; ang sinumang 
nakabilang sa mga ito ay papasok sa Paraiso". [Ai-Bukhari at Muslim]. 

Ang kahulugan ng pagbilang sa mga ito ay ang: 1- Pagbilang sa mga salita nito 
at bilang nito 2- Pag-unawa sa mga kahulugan at ipinahihiwatig nito. Kaya kapag 
sinabi ang: Al-Hakeem (ang Tigib ng Karunungan) ay isusuko niya ang lahat ng 
gawain niya sa Allah dahil ang lahat ng mga ito ay umaalinsunod sa karunungan 
Niya. At kapag naman sinabi niya ang: Al-Quddoos (Ang Kabanal-banalan) ay 
isasaisip niya na ang Allah ay malayo sa lahat ng mga kakulangan. 3- Pagdalangin 
sa pamamagitan ng mga ito. At ito may dalawang uri. a) Pagdalangin na pagpupuri 
at pagsamba. b) Pagdalangin na paghiling at pagsusumamo. 

Ang sinumang nagsiyasat sa Qur'an at sa tumpak na Sunnah ay makakayanan 
niyang tipunin ito. Ang mga ito ay: 

1-Allaah (Ang tunay na Diyos). 2-Ar-Rahmaan (Ang Maawain), 3-Ar-Raheem 
(Ang Mahabagin), 4-Ar-Ra’uf (Ang Tigib ng Kabaitan), 5-Al-Ghamy (Ang 
Mayaman), 6-Al-Kareem (Ang Mapagbigay), 7-Al-Akram (Ang 
Pinakamapagbigay), 8-Al-Wahhaab (Ang Mapagkaloob), 9-Al-Jawaad (Ang 
Mapagmabuting-loob), 10-Al-Waasi‘ (Ang Malawak), 11-Al-Maalik (Ang 
Nagmamay-ari), 12-Al-Malik (Ang Hari), 13-Al-Maleek (Ang Kahari-harian), 14- 
Al-Quddoos (Ang Banal), 15-As-Salaam (ang Sakdal), 16-Al-Mu'min 
(Tagapagpatiwasay), 17-Al-Muhayimn (Ang Tagapagbantay), 18-Al-'Azeez (Ang 
Matatag), 19-Al-Jabbaar (Ang Palasupil), 20-Al-Mutakabbir (Ang 
Nakapagmamalaki), 21-Al-Kabeer (Ang Malaki ), 22-Al-Muta'aal (Ang 
Makapagmamataas), 23-Ar-Rabb (Ang Panginooon), 24-Al-'Adheem (Ang 
Sukdulan), 25-Al-Qaadir (Ang Makapangyarihan), 26-Al-QMeer (Ang 
Nakapangyayari), 27-Al-Muqtadir (Ang Nakakakaya), 28-Al-Khallaaq (Ang 
Palalikha), 29-Al-Khaaliq (Ang Tagapaglikha), 30-Al-Baari’ (Ang Maykapal), 31- 
Al-Musawwir (Ang Tagapag-anyo), 32-Al-Awwal (Ang Kauna-unahan), 33-Al- 
Aakhir (Ang Kahuli-hulihan), 34-Adh-Dhaahir (Ang Nangingibabaw), 35-Al- 
Baatin (Ang Nakaaarok), 36-As-Samee‘ (Ang Nakaririnig), 37-Al-Baseer (Ang 
Nakakikita), 38-Al-'Afuw (Ang Mapagpaumanhin), 39-Al-Ghafoor (Ang 
Mapagpatawad), 40-Al-Ghaffaar (Ang Tagapagpatawad), 41-As-Siteer (Ang 









Mapagtakip), 42-Al-Haleem (Ang Matimpiin), 43-Al-Lateef (Ang Nakakatatalos o 
Ang Mabait), 44-Al-Witr (Ang Bugtong), 45-Al-Jameel (Ang Maganda), 46-Al- 
Aliy (Ang Mataas), 47-Al-A'laa (Ang Kataas-taasan), 48-Al-Waahid (Ang Nag- 
iisa), 49-Al-Ahad (Ang lisa), 50-As-Samad (Ang Dulugan), 51-As-Sayyid (Ang 
Poon), 52-Al-Qahir (Ang Tagalupig), 53-Al-Qahhaar (Ang Palalupig), 54-Al- 
Haqq (Ang Totoo), 55-Al-Mubeen (Ang Naglilinaw), 56-Al-Qawiy (Ang Malakas), 
57-Al-Mateen (Ang Matibay), 58-Al-Hayfy (Ang May-hiya), 59-Al-Hayy (Ang 
Buhay), 60-Al-Qayyoom (Ang Tagapagpanatili), 61-Ash-Shaakir (Ang 
Nagpapasalamat), 62-Ash-Shakoor (Ang Mapagpasalamat), 63-Al-Fattaah (Ang 
Tagapagpasya), 64-Al-'Aleem (Ang Maaalam), 65-Al-Hakeem (Ang Marunong), 
66-Al-Khabeer (Ang Nakababatid), 67-At-Tawwaab (Ang Palatanggap ng pagsisi), 
68-Al-Qareeb (Ang Malapit), 69-Al-Mujeeb (Ang Tumutugon), 70-Al-Wadood 
(Ang Mapagmahal), 71-Al-Waliy (Ang Katangkilik), 72-Al-Hameed (Ang Kapuri- 
puri), 73-Al-Mawlaa (Ang Tagatangkilik), 74-An-Naseer (AngTagaadya), 75-Al- 
Hafeedb (Ang Mapag-ingat), 76-Al-Majeed (Ang Maringal), 77-Ash-Sbabeed 
(Ang Saksi), 78-Al-Muqaddim (Ang Tagapagpauna), 79-Al-Mu-akhkhir (Ang 
Tagapagpahuli), 80-Al-Musa'ir (Ang Tagapagpaliyab), 81-Al-Qaabid (Ang 
Tagapagpagipit), 82-Al-Baasit (Ang Tagapagpaluwag), 83-Al-Mu'tiy (Ang 
Tagapagbigay), 84-Ad-Dayyaan (Ang Palagantimpala), 85-Al-Mannaan (Ang 
Mapagbiyaya), 86-Ar-Raaziq (Ang Tagapagtustos), 87-Ar-Razzaaq (Ang 
Palatustos), 88-Al-Wakeel (Ang Pinagkakatiwalaan), 89-Ar-Raqeeb (Ang 
Mapagmasid), 90-Al-Muhsin (Ang Mapagmagandang-loob), 91-Al-Haseeb (Ang 
Tagapagtuos), 92-Ash-Shaaffy (Ang Tagapagpagaling), 93-Ar-Rafeeq (Ang 
Magiliw), 94-Al-Muqeet (Ang Tagakandili), 95-At-Tayyib (Ang Kaaya-aya), 96- 
Al-Hakam (Ang Hukum), 97-Al-Barr (Ang Mabuti), 98-As-Subbooh (Ang 
Maluwalhati), 99-Al-Waarith (Ang Tagapagpamana), 100-Al-Ilaah (Ang Diyos). 

12. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng mga pangalan ng Allah at ng Kanyang 
mga katangian? Ang mga pangalan ng Allah at ang Kanyang mga katangian ay 
kapwa ipinahihintulot gamitin sa panalangin ng pagpapakupkop at panunumpa. 
Subali't may mga pagkakaiba sa pagitan ng mga ito, ang pinakamahalaga nito: 

Una- Ang mga pangalan ng Allah - hindi ang Kanyang mga katangian - ay 
ipinahihintulot na gamitin sa (pagpapa-alipin) at (pagdalangin). Ang pagpapa-alipin 
ay gaya pagpapangalan na nagsisimula sa 'Abd, "Abdulkareem" (Alipin ng 
Mapagbigay). Samantalang ang pangalang 'Abdulkaram (Aliping ng 
Pagkamapagbigay) ay hindi ipinahihintulot (dahil ang Karam ay hindi pangalan ng 
Allah). Ang pagdalangin naman dito ay gaya ng "Yaa Kareem" (O Mapagbigay). 
Samakatwid hindi ipinahihintulot ang "Yaa Karamallaah" (O Pagkamapagbigay ng 
Allah). Pangalawa: Ang mga pangalan ng Allah ay pinaghahanguan ng Kanyang 
mga katangian gaya ng: Ar-Rahmaan (Ang Mahabagin) pinaghahanguan ito ng isang 
katangian Niya, ang Rahmah (habag). Tungkol naman sa Kanyang mga katangian, 
ang mga ito ay hindi hinahango mula sa mga pangalan na hindi nailahad. Kaya ang 
katangiang Istiwa’ (pag-ibabaw) ay hindi pinaghahanguan ng pangalang Al- 
Mustawiy (ang pumaibabaw). Pangatlo: Ang mga gawain ng Allah ay hindi 
pinaghahanguan ng mga pangalan na hindi nailahad. Kabilang sa mga gawain ng 







Allah ay "Al-Ghadab" (ang magalit), kaya hindi maaaring sabihin na kabilang sa 
mga pangalan ng Allah ang "Al-Ghaadib" (Ang Nagagalit). Samantalang ang 
Kanyang mga katangian ay hinahango mula sa Kanyang mga gawain. Kaya ang 
katangiang "Al-Ghadab" (ang magalit) ay pinatutunayan natin na taglay ng Allah 
dahil ang paggalit ay kabilang sa Kanyang mga gawain. 

13 Ano ang kahulugan ng paniniwala sa mga Anghel? Ito ay ang wagas na 
pagkilala sa pagkakaroon nila, na nilikha lamang sila ng Allah upang sambahin Siya at 
ipatupad ang Kanyang kautusan. Ang Allah ay nagsabi; (bagkus sila ay mga lingkod 
na pinarangalan. Hindi nila inuunahan Siya sa pagsasalita, datapwa't 
ipinatutupad nila ang anumang ipinag-uutos Niya sa kanila.) [Qur'an 21:26-27] 

Ang paniniwala sa kanila ay naglalaman ng ilang bagay: 1. Ang paniniwala sa 
pagkakaroon nila; 2. Ang paniniwala sa sinumang nalaman natin sa kanila ang 
kanyang pangalan, gaya ni Jibreel; 3. Ang paniniwala sa anumang nalaman natin sa 
mga katangian nila gaya ng kadakilaan ng pagkakalikha sa kanila; 4. Ang paniniwala 
sa anumang nalaman natin sa mga katungkulan nila na natatangi lamang sila roon., 
gaya ng Anghel ng Kamatayan. 

14 Ano ang Qur’an? Ang Qur’an ay tunay na Salita ng Allah, ang pagbigkas nito 
ay itinuturing na pagsamba. Sa Kanya nagsimula ito at sa Kanya rin babalik ito. Siya 
ang nagsasalita nito sa katotohanan sa pamamagitan ng titik at tinig. Narinig ito mula 
sa Kanya ni Anghel Jibreel at pagkatapos ay ipinarating ito ni Jibreel kay Propeta 
Muhammad S. Ang lahat ng mga kasulatang pangkalangitan ay Salita ng Allah. 

15 Magsasapat ba tayo sa Qur’an nang wala ang Sunnah ng Propeta ? Hindi ito 
maaari, sapagka't ipinag-utos ng Allah na tanggapin ang Sunnah ayon sa Kanyang 
sinabi: ^Kaya't ang anumang ipinarating sa inyo ng Sugo ay kunin ninyo at ang 
anumang ipinagbawal niya sa inyo ay iwasan ninyo.) [Qur'an 59:7], Dumating ang 
Sunnah bUang isang tagapaliwanag para sa Qur’an. Sapagka't hindi malalaman ang 
detalye ng katuruan ng Islam, gaya ng Salah kung hindi sa pamamagitan nito. Ang 
Sugo ^ ay nagsabi: "Tandaan! Tunay na ako ay pinagkalooban ng Kasulatan at isa 
pang katulad nito na kasama nito. Tandaan! Halos may isang Making busog na busog 
na nakaupo sa kanyang sopa, na nagsasabing: Panghawakan ninyo ang Qur’an na ito. 
Kaya ang anumang natagpuan ninyo rito na ipinahintulot ay ipahintulot ninyo at ang 
anumang natagpuan ninyo rito na ipinagbawal ay ipagbawal ninyo". [Abu Dawud], 

16 Ano ang kahulugan ng paniniwala sa mga Sugo? Ito ay ang wagas na 
paniniwala na ang Allah ay nagpadala sa bawa't pamayanan ng isang Sugong 
nagmula sa kanila. Nag-aanyaya ito sa kanila sa pagsamba sa Allah lamang at sa 
pagtakwil sa anumang sinasamba bukod pa sa Kanya. Silang lahat ay matatapat, 
mapaniniwalaan, matatalino, mararangal, mga nagpapakabuti, mga banal ang 
pagkatakot, mapagkakatiwalaan, mamamatnubay, at mga napatnubayan. Sila ay 
nagparating ng kanilang mga mensahe, sila ang pinakamainam sa mga nilikha, at 
sila ay napangalagaan laban sa pagtatambal sa Allah magmula sa pagsilang sa 
kanila at hanggang sa kanilang kamatayan. 

17 Ano ang mga uri ng Pamamagitan sa Araw ng Pagbabangon? Una: Ang mga 
ito ay may iba’t ibang uri, ang pinakadakila sa mga ito ay ang dakilang 






Pamamagitan. Ito ay magaganap sa tinatayuan sa Araw ng Pagbangon pagkatapos na 
tumayo ang mga tao nang limampung libong taon habang hinihintay nila ang 
paghatol sa kanila. Mamamagitan si Propeta Muhammad S sa kanyang Panginoon at 
hihilingin niya sa Kanya na magbaba ng kahatulan sa pagitan ng mga tao. Ito ay 
partikular lamang sa Propeta nating si Muhammad S, at ito ang siyang kapuri-puring 
kalagayan na ipinangako sa kanya. Pangalawa: Ang Pamamagitan para sa paghiling 
na buksan ang pintuan ng Paraiso. Ang unang hihiling sa pagbukas ng pintuan nito 
ay ang Propeta nating si Muhammad S at ang unang papasok dito sa lahat ng mga 
pamayanan ay ang kanyang mamamayan. Pangatlo: Ang Pamamagitan para sa ilang 
pangkat ng mga tao na naatasan nang pumasok sa Apoy upang hindi na sila pumasok 
dito. Pang-apat: Ang Pamamagitan para sa mga taong pumasok na sa Apoy mula sa 
mga mapagsuway na naniniwala sa Tawheed (kaisahan ng Allah) upang sila ay 
palabasin mula rito. Pang-lima: Ang Pamamagitan para sa pag-aangat sa mga antas 
ng ilang pangkat ng mga taong kabilang sa mga maninirahan sa Paraiso - Ang huling 
tatlong Pamamagitan ay hindi partikular sa Propeta natin, subalit siya ang 
mangunguna rito. At pagkatapos niya, susunod namang mamamagitan ang mga 
Propeta, ang mga Anghel, ang mga matuwid, at ang mga martir. Pang-anim: Ang 
Pamamagitan para sa ilang pangkat upang pumasok sila sa Paraiso nang walang 
pagsusulit. Pang-pito: Ang Pamamagitan para sa pagpapagaan ng pagdumsa ng ilan 
sa mga di-mananampalataya. Ito ay partikular naman din sa Propeta natin ^ para sa 
tiyuhin niyang si Abii Talib upang pagaanin ang pagdumsa nito. Pagkatapos ay 
magpapalabas ang Allah mula sa Apoy dahil sa Habag Niya ng ilang pangkat ng mga 
taong namatay sa paniniwalang Tawheed (kaisahan ng Allah) nang walang 
mamamagitan ni isa man. Walang makakabilang sa kanila maliban sa Allah at 
papapasukin Niya sila sa Paraiso dahil sa Habag Niya. 

18 Ipinahihintulot ba ang paghingi ng tulong o ang paghiling ng Pamamagitan 
mula sa mga taong buhay? Oo, ipinahihintulot at ipinag-anyaya ng Islam ang 
pagtulong sa iba, sapagkat sinabi ng Allah: ^At magtulungan kayo sa kabutihan at 
sa kabanalan ng takot.) [Quran 5:2], At ang sabi naman ng Sugo 0: "Ang Allah ay 
nasa pagtulong sa isang lingkod habang ang isang lingkod ay nasa pagtulong ng 
kanyang kapatid"[ Muslim]. Tungkol naman sa Pamamagitan, ang kabutihan nito ay 
malaki. Ito ay nangangahulugang pagpapagitna. Sapagkat sinabi ng Allah: ^Ang 
sinumang namagitan ng isang magandang pamamagitan ay magkakaroon siya 
ng isang bahagi (ng gantimpala) mula rito).[Qur'an 4:85] At sinabi naman ng Sugo 
"Mamagitan kayo, gagantimpalaan kayo". [Al-Bukhari]. At ito ay alinsunod sa mga 
kondisyon na: 1. Ang paghingi ng tulong o paghiling ng pamamagitan ay mula sa 
taong buhay sapagkat ang paghiling nito sa patay ay tinatawag na Du'a (panalangin) 
at ang patay ay hindi nakaririnig sa sinumang nananalangin sa kanya. Ang Allah ay 
nagsabi: ^Kung sila ay iyong tinatawagan, sila ay hindi nakakarinig sa inyong 
panawagan, at kung sila man ay makakarinig, hindi rin nila kayo 
matutugunan.) [Qur'an 35:14], At paano nga ba hihingan ng tulong ang patay, 
samantalang siya ay nangangailangan sa panalangin ng buhay? At ang kanyang 
gawain ay nagwakas na dahil sa pagkamatay niya maliban sa anumang dumarating sa 
kanya na gantimpala sa pamamagitan ng Du'a at gaya nito. Ang Sugo ng Allah S ay 







nagsabi: "Kapag namatay na ang anak ni Adam, ang kanyang gawain ay nagwakas 
na maliban sa tatlo: Tuloy-tuloy na kawang-gawa, o kaalamang pinakikinabangan 
ito, o mabuting anak na nananalangin para sa kanya?" [Muslim], 2 . na nauunawaan nito 


ang sinasabi sa kanya; 3. na ang hinihilingan ay nasa harapan mismo; 4. na ang 
Pamamagitang ito ay sa anumang makakaya; 5. na ito ay kaugnay sa mga bagay- 
bagay sa Mundo; 6. na ito ay sa ipinahihintulot na bagay na walang pinsalang dulot. 

19 Ilan ang mga bahagi ng Tawassul (pagsusumamo)? Ito ay dalawang bahagi. 
Una: Ipinahihintulot; at ito ay tatlong uri: 1. Ang pagsusumamo sa Allah sa 
pamamagitan ng Kanyang mga pangalan at mga katangian. 2. Ang pagsusumamo 
sa Allah sa pamamagitan ng ilan sa mga nagawang matuwid, gaya ng kuwento ng 
tatlong lalaki na nakulong sa isang kuweba. 3. Ang pagsusumamo sa Allah sa 
pamamagitan ng panalangin ng isang matuwid na Muslim na buhay na kaharap 
mismo at inaaasahang tutugunin ang kanyang panalangin. 

Pangalawa: Ipinagbabawal; at ito ay dalawang uri: 1. Na hihiling sa Allah sa 
pamamagitan ng katampukan ng Propeta 0 ng isang Wali (katangkilik), gaya ng 
pagsabi ng: O Allah, katotohanang ako ay humihiling sa lyo sa pamamagitan ng 
katampukan ng lyong Propeta, o katampukan ni Husain (isa sa mga apo ng Propeta), 
hahmbawa. Tama, na ang katampukan ng Propeta S ay dakila sa Mata ng Allah at 
gayon din ang katampukan ng mga taong matuwid. Subali't ang mga kasamahan ng 
Propeta S, bagamat sila ang pinakamasigasig sa mga tao sa paggawa ng kabutihan, 
noong panahon ng tagtuyot ay hindi sila nagsumamo sa pamamagitan ng katampukan 
ng Propeta samantalang ang puntod ng Propeta ay nasa pagitan lamang nila. Sila 
ay nagsumamo na lamang sa pamamagitan ng panalangin ng tiyuhin ng Propeta na si 
'Abbas (kalugdan nawa siya ng Allah). 2. Na hihiling ang tao sa kanyang Panginoon 
ng kanyang pangangailangan habang sumusumpa sa pamamagitan ng Propeta ^ o sa 
inaakalang Wall, gaya ng pagsabi ng: O Allah, katotohanang ako ay humihiling sa lyo 
ng ganito sumpa man sa lyong Waif na si Polano o sumpa man sa karapatan ng lyong 
Propeta na si Polano. Ito'y ipinagbabawal, dahil sa ang pagsumpa sa nilikha sa harap 
ng isang nilikha ay ipinagbabawal. Samakatwid, sa harap ng Allah ay high na matindi 
ang pagbabawal. At pagkatapos, ang Allah ay walang tungkulin para sa tao dahil 
lamang sa pagtalima nito sa Kanya. 

20 Ano ang kabulugan ng paniniwala sa Ruling Araw? Ito ay ang wagas na 
paniniwala sa kaganapan nito. Napapaloob dito ang paniniwala sa kamatayan at 
anumang magaganap pagkatapos nito, gaya ng pagsubok sa libingan, pagdurusa 
rito, at kaginhawaan rito; sa pag-ihip sa tambuli; sa pagtayo ng mga tao sa harap ng 
kanilang Panginoon; sa pagbubuklat sa mga talaan ng gawa; sa paglalagay ng 
timbangan; sa pagtawid sa tulay na Sirat; sa lawa; sa Pamamagitan; at pagkatapos 
noon ang pagtungo sa Paraiso o ang patungo sa Impiyerno. 

21 Ano ang mga palatandaan ng Malaking Oras (ang paggunaw sa mundo)? 
Ang Propeta S ay nagsabi: "Tunay na ito ay hindi darating hanggang hindi kayo 
nakakakita bago pa man ito ng sampung tanda", at binanggit niya: ang usok, ang 
Dajjal (bulaang Kristo), ang malaking hayop, ang pagsikat ng araw sa kanluran nito, 
ang pagbaba ni Hesus na anak ni Maria, ang Ya'juj at ang Ma'juj (ang Og at ang 




Magog), tatlong paglamon ng lupa: paglamon ng lupa sa silangan, paglamon ng lupa 
sa kanluran, at paglamon ng lupa sa Arabia, at ang panghuli niyon ay apoy na lalabas 
sa Yemen na magtataboy sa mga tao patungo sa pagtitipunan nila." [Muslim], 

22 Ano ang pinakamalaking Fitnah (tukso) na daraan sa mga tao? Ang Propeta 
® ay nagsabi: "Sa pagitan ng paglikha kay Adan hanggang sa pagdating ng Oras (ng 
paggunaw sa mundo) ay wala nang napakasukdulang (maidudulot na tukso) na 
humigit pa kaysa kay Dajjal (bulaang Kristo)." [Muslim], Siya ay isang lalaking kabilang 
sa mga anak ni Adan, Siya ay darating sa nalalapit na katapusan ng panahon. May 
nakasulat sa pagitan ng kanyang mga mata na K.F.R., na mababasa ng bawa't 
mananampalataya. Siya ay kirat sa kanang mata. Para bang ang mata niya ay isang 
ubas na nakaluwa. Sa unang sandali ng paglitaw niya ay mag-aangkin siya ng isang 
matuwid na tao, pagkatapos ay mag-aangkin naman ng pagka-propeta, at pagkatapos 
ay pagka-diyos. Pupunta siya sa mga tao at aanyayahan sila, nguni't pasisinungalingan 
nila siya at hindi tatanggapin ang kanyang sinasabi. Kaya lalayo siya sa kanila at 
susundan siya ng kanilang mga ari-arian. Kaya kinaumagahan wala ng matitirang 
anuman sa mga kamay nila. Pagkatapos ay pupunta ulit siya sa mga tao at aanyayahan 
sila. Sa sandaling ito sila ay tutugon na sa kanya at maniniwala na sa kanya. 
Pagkatapos ay uutusan niya ang langit at uulan ito. Uutusan niya ang lupa na 
magpatubo at magpapatubo ito. Pupunta siya sa mga tao na may dalang tubig at apoy. 
Ang apoy ay isang malamig na tubig at ang tubig naman ay apoy. Nararapat para sa 
isang mananampalataya na magpakukop sa Allah laban sa kanyang tukso niya (Dajjal) 
sa bawa't katapusan ng Sal^ at kung naabutan siya bumigkas sa harap niya ng unang 
mga Ayah ng Surah Al-Kahf (kabanata ika-18). liwasang makaharap siya sa takot na 
matukso. Ang Sugo ay nagsabi: "Ang sinumang nakaiinig tungkol sa Dajjal ay 
magpakalayu-layo siya sa kanya. Sapagka't sumpa man sa Allah, tunay na ang isang 
lalaki (tao) ay pupunta sa kanya sa pag-aakalang ito ay isang mananampalataya kaya 
susunod ito sa kanya dahil sa mga dinadala niyang pampahnlang." [Abu Dawud], 
Mananatih siya sa lupa nang apatnapung araw; ang isang araw ay gaya ng isang taon, 
ang isa namang araw ay gaya ng isang buwan, at ang isa pang araw ay gaya ng isang 
Biyemes (linggo), at ang nalalabing mga araw niya ay gaya ng mga araw nating ito. 
Wala siyang iiwang bayan o lupain malibang papasukin niya ang mga ito bukod sa 
Makkah at Madmah. Pagkatapos ay bababa si Hesus at papatayin niya siya (Dajj£). 

23 Ang Paraiso at ang Impiyerno ba ay mayroon na? Oo. Nilikha na ng Allah 
ang mga ito bago pa Niya nilikha ang mga tao. Ang mga ito ay hindi maglalaho 
magpakailanman at hindi rin mawawala. Lumikha ang Allah para sa Paraiso ng 
mga maninirahan nito ayon sa kabutihang-loob Niya at para sa Impiyerno ng mga 
maninirahan nito ayon naman sa katarungan Niya. Ang bawat isa ay padadaliin sa 
anumang nilikha para sa kanya. 

24 Ano ang kahulugan ng paniniwala sa Qadr (Pagtatakda)? Ito ay ang wagas 
na paniniwala na ang bawat mabuti o masama ay alinsunod sa pagtatadhana ng 
Allah at pagtatakda Niya, at na Siya ay malayang gumawa sa anumang ninanais 
Niya. Ang Sugo 0 ay nagsabi: "Kung sakaling ang Allah ay nais Niyang parusahan 
ang mga naninirahan sa Kanyang mga kalangitan at ang mga naninirahan sa 
Kanyang kalupaan, pinarusahan na Niya sila, subali't Siya ay hindi gumagawa ng 
kawalang katarungan sa kanila. At kung sakaling kinahabagan Niya sila, ang habag 







Niya ay higit na mainam para sa kanila kaysa sa mga gawa nila. Kung sakaling ikaw 
ay gumugol ng kasing (laki ng bundok ng) Uhud na ginto sa landas ng Allah, hindi 
ito tatanggapin ng Allah mula sa iyo hanggang hindi ka naniniwala sa Pagtatakda at 
naniniwala na ang anumang magpapasawi sa iyo ay hindi lalampas sa iyo at na ang 
anumang lalampas sa iyo ay hindi magpapasawi sa iyo. At kung sakaling namatay 
ka bukod dito ay katiyakang papasok ka sa Apoy. [Ahmad at Abu Dawud]. 

Ang paniniwala sa Pagtatakda ay naglalaman ng apat na bagay: 1) Ang 
paniniwala na ang Allah ay nakaaalam sa bawa't bagay maging sa kabuuan at detalye 
nito. 2) Ang paniniwala na Siya ay nagsulat na nito sa Talaang Inaalagaan. Ang Sugo 
0 ay nagsabi: "Isinulat na ng Allah ang mga katakdaan ng mga nilikha limampung 
libong taon bago Niya nilikha ang mga kalangitan at ang kalupaan. [Muslim], 3) Ang 
paniniwala na ang anumang ninais ng Allah ay magaganap na hindi mapipigilan ng 
anuman at na ang Kanyang kapangyarihan ay hindi mapanghihina ng anuman. 
Samakatwid, anumang ninais Niya ay magaganap at ang anumang hindi Niya ninais ay 
hindi magaganap. 4) Ang paniniwala na ang Allah ay ang Tagapaglikha na nagpapairal 
sa bawa't bagay at na ang anumang bukod sa Kanya ay nilikha lamang Niya. 

25 Ang niUkha ba ay may kakayahan, kalooban, at totoong pagnanais? Oo. Ang 
tao ay may kalooban, pagnanais, at kakayahang pumili, subali't ang mga ito ay hindi 
lalabas sa kalooban ng Allah, pagkataas-taas Niya. Siya ay nagsabi: ^At wala kayong 
magagawang nais ninyo malibang kung nanaisin ng Allah). [Quran 76:30] Ang sinabi 
naman ng Sugo l^: "Gumawa kayo sapagka't ang bawa't isa ay padadaliin sa 
anumang nilikha para sa kanya". [Al-Bukhdri at Muslim], Ang Allah ay nagbigay sa 
atin ng pag-iisip, pandinig, at paningin upang mabatid natin ang pagkakaiba sa pagitan 
ng matuwid at tiwali. Kaya mayroon bang may isip na nagnanakaw at pagkatapos ay 
sasabihing: Itinakda na ito ng Allah sa akin? At kung sakaling sinabi man niya ito ay 
hindi pa rin siya patatawarin ng mga tao. Bagkus ay parumsahan siya at sasabihin din 
sa kanyang: "Itinakda na rin ng Allah sa iyo ang parusang ito". Kaya ang pagdadahilan 
at pangangatwiran sa pamamagitan ng Pagtatakda ay hindi ipinahihintulot, ito ay isang 
kasinungalingan. Ang Allah ay nagsabi: ^Sasabihin ng mga nagtambal (sa Allah): 
"Kung ninais lamang ng Allah ay hindi sana kami nakapagtambal sa Kanya, ni 
ang aming mga ninuno, at hindi sana kami nagbawal ng anuman". Sa gayon 
nagpasinungaling ang mga nauna sa kanila) [Quran 6:i48] 

26 Ano ang Ihsan? Ang Propeta ay nagsabi bilang pagtugon sa isang 
nagtanong sa kanya tungkol sa Al-Ihsan: "Na sambahin mo ang Allah na para bang 
nakikita mo Siya, at kung hindi mo Siya nakikita, tunay na nakikita ka Niya." 
[Muslim], Ito ang pinakamataas sa tatlong antas ng Relihiyong Islam. 

27 Ilan ang mga hahagi ng Tawheed? Ang mga bahagi nito ay tatlo: 1) Tawheed 
ar-Ruboobfj^ah (Ang paniniwala sa kaisahan ng Pagka-panginoon). Ito ay ang 
pagbubukod-tangi sa Allah sa Kanyang mga gawain, gaya ng paglikha, pagtustos, 
pagkakaloob ng buhay, at iba pa. Ang mga di-sumasampalataya noon ay kinikilala 
ang bahaging ito bago pa man isinugo ang Propeta 0. 2) Tawheed Al-Uloohiyyah 
(Ang paniniwala sa kaisahan ng Pagka-diyos). Ito ay ang pagbubukod-tangi sa 
Allah sa pamamagitan ng mga pagsamba, gaya ng Salah (pagdarasal), pamamanata, 
pagkakawanggawa, at iba pa. At alang-alang sa pagbubukod-tangi sa Allah sa 







pagsamba sa Kanya ay ipinadala ang mga Sugo at ibinaba ang mga Kasulatan. 3) 
Tawheed al-Asmaa’ was Sifaat (Ang paniniwala sa kaisahan ng mga Pangalan at 
mga Katangian). Ito ay ang pagpapatunay sa anumang pinatunayan ng Allah at ng 
Kanyang Sugo na mga naggagandahang pangalan at matataas na katangian ng Allah 
nang walang Tahreef (paglilihis sa kahulugan), walang Ta'teel (pagtanggi sa 
kahulugan), walang Takyeef (pagsasalarawan) at walang Tamtheel (paghahalintulad). 

28 Sino ang Wali (katangkilik)? Siya ay ang matuwid na mananampalataya na 
banal ang pagkatakot. Ang Allah ay nagsabi: ^Katiyakan, tunay na ang mga 
kapanalig ng Allah ay walang nadaramang takot sa kanilang sarili at hindi rin 
sila nakakaramdam ng kalungkutan, sila yaong mga naniwala at lag! nang 
nagpapakabanal ng takot) [Qur'an i0;62-63]. Ang Sugo S ay nagsabi rin: "Ang 
tanging katangkilik ko lamang ay ang Allah at ang matuwid sa mga 
mananampalataya". [Ai-Bukharf at Muslim] 

29 Ano ang obligasyon natin patungkol sa mga Kasamahan ng Propeta S? Ang 

obligasyon natin sa kanila ay ang mahalin sila, ang ipanalangin sila na kalugdan 
nawa sila ng Allah, ang maging malinis ang mga puso natin at ang mga dila natin 
patungkol sa kanila, ang ipalaganap natin ang kanilang mga kabutihan, at 
magpumigil sa pagtatanghal ng anumang hidwaang naganap sa pagitan nila. Sila ay 
hindi malaya sa pagkakamali, subali't sila ay masugid na nagsisikap. Ang sumang- 
ayon sa kanila sa kawastuhan ay may dalawang gantimpala, at ang nagkamali sa 
kanila ay may isang gantimpala dahil sa kanyang pagsisikap, nguni't patatawarin ang 
kanyang pagkakamali. Sila ay may mga kabutihang hindi masisira ng isang di kaaya- 
ayang gawain na nangyari mula sa kanila, sila ay nagkakalamangan ng antas sa isa't 
isa. Ang pinakamainam sa kanila ay ang sampo: Sila ay sina Abu Bakar, sumunod si 
Umar, sumunod si Uthman, sumunod si Ali, sumunod si Talha, sumunod si Az- 
Zubai, sumunod si Abdul Rahman bin 'Auf, sumunod si Sa'ad ibn Waqqas, sumunod 
si Sa'ied ibn Zaid, sumunod si Abu 'Ubaidah ibn Al-Jarrah, sumunod sa kanila ang 
lahat ng Muhajiroon (mga nagsilikas noon mula sa Makkah patungong Madinah), 
sumunod ang sinumang namatay sa pagkamartir sa digmaan sa Badr mula sa mga 
Muhajiroon at mga Ansar (mga taga Madinah noon), sumunod sa kanila ang iba pang 
nalalabing mga Ansar, at sumunod ang lahat ng mga Sahabah (mga kasamahan ng 
Propeta). Sapagka't ang Sugo ® ay nagsabi: "Huwag ninyong alipustain ang aking 
mga Kasamahan sapagka't sumpa man sa Kanya na may tangan ng aking buhay: 
kung sakali mang ang isa sa inyo ay gumugol ng kasing (laki ng bundok ng) Uhud na 
ginto, hindi ito makakapantay sa isang dakot (na kabutihan) ng isa sa kanila, ni 
maging ang kalahati nito." [Ai-Bukhan at Muslim], At sinabi pa niya: "Ang sinumang nag- 
alipusta sa aking mga Kasamahan ay mapapasakanya ang sumpa ng Allah, ng mga 
Anghel at lahat ng sangkatauhan." [At-Tabraani], 

30 Magpapalabis ba tayo sa pagpupuri sa Sugo S nang higit sa katayuang 
ibinigay ng Allah sa kanya? Walang pag-aalinlangan na ang pinuno nating si 
Muhammad ang siyang pinakamarangal sa nilikha ng Allah at ang pinakamainam 
sa kanilang lahat. Subali't hindi pa rin ipinahihintulot ang magpakalabis tayo sa 
pagpupuri sa kanya gaya ng pagpapakalabis ng mga Kristiyano sa pagpupuri kay 
Hesus na anak ni Maria, dahil ipinagbawal niya sa atin iyon, batay sa sinabi niyang: 




"Huwag kayong magmalabis sa pagpupuri sa akin gaya ng pagmamalabis ng mga 
Kristiyano sa pagpupuri sa anak ni Maria. Sapagka't ako ay isang lingkod lamang. 
Kaya sabihin lamang ninyo: Aug lingkod ng Allah at Kanyang Sugo."[ Ai-Bukharf], 

31 Ang mga Angkan ng Kasulatan (Hudyo at Kristiyano) ba ay mga 

mananampalataya? Ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano, at ang mga tagasunod 
ng iba pang relihiyon ay mga di-mananampalataya kahit pa man sila ay sumusunod 
sa isang relihiyon na ang orihinal nito ay wasto. Maging ang lahat at ang sinumang 
hindi niya tinalikuran ang kanyang relihiyon pagkatapos na maisugo ang Propeta 
Muhammad ^ at hindi yumakap sa Islam. (Sapagka't ang Allah ay nagsabi): {hindi 
ito tatanggapin mula sa kanya at siya sa Kabilang-buhay ay mapabibilang sa 
mga talunan.) [Qur'an 3:85]. Kapag hindi naniwala ang isang Muslim sa pagiging 
tunay nilang di-pagsampalataya o nagdududa sa kawalang-kabuluhan ng kanilang 
relihiyon, naging isa na rin siyang di-sumasampalataya dahil sinalungat niya ang 
kahatulan ng Allah at ng Kanyang Sugo tungkol sa pagiging kawalang 
pananampalataya nila. Sinabi ng Allah: {Ang sinumang nagtakwil dito mula sa 
mga pangkat (Hudyo, Kristiyano at mga hans an g hindi muslim), ang Apoy 
ang tagpuang ipinangako sa kanya.) [Qur'an (Ibig sabihin ay ang mga 

pangkat ng ibang mga pananampalataya). Ang Sugo S ay nagsabi: "Sumpa man sa 
Kanya na ang buhay ni Muhammad ay tangan ng Kanyang kamay: Walang isa man 
mula sa sambayanang ito ang nakarinig tungkol sa akin maging Hudyo o 
Kristiyano at pagkaraan ay namatay nang hindi naniwala sa akin, kundi siya ay isa 
nang napabilang sa mga maninirahan sa Apoy." [Muslim], 

32 Ipinahihintulot bang gumawa ng kawalang katarungan sa isang di- 
mananampalataya (di-muslim)? Ang katarungan ay kanais-nais, ang Allah ay 
nagsabi; {Katotohanang ipinag-nntos ng Allah ang katarungan at ang 
pagmamagandang loob.) [Qur'an 16:90]. At ang kawalang katarungan ay 
ipinagbabawal, batay sa sinabi ng Allah (sa Hadith Qudsi): {Tunay na 
ipinagbabawal Ko sa Aking sarili ang kawalang katarungan at ginawa Ko itong 
ipinagbabawal sa pagitan ninyo, kaya huwag kayong gumawa ng kawalang 
katarungan sa isa't isa.) [Muslim], Kaya magtatamo ang ginawan ng kawalang 
katarungan ng pagkapantay-pantay na hatol para sa gumawa nito sa kanya sa Araw 
ng pagbabangong muli. Ang Propeta 0 ay nagsabi: "Batid ba ninyo kung sino ang 
nabangkrap (nawalan)". Sila ay nagsabi: Ang nabangkrap sa amin ay ang sinumang 
walang pag-aari na kahit isang dirham o anumang kagamitan. Siya ay nagsabi: 
"Tunay na ang nabangkrap sa aking mamamayan ay ang makakapagdala sa Araw ng 
pagbangon muli ng Salah (pagdarasal), Siyam (pag-aayuno) at Zakat (kawanggawa), 
subali't darating siya na minura ito, pinaratangan ito, kinamkam ang ari-arian nito, 
pinadanak ang dugo nito at pinagbuhatan ng kamay ito. Kaya ang isang ito ay 
bibigyan mula sa kanyang mga kabutihan, at ito ay bibigyan din mula sa kanyang 
mga kabutihan at kung wala nang natira sa kanyang mga kabutihan bago niya ganap 
na mabayaran ang dapat niyang bayaran, kukunin ang mga kasalanan ng mga ito at 
ipapataw sa kanya at pagkatapos ay ihahagis siya sa Apoy." [Muslim], Bagkus ang 
pagkakapantay-pantay na paghatol ay ipapataw maging sa pagitan ng mga hayop. 




Ano ang Bid‘ah? Si Ibnu Rajab ay nagsabi, (kahabagan nawa siya ng Allah): 
"Ang ibig sabihin ng Bid‘ah ay ang anumang makabagong ginawa-gawa lamang na 
walang batayan sa Batas ng Islam na maipapatunay dito. Samantalang ang anumang 
may batayan sa Batas ng Islam na maipapatunay dito ay hindi Bid‘ah sa pang- 
islamikong katawagan nito kahit pa man ito ay Bid‘ah sa pangwikang katawagan.” 

34 Sa Islam ba ay may mabuting Bid‘ah at masamang Bid'ah? Naglahad ang 
mga Ayah at ang mga Hadfth tungkol sa pamimintas sa mga Bid‘ah batay sa 
Islamikong konsepto nito at ito ay ang anumang makabagong ginawa-gawa at walang 
batayan sa Batas ng Islam, sapagka't sinabi niya S: "Ang sinumang gumawa ng isang 
gawain na hindi nakabatay sa aming kautusan, ito ay tatanggihan." [Al-Bukhari at 
Mushm]. At sinabi pa niya: "Sapagka't tunay na ang bawa't makabagong ginawa-gawa 
ay Bid‘ah at ang bawa't Bid‘ah ay pagkaligaw." [Abu Dawud], Si Imam Malik ay nagsabi 
(kahabagan nawa siya ng Allah), tungkol sa pang-islamikong kahulugan ng Bid'ah: 
"Ang sinumang gumawa-gawa sa Islam ng isang Bid'ah na itinuturing niya itong isang 
mabuti ay tunay na kanyang pinaratangan na si Muhammad S ay nagtaksil sa kanyang 
mensahe, sapagka't sinasabi ng Allah: 4Sa araw na ito ay binuo Ko na para sa inyo 
ang iyong Relihiyon, at ginanap Ko na sa inyo ang Aking pagpapala.) [Qur'an S:3]. 
May nailahad sa ilang mga Hadfth na nagpupuri sa Bid‘ah ayon sa pangkonseptong 
kahulugan nito. Ito ay ang anumang naiparating ng Batas ng Islam ngunit ito ay 
nabaon sa limot, kaya hinimok ng Propeta S ang pagpapaalala nito sa mga tao, gaya 
ng sinabi niya: "Ang sinumang nagpasimula sa Islam ng isang magandang kaparaanan 
ay mapapasakanya ang gantimpala nito at ang gantimpala ng sinumang gumawa ng 
naayon dito na hindi nakababawas ito ng kahit bahagya mula sa kanilang mga 
gantimpala." [Musbm]. Batay sa kahulugang ito nailahad ang sinabi ni 'Umar (kalugdan 
nawa siya ng Allah): "Napakaganda ng Bid'ah na ito!". Ang tinutukoy niya rito ay ang 
Salah sa Tarawih, sapagka't ito ay dati nang isinabatas, at ipinag-anyaya ng Propeta at 
isinagawa niya ang pagdarasal dito ng tatlong gabi, pagkatapos ay itinigil niya sa 
pangambang baka magiging ubligado ito. Kaya isinagawa ulit ni 'Umar (r.a.) ang 
pagdarasal dito at tinipon niya ang mga tao para rito. 

35 Han ang mga uri ng Nifag (pagkukunwari)? Ito ay dalawang uri: 

1) Nifaq sa paniniwala (malaki): Ito ay ang pagpapahayag ng pananampalataya at 
pagtatago ng pagtakwil sa pananampalataya. Ito ay nakapagtitiwalag sa Relihiyong 
Islam. Kapag namatay ang nagtataglay nito nang nakatitiyak dito, siya ay namatay sa 
kawalang pananampalataya. Ang Allah ay nagsabi: ^Tunay na ang mga 
mapagkunwaring mananampalataya ay ilalagay sa pinakamababang palapag 
ng Apoy.) [Qur'an 4:145], Ang ilan sa mga katangian nila ay ang panlilinlang sa Allah 
at sa mga naniwala, kinukutyaan nila ang mga mananampalataya at tinutulungan 
nila ang mga di-muslim laban sa mga Muslim. Ang hinahangad nila sa mga 
mabubuting gawa nila ay ang karangyaan ng buhay sa mundo. 

2) Nifaq sa gawa (maliit): Hindi ito nakapagtitiwalag sa may taglay nito sa Islam 
subali't siya ay napapasailalim sa isang panganib na magdadala sa kanya sa 
malaking Nifaq kung hindi niya mapagsisihan ito. Ang nagtataglay nito ay may 
mga katangian, ang ilan sa mga ito ay: Na kapag siya ay nagsalita, siya ay 






nagsisinungaling. Na kapag siya ay nangako, sinisira niya ito. Na kapag siya ay 
nakipagtalo, siya ay nagiging marahas. Na kapag siya ay nakipagkasundo, siya ay 
nandadaya, at kapag siya ay pinagkatiwalaan siya ay nagtataksil. Kaya't ang mga 
kasamahan ng Propeta ill ay natatakot masadlak noon sa Nifaq na panggawain. Si 
ibnu Abu Mulaikah (kahabagan nawa ng Allah) ay nagsabi: "Naabutan ko ang 
tatlumpo sa mga kasamahan ng Propeta silang lahat ay kinatatakutan ang Nifaq 
sa kanyang sarili". At si Ibrahim At-Taymi (kahabagan nawa siya ng Allah) ay 
nagsabi rin: "Wala akong salitang naihahambing sa aking gawa malibang ako'y 
natatakot na maging isa akong sinungaling". Si Al-Hasan Al-Basari (kahabagan 
nawa siya ng Allah) ay nagsabi rin: "Walang natatakot dito (Nifaq) kundi ang isang 
mananampalataya at walang napapanatag ang kalooban niya rito kundi ang isang 
mapagkunwari". Si Umar ay nagsabi kay Hudhaifah (kalugdan nawa sila ng Allah): 
"Nakikiusap ako sa iyo sumpa man sa Allah. Nabanggit ba ako sa iyo ng Sugo ng 
Allah na ako'y kabilang sa kanila (sa mga mapagkunwari)". Sinabi niya: "Hindi, at 
wala na akong pinarangalan ng kadalisayan sa sinuman pagkatapos mo". 

36 Ano ang pinakadakila sa mga kasalanan at ang pinakamalaki sa mga ito 
sa Allah? Ito ay ang Shirk (pagtatambal) sa Allah, Kataas-taasan Siya. Sapagka't 
sinabi Niya: ^Katotohanan, ang pagtatambal (sa Allah) ay tunay na isang 
malaking kawalang katarungan.) [Qur'an 3i:i3]. At nang tinanong ang Sugo S 
tungkol sa kung aling pagkakasala ang pinakamalaki? Siya ay nagsabi: "Na ikaw 
ay makapagtakda sa Allah ng isang kawangis samantalang ikaw ay nilikha lamang 
Niya". [Al-Bukhari at Muslim]. 

37 Ilan ang mga uri ng Shirk (pagtatambal)? Ito ay dalawang uri: 1. Malaking 

Shirk. Itinitiwalag nito ang tao sa Islam at hindi pinapatawad ng Allah ang 
nagtataglay nito. Batay sa sinabi Niya: ^Katotohanang hindi pinatatawad ng 
Allah ang Siya'y bigyan ng katambal, nguni't pinatatawad Niya ang maliban 
dito sa kaninumang naisin Niya.) [Qur’an 4:48], Ito ay may apat na bahagi: a) Ang 
Shirk sa panalangin at paghiling. b) Ang Shirk sa paglalayon, pagnanais, at 
pagbabalak; sa pamamagitan ng paggawa ng mga mabuting gawa alang-alang sa iba 
pa bukod sa Allah, c) Ang Shirk sa pagsunod; sa pamamagitan ng pagsunod sa mga 
pantas sa pagbabawal nila ng anumang ipinahintulot ng Allah o pagpapahintulot sa 
anumang ipinagbawal Niya. d) Ang Shirk sa pagmamahal; sa pamamagitan ng pag- 
mamahal sa kaninuman gaya ng pag-mamahal sa Allah. 

2. Maliit na Shirk. Hindi ito nagpapatiwalag sa Islam sa nagtataglay nito. At ito ay 
dalawang bahagi: a) Lantad, maging ito ay nakaugnay sa mga salita gaya ng 
panunumpa sa iba pa bukod sa Allah, o ang pagsabi: "Kung ninais ng Allah at ninais 
mo". At ang pagsabi ng: "Kung hindi ang Allah at si ginoo". O di kaya'y nakaugnay 
sa mga gawa gaya ng pagsusuot ng kuwintas o lubid bilang pantulak sa sakuna o 
bilang pananggalang dito gaya ng pagkakabit ng mga agimat dahil sa pagkatakot sa 
usog, o ng Tatay 3 mr; ito ay ang pagtuturing na malas ang ilan sa mga ibon, mga 
pangalan, mga pananalita, mga lugar, at iba pa. b) Tago, at ito ay Shirk na nakaugnay 
sa mga layunin, hangarin at pagnanais, gaya ng pagpapakitang-tao at pagpaparinig. 

38 Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng malaking Shirk at maliit? Ang ilan sa 
mga pagkakaiba ng dalawang ito: 1. Ang malaking Shirk ay nahahatulan ang 






nagtataglay nito ng pagtiwalag sa Islam sa Mundo at ng pananatili sa Impiyerno sa 
Kabilang-buhay, samantalang ang maliit na Shirk ay hindi nahahatulan ang 
nagtataglay nito ng kawalang pananampalataya sa Mundo at hindi siya pananatilihin 
sa Impiyerno sa Kabilang-buhay. 2. Ang malaking Shirk ay nagpapawalang 
kabuluhan sa lahat ng mga mabubuting gawa samantalang ang maliit na Shirk ay 
nagpapawalang kabuluhan lamang sa gawaing naugnayan nito. May natitirang 
isang usaping pinagtatalunan at ito ay; Ang maliit na Shirk ba ay hindi patatawarin 
maliban sa pamamagitan ng pagsisisi gaya ng malaking Shirk, o ito ba ay gaya ng 
mga malalaking kasalanan na naisasaalang-alang sa kapasiyahan ng Allah? Alin ba 
sa dalawang opinyon na ito? Sadyang ang usapin ay lubhang mapanganib. 

39 Ang maliit na Shirk na ito ba'y may pananggalang bago ito maganap o may 
pambayad-sala kung naganap na? Oo. Ang pananggalang laban sa pagpapakitang- 
tao, ito ay sa pamamagitan ng paghahangad sa mukha ng Allah sa pamamagitan ng 
mabuting gawa. At ang kaunti nito ay sa pamamagitan ng panalangin. Ang Sugo ^ 
ay nagsabi: "O mga tao, matakot kayo sa Shirk na ito sapagka't ito ay higit na tago 
kaysa sa mga bakas ng langgam". May nagsabi sa kanya: At papaano naming 
pangingilagan ito, samantalang ito ay higit na tago kaysa sa mga bakas ng langgam?. 
Siya ay nagsabi: "Sabihin ninyo, Alladhumma innda na'oodhu bika min an nush- 
rika bika shay-an na'Iumuhu wa nastagh-firuka limaa Ida na'lamuh”. (O Allah, 
tunay na kami ay nagpapakupkop sa lyo laban sa anumang maaari naming 
magawang pagtatambal sa lyo na nalalaman namin at humihingi kami sa lyo ng 
kapatawaran para sa anumang hindi namin nalalaman.) [Ahmad], Tungkol sa 
pambayad-sala ng panunumpa sa iba pa sa Allah, tunay na sinabi ng Sugo "Ang 
sinumang nanumpa sa pamamagitan ng Laat at ng 'Uzza, dapat siyang magsabi ng: 
Laa ilaaha illallaah (walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah)." 
[Al-Bukhari at Muslim]. At tungkol naman sa pambayad-sala ng Tatayyur. Tunay na sinabi 
niya H: "Sinumang nahikayat ng Tiyarah (pamahiin) dahil sa pangangailangan, 
tunay na siya ay nakagawa ng Shirk (pagtatambal)". Sila ay nagsabi: Ano naman ang 
pambayad-sala rito? Sinabi niya: "Na ang sabihin ninyo: Allaahumma laa khaira 
illaa khairuka, wa laa tayra illaa tayruka, wa laa ilaaha ghairuka (O Allah! 
Walang kabutihang makakamit maliban sa kabutihang lyong ipagkakaloob, at 
walang masamang pangitain na matatamo maliban sa masamang pangitaing lyong 
ipagkakaloob, at walang tunay na Diyos bukod pa sa lyo ." [Ahmad], 

40 Ilan ang mga uri ng Kufr (pagtakwil sa pananampalataya)? Ito ay 
dalawang uri: 1. Malaking Kufr, nakapagtitiwalag ito sa Islam. Ito ay may limang 
bahagi: a. Ang Kufr na sanhi ng pagpapasinungaling. b. Ang Kufr na sanhi ng 
pagmamalaki na may paniniwala. c. Ang Kufr na sanhi ng pagdududa. d. Ang Kufr 
na sanhi ng pagtanggi. e. Ang Kufr na sanhi ng Nifaq. 

2. Maliit na Kufr, ito ay Kufr na sanhi ng pagsuway. Hindi ito nakapagtitiwalag sa 
Islam sa nagtataglay nito, gaya ng pagpatay ng isang Muslim. 

41 Ano ang hatol sa pamamanata? Kinasusuklaman ng Propeta lii ang 
pamamanta at siya ay nagsabi: "Tunay na ito ay walang naidudulot na kabutihan." 
[Ai-Bukhari], Ito ay kapag ang pamamanata ay wagas na iniuukol sa Allah. At kapag 
ang pamamanata naman ay iniuukol sa iba pa sa Allah gaya ng isang namamanata 
sa isang puntod o sa isang Waif (katangkilik), ito ay isang ipinagbabawal na 
pamamanata at hindi ipinahihintulot na tuparin ito. 




42. Ano ang hatol sa pagpunta sa nanghuhula sa nakaraan at nanghuhula sa 
hinaharap? Ito ay ipinagbabawal, kung siya ay pumunta lamang sa kanila upang 
humingi ng maaari nilang maibigay na kapakinabangan, samantalang hindi niya 
pinaniniwalaan ang pag-aangkin nila ng kaalaman tungkol sa nakalingid, sa kanya 
ay hindi tatanggapin ang Salah sa loob ng apatnapung araw. Batay sa sinabi niya 
"Ang sinumang sumadya sa isang manghuhula at nagtanong sa kanya ng anuman ay 
hindi tatanggapin mula sa kanya ang Salah sa apatnapung araw." [Muslim], Subali't 
kung siya ay pumunta sa kanila at naniwala sa kanila sa pag-aangkin nila ng 
kaalaman timgjcol sa nakalingid, tunay na itinakwil na niya ang Relihiyon ni 
Muhammad S. Batay sa sinabi niya "Ang sinumang nagsadya sa isang 
nanghuhula sa nakaraan o nanghuhula sa hinaharap at naniwala rito sa sinasabi nito, 
tunay na itinakwil na nito ang anumang ibinaba kay Muhammad." [Abu Dawudj. 

43 Kailan ang paghingi ng ulan sa pamamagitan ng mga bituin na magiging 
malaking Shirk ito o maliit na Shirk? Ang sinumang naniwala na ang bituin ay may 
epektong naidudulot na hindi nakabatay sa kalooban ng Allah ay iniugnay niya ang ulan 
sa bituin sa pagkakaroon at paglikha nito. Ito ay isang malaking Shirk. Samantalang ang 
sino namang naniwala na ang bituin ay may epektong naidudulot na nakabatay sa 
kalooban ng Allah, na ang Allah ay ginawa itong bilang isang dahilan sa pagbuhos ng 
ulan, na Siya na Kataas-taasan ay nagpairal ng kalikasan sa pagkakaroon ng ulan sa 
paglitaw ng bituin na iyon, ito ay ipinagbabawal at isang maliit na Shirk dahil ginawa 
niya itong isang dahilan nang walang patunay mula sa Islam, sa pakiramdam o sa 
matinong pag-iisip. Ang tungkol naman sa pagbibigay ng patotoo rito sa pamamagitan ng 
mga kapanahunan ng taon at mga oras ng pagbuhos ng ulan, ito ay ipinahihintulot. 

44 Ano ang tungkulin sa tagapamahala sa kapakanan ng mga Muslim? Ang 
tungkulin sa kanila ay ang makinig at tumalima sa kanila maging sa oras ng 
kaginhawahan at kasuklam-suklam na sandali. Hindi ipinahihintulot ang 
pagtiwalag sa kanila kahit pa man nakagawa sila ng katiwalian. Hindi tayo dapat 
nananalangin laban sa kanila. Hindi natin titigilan ang pagsunod sa kanila. 
Ipanalangin natin sila sa pagkamatuwid, sa pagkamalusog, sa kapatnubayan at sa 
katumpakan. Itinuturing natin na ang pagsunod sa kanila ay bahagi ng pagsunod sa 
Allah habang sila ay hindi nag-uutos ng kasuwailan. Nguni't kung sila ay nag-utos 
ng pagsuway, ipinagbabawal ang pagsunod sa kanila rito. Subali't bukod sa iba pa 
rito ay kinakailangan ang pagsunod sa kanila ayon sa nakabubuti. Ang Sugo S ay 
nagsabi: "Makikinig ka at tatalima ka sa pinuno, na kahit pa hinagupit ang iyong 
likod at kinuha ang iyong ari-arian ay makinig ka at tumalima ka". [Muslim], 

45 Pinapayagan ba ang pagtatanong tungkol sa kadahilanan ng Allah sa 

Kanyang mga kautusan at kabawalan? Oo, sa kondisyon na hindi iuugnay ang 
pananampalataya o ang paggawa sa pagkakaalam ng kadahilanan nito at sa 
pagkakumbinsi rito. Bagkus ang pagkakaalam dito ay magiging karagdagan 
lamang sa tibay ng pagkakakilala ng mananampalataya sa katotohanan. Subali't 
ang lubos na pagpapasailalim at ang hindi pagtatanong ay isang patunay sa ganap 
na pagpapakaalipin at paniniwala sa Allah at sa Kanyan_g^ lubos na kadahilanan 
gaya ng kalagayan noon ng mga kasamahan ng Propeta . 





46 Ano ang pinapakahulugan sa sinabi Niya ( Allah): ^Ang anumang dumatal 
sa iyo na mabuti ay mula sa Allah at ang anumang dumatal sa iyo na masama 
ay mula sa iyong sarili) [Quran 4:79]. Ang pinapakahulugan ng mabuti rito ay ang 
biyaya at ang masama naman ay ang kasawian. Ang lahat ay itinakda ng Allah. 
Kaya ang mabuti ay inuugnay sa Allah dahil Siya ang nagmamagandang-loob nito, 
samantalang ang masama naman ay nilikha Niya dahil sa banal na dahilan. Sa 
pagsasaalang-alang sa banal na dahilan na iyon, ito ay bahagi ng Kanyang 
pagmamagandang-loob. Sapagka't ang lahat ng Kanyang gawain ay mabuti. Ang 
Propeta 0 ay nahgsabi: "Ang lahat ng kabutihan ay nasa mga kamay Mo at ang 
kasamaan ay hindi nauugnay sa Iyo." [Muslim], Samakatwid, ang mga gawa ng tao ay 
nilikha ng Allah at ito naman ay natatamo ng mga tao sa oras mismo (ng paglikha). 
Ang Allah ay nagsabi: ^At para sa kanya na nagbigay (ng kawanggawa) at 
nagpakabanal ng takot (sa Allah), at naniwala sa kabutihan (Paraiso), gagawin 
Naming madali para sa kanya ang landas ng kaginhawahan.) [Quran 92:5-7], 

47 Ipinahihintulot bang sabihin ko na si ginoo ay isang martir (Shaheed)? 
Ang paghusga sa isang partikular na tao ng pagkamartir ay gaya ng paghusga sa 
kanya ng pagpasok sa Paraiso. Ang doktrina ng Ahlus-Sunnah (mga nagtataguyod 
ng mga pahayag ng Propeta S) ay hindi tayo dapat magsasabi hinggil sa isang 
partikular na tao mula sa mga Muslim na siya ay kabilang sa mga maninirahan sa 
Paraiso o kabilang sa mga maninirahan sa Impiyerno maliban sa taong ipinabatid 
ng Propeta ^ ang tungkol sa kanya: na siya ay kabilang sa mga maninirahan sa isa 
sa dalawang iyon (Paraiso o Impiyerno). Ito ay sa dahilang ang totoong pangyayari 
ay nakakubli, hindi natin natatalos ng kaalaman kung sa anong kalagayan namatay 
ang isang tao. Ang mga gawain ay hinuhusgahan ayon sa naging wakasan ng mga 
ito. Ang tanging nakaaalam sa kalooban ay ang Allah. Subali't inaasahan natin na 
ang gantimpala ay para sa kanya na masigasig gumawa ng kabutihan at 
pinangangambahan natin na ang parusa para sa kanya na gumagawa ng masama. 

48. Ipinahihintulot bang husgahan ang isang partikular na Muslim ng 
kawalang pananampalataya? Hindi ipinahihintulot na husgahan ang isang 
Muslim ng kawalang pananampalataya, ni ng paggawa ng Shirk (pagtatambal), ni 
ng pagka-munafiq (mapagkunwari) kapag hindi lumantad mula sa kanya ang 
anumang nagpapatunay dito at hindi napasusubalian ang mga patunay na salungat 
sa paratang. Ipinauubaya natin sa Allah ang kanyang mga isinasaloob. 

49 Ipinahihintulot bang magsagawa ng Tawaf (pag-ikot) sa iba pa sa Ka‘bah? 
Walang lupalop ng kalupaan na ipinahihintulot pagsagawaan ng Tawaf maliban sa 
sagradong Ka'bah at hindi ipinahihintulot na iwangis dito ang alimang lugar 
maging gaano man ang dangal nito. Ang sinumang nagsagawa ng Tawaf sa iba pa 
rito bilang pagdakila rito ay sinuway niya ang Allah. 





f ANG MGA GAWAIN 1 ^ 


NG MGA PUSO 



Nilikha ng Allah ang puso at itinakda Niya itong bilang Hari at ang iba't ibang 
bahagi ng katawan ay mga kawal nito. Kaya kapag napabuti ang hari ay 
mapapabuti rin ang kanyang mga kawal. Siya S [ang Sugo] ay nagsabi: "Tunay na 
mayroon sa katawan na isang maliit na tambok ng laman na kapag ito ay napabuti, 
mapapabuti ang buong katawan. Subali't kapag ito ay nasira, masisira rin ang 
buong katawan. Katotohanan, ito ay ang puso." [Al-Bukhari at Muslim], Ito ang lugar na 
kinalalagakan ng pananampalataya at ng banal na pagkatakot o ng kawalan ng 
pananampalataya, pagka-ipokrita at Shirk (pagtatambal sa Kaisahan ng Allah). Siya 
S [ang Sugo] ay nagsabi: "Ang kabanalan ng takot ay dito - habang itinuturo niya 
ang kanyang dibdib nang tatlong beses - " [Muslim], 

# Ang Eeman (pananampalataya) ay [binubuo ng] paniniwala, salita at gawa; 

paniniwala ng puso, salita ng dila, gawa ng puso at ng iba't ibang bahagi ng 
katawan. Samakatwid ang puso ay naniniwala at nagpapatotoo. Kaya inilalahad 
nito ang pagsabi ng Shahadah (Laa ilaaha illallaah) sa pamamagitan ng dila, 
pagkatapos ay isinasagawa ng puso ang kanyang gawain gaya ng pagmamahal, 
pagkatakot at pag-asa, kaya gumagalaw ang dila habang naggugunita, nagbabasa 
ng Qur'an, at gagalaw ang iba't ibang bahagi ng katawan habang nagpapatirapa, 
yumuyukod at gumagawa ng mga mabuting gawain na nagpapalapit sa Allah. 
Samakatwid ang katawan ay sumusunod sa puso kaya walang naibubunsod na 
anuman sa puso malibang inilalantad ng mga pangangailangan at kahilingan nito 
sa katawan kahit sa isang angulo ng mga angulo nito. 

►Ang Pinapapakahulugan sa mga gawain ng puso: ito ay ang mga gawain na ang 
kinalalagakang lugar nito ay ang puso at nakikipag-ugnayan dito. Ang pinakadakila sa 
mga ito ay ang pananampalataya sa Allah na nasa puso at kabilang dito ang 
paniniwalang may pagtalima at pagtanggap. Dagdag pa rito ang pagmamahal na 
naibubunsod sa puso ng tao para sa kanyang Panginoon [ang Allah], ang pagkatakot, 
pag-asa, pagsisisi, pagtitiwala, pagtitiis, wagas na paniniwala, pagpapakumbaba atbp. 

► Ang bawa't gawa sa mga gawain ng puso, tunay na ang kasalungatan nito ay 
isang karamdaman mula sa mga karamdaman ng puso; kaya ang katapatan ay 
salungat ng pagpapakitang-tao, ang wagas na paniniwala ay salungat ng pag- 
aalinlangan, ang pagmamahal ay salungat ng pagkapoot .. at ganyan iyan. Kaya 
kapag nakaligtaan natin ang pagtutuwid sa ating mga puso magkakapatong-patong 
dito ang mga kasalanan kaya sisirain ito ng mga ito. Sinabi niya S [ang Sugo]: 
"Tunay na ang tao kapag siya ay nakagawa ng isang kamahan iuukit sa puso niya 
ang isang batik, subali't kung tinanggal niya ito, humingi siya ng kapatawaran at 
pinagsisihan, ito ay buburahin. At kung inulit niya, ito ay dadagdagan dito at kung 
inulit pa niya, ito ay dadagdagan hanggang sa aapaw na rito, samakatuwid ito ang 
nalalambungan na ng batik ayon sa nabanggit ng Allah: (Hindi! Bagkus ang 
kanilang puso ay nababalutan na ng batik dahil sa mga pinaggagawa nila). [Ai- 
Mutaffifm (83):14]." [At-Tirmidhi], Sinabi pa niya 0 [ang Sugo]: "laahin ang mga Fitnah 
(tukso o pagsubok) sa mga puso na kagaya ng Jalousie na magkahanay-hanay ang 
mga stick. Kaya alinmang puso ang tumanggap nito iuukit dito ang isang maitim na 
batik at ang puso naman na itinanggi ito iuukit dito ang isang puting batik kaya 





magiging dalawang puso. Ang una ay maputi gaya ng Safa (isang pagkalaki-laki at 
napakalinis na bato), kaya hindi ito maaapektuhan ng anumang tukso [o pagsubok] 
hanggang umiiral ang mga kalangitan at ang kalupaan. Ang pangalawa ay lubos na 
napakaitim gaya ng tasang nababalutan ng itim, hindi nakakikilala ng mabuti at hindi 
nagsusuway ng masama maliban kung ano ang tinanggap ng pithaya nito." [Muslim], 

^ Ang pagsasaliksik sa mga pang-ibadah na gawain ng puso ay higit na kanais-nais 
at kailangan para sa tao kaysa sa pagsasaliksik sa mga gawain ng iba't ibang bahagi ng 
katawan, sapagka't ito ay saligan samantalang ang mga gawain ng iba't ibang bahagi ng 
katawan ay sangay lamang nito, nagsisilbing pangkabuuan, pangkaganapan at bunga nito. 
Sinabi niya 0 [ang Sugo ng Allah]: "Katotohanan, hindi tinitingnan ng Allah ang inyong 
mga kaanyuan at kayamanan, bagkus ang Kanyang tinitingnan ay ang inyong mga puso at 
mga gawain." [Muslim], Samakatwid ang puso ang kinalalagyang lugar ng kaalaman, 
pagmumuni-muni at pag-iisip. Kung bakit iyan ang nagbibigay kalamangan sa pagitan ng 
mga tao sa [paningin ng] Allah ayon sa anumang naibunsod sa puso na pananampalataya, 
wagas na paniniwala, katapatan at ang katulad nito. Si Al-Hasan Al-Basarey [kahabagan 
nawa siya ng Allah]: Sumpa sa Allah! Hindi sila nahigtan ni Abu Bakar [kalugdan nawa 
siya ng Allah] sa pamamagitan ng Salah o pag-aayuno, bagkus nahigtan niya sila sa 
pamamagitan ng pananampalatayang naibunsod sa kanyang puso. 

# Ang mga gawain ng mga puso ay nakalalamang sa mga gawain ng iba't ibang 
bahagi ng katawan sa ilang mga angulo: 1) Ang kasiraan ng pagsamba ng puso ay 
maaaring makasisira sa pagsamba ng iba't ibang bahagi ng katawan gaya ng 
pagpapakitang tao na naugnay sa gawa. 2) Ang mga gawain ng puso ang siyang mga 
saligan. Kaya anumang naisagawa na salita o galaw nang hindi isinaloob ng puso, 
samakatwid hindi nito pananagutan. 3) Ito ay isang dahilan sa pagkamit ng matataas 
na antas sa Paraiso gaya ng pagtalikod sa karangyaan ng buhay. 4) Tunay na ito ay 
higit na mas mahirap kaysa sa mga gawain ng iba't ibang bahagi ng katawan. Si ibnu 
Al-Munkadir [kahabagan nawa siya ng Allah] ay nagsasabi: Naging salbahe noon ang 
kalooban ko sa loob ng apatnapung taon hanggang sa naging matuwid ito para sa akin. 
5) Tunay na napakaganda ng epekto nito gaya ng pagmamahal sa Allah. 6) Tunay na 
napakadakila ang gantimpala nito. Si Abu Ad-Darda' [kalugdan nawa siya ng Allah] ay 
nagsabi: Ang pag-iisip mo ng isang oras ay higit na mabuti kaysa sa pagtaguyod mo 
[ng pagdarasal] sa magdamag. 7) Ito ang nagpapagalaw sa iba't ibang bahagi ng 
katawan. 8) Ito ang nagpapalaki sa gantimpala ng pagsamba ng iba't ibang bahagi ng 
katawan, nagpapaliit nito o nagpapawalang saysay nito gaya ng kataimtiman sa Salah. 
9) Ito ay maaaring tumayong kapalit ng iba't ibang bahagi ng katawan sa pagtaguyod 
ng pagsamba gaya ng pagsasalayunin ng kawanggawa na walang kayamanan. 10) Ang 
gantimpala nito ay walang hangganan gaya ng pagtitiis. 11) Ang gantimpala nito ay 
tuloy-tuloy maging sa pagtigil ng iba't ibang bahagi ng katawan o sa kawalan ng 
kakayahan nitong gumawa. 12) Ito ay umiiral bago isakatuparan ang gawain ng 
iba't ibang bahagi ng katawan o umaalinsabay dito. 

Ang puso ay dumaraan sa iba't ibang kalagayan bago gumawa ang iba't ibang 
bahagi ng katawan : 1) Ang Hajis: ito ay ang kaisipan na unang naibunsod sa puso. 
2) pagkatapos ay ang Khatirah: ito ay ang naibunsod na rito. 3) pagkatapos ay ang 






Hadeeth An-Nafsi, ito ay ang pagdadalawang isip na gagawin ba niya o hindi? 

4) pagkatapos ay ang Hamm; ito ay ang pagiging malinaw para sa kanya ang gagawin. 

5) pagkatapos ay ang 'Azm: ito ay ang lakas ng hangarin at pasiya sa gagawin. Ang 
tatlong una ay walang naipapataw dito na gantimpala sa kabutihan o kasalanan sa 
kasuwailan. Samantala, ang Hamm; sa kabutihan ay itatala para sa kanya ang isang 
kabutihan at sa kasamaan ay walang itatala para sa kanya na kasamaan. Nguni't ang 
Hamm kapag naging 'Azm. Kung ito ay sa paggawa ng kabutihan ay gagantimpalaan, at 
kung sa paggawa ng kasuwailan ay magkakasala na kahit hindi nito nagawa. Sapagka't 
ang hangarin na kayang isakatuparan ay nagpapairal ng gawaing isasakatuparaan. 
Nagsabi Siya [ang Allah] : (Timay na silang nagkakagusto na ipagkalat ang 
kalaswaang balita [tungkol sa paratang na iniaakibat nila kay 'Aishah] sa mga 
sumampalataya, mapapasakanila ang mahapding parusa sa mundo at Huling 
Araw. Ang Allah ay nakaaalam at kayo ay hindi nakakaalam ). [An-Nur (24):i9]. 

Ang Sugo ng A llah S ay nagsabi: "Kapag nagtagpo ang espada ng dalawang 
Muslim. Ang nakapatay at ang napatay ay sa Impiyerno. Kaya nasabi ko: O Sugo 
ng Allah, iyan ay ang nakapatay at paano naman ang napatay? Sinabi niya: Tunay 
na ito ay masigasig din sa pagpatay ng kanyang kasamahan". [Al-Bukhari]. 

Kung tinalikuran ang kasuwailan matapos ang pagpapasyang gawin ito. Ito ay nasa apat 
na bahagi: 1) na tinalikuran niya ito bilang pagkatakot sa Allah. Ito ay gagantimpalaan. 
2) na tinalikuran niya ito bilang pagkatakot sa tao. Ito ay magkakasala sapagka't ang 
pagtalikod sa kasuwailan ay Ibadah at kailangang iukol ito sa Allah lamang. 3) na 
tinalikuran niya ito sanhi ng kawalan ng kakayahan na walang pagtatakdang mga 
kaparaanang maghahatid dito. Ito ay magkakasala pa rin dahil sa makatotohanang 
layunin. 4) na tinalikuran niya ito sanhi ng kawalan ng kakayahan kalakip ang paggawa 
ng mga kaparaanang maghahatid dito. Nguni't hindi niya nakamit ang tagumpay ng 
kanyang nais. Ito ay itatala para sa kanya ang kasalanan ng ganap na gumawa nito. 
Sapagka't ang makatotohanang hangarin na may layang ipatupad ang gawain ay 
itinuturing ang may angkin nito na gaya ng ganap na gumawa nito - katulad ng 
nabanggit sa una - . kaya kung kailan naiakibat ang gawa sa hangarin. Ito ay papatawan 
ng kaparusahan maging ang paggawa ay sa huli o sa una. Ang sinumang gumawa ng 
kabawalan nang isang beses pagkaraan ay nagbunsod siya ng layuning gawin ito kung 
kailan niya makakaya. Samakatwid siya ay siguradong gumawa ng kasuwailan. Kaya 
papatawan siya ng kaparusahan sa layuning ito at kahit hindi pa niya inulit gawin ito. 

► Ito ang ilan sa mga Gawain ng mga Puso: 

# An-Niyyah (ang layunin): na nangangahulugan ng hangarin at saloobin. Hindi 
matatanggap ang gawain maliban sa pamamagitan ng mga ito. Sinabi niya 0 [ang 
Propeta]: "Tunay na ang mga gawain ay nakabatay sa mga la 5 nmin at tunay na ang 
bawa't tao ay naaayon sa kanyang isinapuso." [Ai-Bukhari at Muslim]. Si Ibnul Mubarak 
[kahabagan nawa siya ng Allah] ay nagsabi: "Maraming maliit na gawain na 
pinararami ng layunin at marami ring malaking gawain na pinaliliit ng layunin". Si 
Al-Fudhail [kahabagan nawa siya ng Allah] ay nagsabi: "Ang tanging nais ng Allah 
sa iyo ay ang layunin mo at ang nasasaloob mo". Kung ang gawain ay sa Allah, 
tinatawag itong katapatan. Ito ay ang maibaling ang gawain sa Allah lamang nang 




walang parte rito ang iba pa bukod sa Kanya. Kung ang gawain ay para sa iba pa sa 
Allah, tinatawag itong pagpapakitang tao o pagbabalat-kayo o iba pa rito. 
Pakinabang: ang lahat ng tao ay mapapahamak maliban sa mga maalam, at ang lahat ng 
maalam ay mapapahamak maliban sa mga mapaggawa, at ang lahat ng mga mapaggawa 
ay mapapahamak maliban sa mga matatapat. Samakatwid, ang pangunahing gawain ay 
tungkulin ng bawa’t tao na nais sumunod at tumalima sa Allah na pag-aralan ang layunin. 
Pagkatapos ay isasaayos niya ito sa pamamagitan ng gawa pagkatapos na maunawaan ang 
katotohanan ng katapatan at kawagasan. Kaya ang gawain na walang layunin ay 
pagpapakahirap, at ang layunin na walang katapatan ay pagpapakitang tao, at ang 
katapatan na hindi napatutunayan ng pananampalataya ay alikabok. 

Ang mga Gawain ay tatlong uri: 1] Mga Kasuwailan: ang mabuting layunin sa 
kasuwailan ay hindi tatanggapin ng anumang pagsunod sa pamamagitan ng 
mabuting hangarin, bagkus kapag naiugnay dito ang isang maruming hangarin 
nagkadoble-doble ang kasalanan dito. 2] Mga Pagsunod: ito ay nakaugnay sa mga 
layunin sa kabuuan ng pagiging katanggap-tanggap nito at paggawad ng 
gantimpala nito nang paulit-ulit Kung isinapuso ang pagpapakitang tao, ito ay 
naging kasuwailan at maliit na Shirk at maaring humantong sa malaking Shirk. Ito 
ay tatlong angulo: 1) na ang nakapanghihikayat sa paggawa ng Ibadah ay bilang 
pagpapakitang tao sa kabuuan. Ito ay Shirk (pagtatambal) at ang Ibadah ay walang 
saysay. 2) na ang gawain ay sa Allah lamang, pagkatapos ay pumasok dito ang 




1 Sinabi niya [ang Propeta ®]: "Smuman ang naghangad ng isang mabuti at hindi niya nagawa ito. Itatala 
ito ng Allah para sa kanya ng isang ganap na kabutihan, at kung siya ay naghangad nito at ginawa niya. 
Itatala ito ng Allah para sa kanya ng sampung kabutihan hanggang sa pitung daang uJit, hanggang sa 
maraming ulit. Subali't sinuman ang naghangad ng isang masama at hindi niya ginawa ito. Itatala ito ng 
Allah para sa kanya ng isang ganap na kabutihan, at kung siya ay naghangad nito at ginawa niya. Itatala 
ng Allah para sa kanya ng isang masama." [Al-Bukhari at Muslim]. At sinabi pa niya "Ang 
kahalintulad ng pamayanang ito ay gaya ng apal na tao. [Una] Isang lalaking pinagkaiooban ng Allah 
ng kayamanan at kaalaman. Siya ay gumagawa na alinsunod sa kanyang kaalaman at iginugugol ang 
kanyang kayamanan sa karapatan nito. [Pangalawa] Isang lal akin g pinagkaiooban ng Allah ng 
kaalaman nguni't hindi Niya prinagkalooban ng kayamanan kaya nasasabi nito: kung mayroon lamang 
akong katulad niyan, gagawin ko rito ang katulad ng kanyang ginagawa. Sinabi ng Sugo ng Allah (S^): 
Ang dalawang ito sa gantimpala ay magkatulad. [I^ngado] Isang lalaking pinagkaiooban ng Allah ng 
kayamanan subali't hindi Niya pinagkaiooban ng kaalaman. Kaya nagkagulo-gulo [ang pamamahala 
nito] sa kanyang kayamanan, iginugugol niya ito sa hiodi karapat-dapat dito. [Pang-apat] Isang lalaking 
hindi pinagkaiooban ng kaalaman at kayamanan. Kaya nasasabi nito: Kung mayroon l aman g ako ng 
katulad niyan, gagawin ko rito ang katulad ng ginagawa niya. Sinabi ng Sugo ng Allah: Silang dalawa 
sa pagkakasala ay magkatulad." [At-Tirmidhi]. Ang salita ng ikalawa at ikaapat sa naturang Hadith ay 
naipatupad batay sa kakayahan. Ito ay ang layunin na may kalakip na pangarap, at iyon ay namumutawi 
sa pamamagitan ng kanil ang salita: Kung mayroon lamang sa akin ang katulad niyan, gagawin ko rito 
ang katulad ng ginagawa niya". Kaya ang bawa’t isa ay iniugnay sa kanyang kasama sa gantimpala at 
kasalanan. Si Ibnu Rajab ay nagsabi: ang sinabi niya sa Hadith na: (Silang dalawa sa gantimpala ay 
magkatulad) ay nagpapahiwatig na ang kanilang pagkakatulad ay sa kabuuan ng gantimpala ng gawain 
hindi sa pagdodoble nito. Sapagka't ang pagdodoble ay bukod tangi lamang sa nagsagawa ng gawain, 
hindi sa nagsaloob nito na hindi naman ginawa. Dahil kung silang dalawa ay magkatulad sa lahat ng 
angulo ay itatala sa sinumang naghangad ng isang mabuti na hindi naman ginawa ng sampung 
kabutihan. Ito ay taliwas sa kabuuan ng mga pahayag. 







layuning pagpapakitang tao. Kung ang Ibadah ay hindi naka-ugnay ang hulihan 
nito sa unahan nito gaya ng kawanggawa; ang unahan nito ay tama, subali't ang 
hulihan nito ay walang saysay. Subali't kung ang hulihan nito ay naka-ugnay sa 
unahan nito gaya ng Salah. Ito ay nasa dalawang kalagayan: A) na pipigilan niya 
ang pagpapakitang tao. Ito ay hindi makakaapekto sa gawa. B) na napapanatag siya 
sa pagpapakitang tao. Ang kabuuan ng Ibadah ay mawawalan ng saysay. 3) na ang 
pagpapakitang tao ay pinangyari pagkatapos ng gawa. Ito ay pag-uudyok, walang 
epekto sa gawa o sa nagsasagawa. Mayroong mga pintuan sa pagpapakitang tao na 
patago kaya kailangang malaman ang mga ito at maging maingat dito. 

Kung ang kanyang hangarin sa mabuting gawain ay ang mundo na nais matamo, 
ang kanyang gantimpala o kasalanan ay ayon sa kanyang layunin. Ito ay tatlong 
kalagayan: 1 ) na ang nakapanghihikayat sa mabuting gawain ay ang mundo lamang 
gaya ng pamumuno sa mga tao sa Salah upang magkamit ng kayamanan. Siya ay 
makasalanan na nagkakasala. Sinabi niya [ang Propeta ®]: "Sinuman ang nagsaliksik 
ng kaalamang hinahangad dito ang Mukha ng Allah, [subali't] hindi niya ito 
sinasaliksik maliban upang makamit dito ang karangyaan ng mundo, hindi niya 
matatagpuan ang halimuyak ng Paraiso sa Araw ng Pagbabangong Muli." [Abu Daud]. 
2) na ginagawa ito alang-alang sa Mukha ng Allah at sa mundo. Siya ay kulang ng 
Eeman at katapatan gaya ng nagsasagawa ng Hajj para sa pangangalakal at Hajj. 
Kaya ang kanyang gantimpala ay ayon sa kanyang katapatan. 3) na ginagawa ito para 
sa Allah lamang, subali't tumatanggap siya ng bayad na makakatulong sa kanya sa 
gawain. Ang kanyang gantimpala ay buo, hindi nababawasan dahil sa natatanggap 
niya. Sinabi niya [ang Propeta S]: "Tunay na ang karapat-dapat kuhanan ninyo ng 
bayad ay ang Aklat ng Allah." [Ai-Bukhan]. 3] mga ipinahihintulot: Walang anuman 
sa mga ipinahihintulot kundi napaloloob dito ang layunin o mga layunin. Maaari ding 
gawin niya itong mga pagpapalapit [sa Allah] kung nais niya. 

Dapat malaman na ang mga matatapat na manggagawa ay nasa mga antas. Mababa: 
na ginagawa ang pagsunod [sa Allah] sa paghahangad ng gantimpala o pagkatakot 
sa kaparusahan. Gitna: na ginagawa ang pagsunod [sa Allah] bilang pasasalamat sa 
Allah at pagtugon sa Kautusan Niya. Mataas: na ginagawa ang pagsunod [sa Allah] 
bilang pagmamahal, pagdakila, pagpipitagan at pagkatakot sa Allah. Ito ang 
kinalalagyang antas ng mga As-Siddiqeen ^ (makatotohanan). 


1 Sinabi ng Allah: i at ako ay nagmadali sa lyo, O aking Panginoon, upang Ikaw ay mabigyan 
ng kasiyahan.) [Xaha (20);84]. Si Musa (Moises) ay naging masigasig sa maagap na pakikipagtagpo 
sa Allah upang malugod sa kanya ang Allah at hindi lamang bilang pagtugon sa Kautusan Niya. 
Ang katulad nito ay ang mabuting pakikitungo sa dalawang magulang. Mababang antas: Na iyong 
pakitunguhan ng mabuti sila bilang pagkatakot sa kaparusahan dahil sa pag-aalipusta sa kanila at 
bilang paghahangad sa gantimpala ng mabuting pakikitungo sa kanila. Gitna: Na pakitunguhan 
sila bilang pagsunod sa Allah at pagbigay ganti sa kabutihang ginawa nila para sa iyo sa pag- 
aaruga sa iyo sa kamusmusan mo at sila ang naging dahilan ng pagkakaroon mo sa mundo. 
Mataas: Na pakitunguhan sila bilang pagdakila sa kautusan ng Allah sa iyo sa mabuting 
pakikitungo mo sa kanila at bilang pagmamahal at pagpipitagan sa Kanya. 





# At-Tawbah (ang pagbabalik-loob): ito ay isinasatungkulin sa lahat ng oras. Ang 
pagkakasadlak sa kasalanan ay kabilang sa kalikasan ng tao. Sinabi niya [ang Propeta 
S]: "Bawa't anak ni Adam ay nagkakamali, subali't ang mainam sa mga nagkakamali 
ay ang mga nagbabalik-loob." [At-Tirmidhi], Sinabi pa niya (H): "Kung hindi kayo 
nagkakasala, tunay na buburahinn kayo ng Allah at magpapadala Siya ng mga taong 
nagkakasala at sila hihingi ng kapatawaran sa Allah. Kaya patatawarin sila ng Allah." 
[Muslim], Ang pagpapaliban sa pagbabalik-loob at ang patuloy na paggawa ng 
kasalanan ay isang pagkakamali. Nais ng Demonyo na supilin ang tao sa 
pamamagitan ng pitong balakid. Kapag nawalan siya ng pag-asa sa isa ay lumipat 
siya sa susunod nito. Ito ay: 1) Ang balakid ng Shirk (pagtatambal sa Kaisahan ng 
Allah) at Kufr (kawalan ng pananampalataya). 2) Kung hindi niya nakaya ay sa 
pamamagitan ng Bid'ah sa paniniwala at pagtakwil sa paggaya sa Propeta ® at sa 
kanyang mga kasamahan. 3) kung hindi pa rin niya nakaya ay sa pamamagitan ng 
paggawa ng malalaking kasalanan. 4) kung hindi pa rin niya nakaya ay sa 
pamamagitan ng pagsasanay ng maliliit na kasalanan. 5) kung hindi pa rin niya 
nakaya ay sa pamamagitan ng madalas na paggawa ng mga ipinahihintulot. 6) kung 
hindi pa rin niya nakaya ay sa pamamagitan ng pagtaguyod sa mga ipinag-uutos na 
ang gantimpala ng iba pa rito ay higit na mabuti at dakila. 7) at kung hindi pa rin niya 
nakaya ay sa pamamagitan ng panunuligsa ng mga demonyong Jinn at tao. 

Ang mga Kasuwailan ay may mga bahagi: 1) Malalaki: ito ay ang mga 
napatunayang may takdang hatol sa mundo, babala sa Kabilang Buhay, poot, 
sumpa o kawalan ng pananampalataya. 2) Maliliit: ito ay ang mga bukod doon. 
Subali't may mga dahilan na ginagawa ang mga maliliit na naging malalaki. Ang 
pinakamahalaga sa mga ito: Ang patuloy na paggawa ng mga maliliit na kasalanan 
o ang paulit-ulit o pagmamaliit dito o ang pagmamalaki sa sandaling nagawa ang 
mga ito o ang paghahayag sa paggawa sa mga ito. 

Ang Pagsisisi ay pupuwede sa lahat ng mga kasalanan. Ito ay mananatili hangga't 
hindi pa sumisikat ang araw mula sa dakong kanluran nito o [hangga't hindi] lumalabas 
ang kaluluwa sa sandaling paghihingalo. Ang gantimpala ng nagbabalik-loob kung 
makatotohanan siya sa kanyang pagbaUk-loob ay papahtan ang kanyang mga kasamaan 
ng mga kabutihan na kahit pa inabot nito ang dami ng mga ulap sa langit. 

Ang Pagtanggap sa Pagsisisi ay may mga kondisyon: 1) ang pagkalas sa kasalanan. 
2) ang pagsisisi sa mga nakaraan. 3) ang matatag na pagpasiya na hindi na babalikan ang 
kasalanan sa hinaharap. Kapag ang pagkakasala ay nakaugnay sa mga karapatan ng 
nilalang. Kinakailangang maibalik ang mga nakamkam sa mga may-ari nito 


1 Naiulat na siya [ang Propeta ay nagsabi: "Ang mga hukuman sa Allah ay tatlo: Hukuman na 
hindi ibinabale-wala ng Allah dito ang anuman at Hukuman na walang pinalalampas dito ang 
Allah na anuman at Hukuman na hindi nagpapatawad dito ang Allah. Ang tungkol sa hukuman na 
hindi nagpapatawad dito ang Allah ay ang pagtatambal sa Allah. Ang Allah ay nagsabi: ^Tunay 
na ang sinumang nagtatambal sa Allah ay ipagkakait sa kanya ang Paraiso at ang kanyang 
magiging hantungan ay ang Apoy). [Al-Maidah (5):72]. Ang hukuman naman na hindi ibinabale- 
wala ng Allah dito ang anuman ay ang paniniil ng tao sa kanyang sarili tungkol sa namamagitan 
sa kanya at sa kanyang Panginoon... tunay na pinatatawad ito ng Allah at pinalalampas Niya kung 





Ang mga tao sa pagsisisi ay may apat na pangkat: 1) 

nagpapakatuwid sa pagsisisi hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay, at hindi 
niya iniingganyo ang kanyang sarili sa pagbalik sa kanyang kasalanan maliban sa 
mga kamalian na hindi naiiwasan ng tao. Ito ang pagpapakatuwid sa pagsisisi at ang 
nag-aangkin nito ay nakikipag-unahan sa mga kabutihan. Tinatawag ang pagsisising 
ito na: An-Nasuh (wagas), at ito ang mapanatag na kalooban. 2) nagbalik loob na 
nagpapakatuwid sa mga saligan ng mga gawaing pagsunod maliban na hindi niya 
naiiwasan ang mga kasalanang kinakaharap niya, hindi dahil sa pananadya, nguni't 
siya ay dinadaan sa pagsubok dito nang walang pananadyang kaharapin ang mga 
ito, at sa tuwing nakagagawa siya rito ng isang bagay, sinisisi niya ang kanyang 
sarili at nagsisisi at nagpasiyang iwasan ang mga kadahilanan ng mga ito. Ito ang 
mapaninisi na kalooban. 3) na siya ay magbabalik loob at magpapakatuwid sa ilang 
sandali, pagkaraan ay papangibabawan siya ng kanyang hilig sa ilang mga 
kasalanan kaya haharapin niya ito nguni't gayon pa man nananatili pa rin siya sa 
mga gawaing pagsunod. Tinalikuran niya ang kabuuan ng mga kasalanan sa kabila 
ng may kakayahan at pagnanasa siya rito. Kaya lamang ay napangingibabawan siya 
ng isa o dalawang pagnanasa, subali't kapag nairaos ito pinagsisihan niya ito. 
Bagkus inihahanda niya ang kanyang sarili sa pagsisisi sa kasalanang yun, ito ang 
responsableng kalooban. Ang kinahihitnan nito ay mapanganib dahil sa 
pagpapaliban at pag-aalintana nito, maaaring mamamatay siya bago makapagsisisi, 
sapagka't ang mga gawain ay nakabatay sa mga katapusan nito. 4) na siya ay 
magbabalik loob at magpapakatuwid sa ilang sandali, pagkaraan ay babalik siya sa 
mga kasalanan bilang pang-aabuso, ni hindi niya iniinganyo ang kanyang sarili sa 
pagsisisi, ni hindi siya naghihinayang sa paggawa nito, ito ang kaloobang 
kumikiling sa kasamaan. Pinangangambahan ang kasamaan ng kahihinatnan nito. 
#As-Sidq (ang katapatan): ito ang saligan ng lahat ng mga gawain ng puso, ang 
salitang Sidq ay ginagamit sa anim na kahulugan: 1) Katapatan sa salita. 
2)Katapatan sa saloobin at la 5 mnin (Al-Milas). 3) Katapatan sa pagpapasiya. 
4)Katapatan sa pagtupad sa pamamagitan ng matatag na pasiya. 5) Katapatan sa 
gawain sa pamamagitan na ang panglabas nito ay sumang-ayon sa pangloob nito 
gaya ng pagpapakumbaba sa Salah. 6) Katapatan sa pagsasakatuparan sa lahat ng 
mga pundasyon ng Relihiyon. Ito ang pinakamataas at pinakadakila sa mga antas 
gaya ng katapatan sa pagkatakot, pag-asa, pagdakila, pagkadeboto, pagkalugod, 
pagtitiwala, pagmamahal at sa lahat ng mga gawain ng puso. Sinuman ang may 
angking katangian ng pagkamatapat sa lahat ng nabanggit, siya ay isang ubod ng 
matapat dahil labis-labis ang kanyang katapatan. Sinabi niya [ang Propeta (S)]: 
"Dapat kayong maging matapat sapagka't ang katapatan ay nagpapatnubay tungo sa 
kabutihan at tunay na ang kabutihan ay nagpapatnubay tungo sa Paraiso at habang 




ninais Niya. Ang hukuman naman na walang pinalalampas dito ang Allah na anuman ay ang 
paniniil ng mga tao sa isa’t isa sa kanila. Ang Qisas (hatol ng pagkapantay-pantay) hindi mapag- 
aalinlangan" . [Ahmad, at may kahinaan ito]. 





nagpapakatapat at naghahangad ng katapatan hanggang 
sa itatala siya sa Allah na isang ubod ng pagkamatapat." [Al-Bukhari at Muslim], 

Sinuman na sa kanya ay nagkaroon ng kalituhan sa katotohanan, subali't 
pinatotohanan pa rin ang Allah sa kanyang hangarin na walang pag-uudyok mula sa 
kanyang sarili. Papatnubayan siya sa kadalasan, at kung hindi man maitampok ito 
sa kanya, pagpapasensiyahan siya ng Allah. 

Ang kasalungatan ng katapatan ay ang kasinungalingan at ang unang tatakbuhan 
ng kasinungalingan sa sarili ay ang dila at sisirain ito. Pagkatapos ay tatakbo ito sa 
iba't ibang parte ng katawan kaya sisirain din ang mga gawain nito gaya ng 
pagkasira sa dila sa mga salita nito. Kaya lalaganap ang kasinungalingan sa mga 
salita nito, mga gawain nito at mga galaw nito. Kaya papangibabawan ito ng 
pamamahala ng kasamaan. 

# Al-Mahabbah (ang pagmamabal): Dahil sa pagmamahal sa Allah, sa Kanyang 
Sugo at sa mga mananampalataya ay makakamit ang katamisan ng Eeman 
(pananampalataya). Siya [ang Propeta (0)] ay nagsabi; "May tatlo na ang 
sinumang napasakanya ang mga ito ay matatagpuan niya sa pamamagitan ng mga 
ito ang katamisan ng pananampalataya: Na ang Allah at ang Kanyang Sugo ay 
maging higit na kaibig-ibig sa kanya kaysa sa iba sa kanila, na mahalin niya ang tao 
na walang dahilan ng pagmamahal niya rito kundi para sa Allah, na kamuhian 
niyang bumalik sa kawalan ng pananampalataya matapos siyang iligtas ng Allah 
dito gaya ng pagkamuhi niyang ihagis siya sa Apoy." [Al-Bukhari at Muslim]. Kaya 
kapag naibunsod ang puno ng pagmamahal sa puso at nadiligan ng tubig ng 
katapatan at pagsunod sa Propeta (®). Ito ay magbubunga ng iba't ibang uri na 
bunga at darating ang mga pagkain nito sa bawa't sandali sa kapahintulutan ng 
Panginoon nito. Ito ay apat na uri: 1) Pagmamahal sa Allah: ito ang saligan ng 
Pananampalataya 2) Ang Pagmamahal alang-alang sa Allah at ang pagkapoot 
alang-alang sa Allah. Ito ay isinasatungkulin^. 3) Pagmamahal na may kaagaw ang 



1 Ang mga tao sa larangan ng pagmamahal at pagkapoot (Al-Wala' wal Bara') ay tatlong bahagi: 
A) Ang minamahal nang wagas na pagmamahal na walang kasamang pagkapoot. Sila yaong mga 
matatapat na mananampalataya gaya ng mga Propeta at ng mga wagas ang katapatan. Ang pinaka- 
ulo nila ay ang pinuno nating si Muhammad at ng kanyang mga may bahay, mga anak na babae 
at mga kasamahan. B) Ang walang pasubaling kinapopootan. Sila yaong mga nagtatakwil ng 
pananampalataya, mga nagtatambal [sa kaii^an ng Allah] at mga mapagkunwari [sa kanilang 
pananampalataya]. C) Ang minamahal sa isang angulo at kinapopootan sa ibang angulo. Sila yaong 
mga suwail sa mga mananampalataya. Kaya mamahalin ayon sa pananampalatayang angkin niya at 
kapootan ayon sa kasuwailan na angkin niya. Ang pagmamahal sa mga Kuffar (nagtatakwil ng 
pananampalataya) at ang pagtangkilik sa kanila ay dalawang uri: 1) Nagiging dahilan ng pagtiwalag 
at paglabas sa Islam. Ito ay ang pagtangkilik sa kanila sa kanilang relihiyon. 2) Ipinagbabawal 
nguni't hindi nagpapatiwalag sa Relihiyon. Ito ay ang pagtangkilik sa kanila sa mga bagay na 
kaugnay sa mundo nila. Nagkakaroon minsan ng kaguluhan at kalituhan sa pagitan ng magandang 
pakikitungo sa mga Kuffar (na hindi nakikipagdigmaan laban sa mga Muslim) at ng pagkapoot at 
pagkalas sa kanila. Lumilitaw na ang kaibahan sa pagitan ng dalawang ito. Ang kataningan ay dapat 
pairalin sa kanila at ang magandang pakikitungo sa kanila nang walang pagmamahal na pangloob 
gaya ng pagiging mabait sa mga mahihioa nUa. Ang malumanay na pananahta sa kanila sa 
pamamagitan ng pagiging mabait at pagkahabag sa kanila ay ipinahihintulot. Ang Allah ay nagsabi 





Allah: ito ay pagtatambal sa iba pa sa Allah sa isinasatungkuling pagmamahal gaya 
ng pagmamahal ng mga Mushrik (mapagtambal sa kaisahan ng Allah) sa kanilang 
mga diyus-diyusan. Ito ang saligan ng Shirk. 4) Likas na pagmamahal: gaya ng 
pagmamahal sa mga magulang, mga anak at pagkain... ito ay ipinahihintulot. 
Upang ikaw ay mamahalin ng Allah maging mapagtakwil sa [karangyaan ng] 
mundo. Sinabi niya [ang Propeta (S)]: "Maging mapagtakwil sa [karangyaan ng] 
mundo mamahalin ka ng Allah." [ibnu Majah]. 

# At-Tawakkul (ang pagtitiwala): ito ay ang pagpapatnugot ng puso at pagtitiwala 
nito sa Allah sa pagkamit ng hinahangad at pagtaboy ng kinasusuklaman nang may 
kalakip na pagtitiwala sa Allah at paggawa ng mga lehitimong dahilan. Kaya ang 
pagtakwil sa pagpapatnugot ng puso ay isang kalapastanganan sa Tawheed 
(Kaisahan ng Allah). Ang hindi paggawa ng mga dahilan ay isang kahinaan at 
kakulangan ng isip. Ang lugar nito ay bago isakatuparan ang gawa. Ito ay bunga ng 
wagas na paniniwala. Ang mga uri nito ay tatlo: 1) Isinasatungkulin: ito ay ang 
pag-asa sa Allah sa anumang walang makakaya nito maliban sa Allah gaya ng 
pagpapagaling ng mga may karamdaman. 2) Ipinagbabawal: ito ay dalawang uri: 
A) Malaking Shirk (pagtatambal sa Allah), ito ay ang ganap na pagtitiwala sa mga 
dahilan mismo at na ito ay nakakaapekto mismo sa pagtamo ng mapakikinabangan 
o pagtaboy ng makapipinsala^ . B) Maliit na Shirk. Gaya ng pag-asa sa isang tao sa 


tungkol dito: <Hindi kayo pinagbabawalan ng Allah sa mga hindi nakipaglaban sa inyo sa 
Relihiyon at hindi nagtaboy sa inyo mula sa inyong mga tahanan na pakitunguhan ninyo sila 
nang mahuti at maging makatarungan kayo sa kanila). [Al-Mumtahinah (60): 8]. Subali't ang 
pagkapoot sa kanila at ang pakikipaglaban sa kanila ay ibang bagay. Ito ay ipinag-uutos ng Allah 
batay sa sinabi Niya: kayong mga sumampalataya! Huwag ninyong italaga ang Aking 

kaaway at kaaway ninyo hilang mga katangkilik na ipinamamalas ninyo sa kanila na inyo 
silang kinagigiliwan). [Al-Mumtahinah (60):!]. Kaya maaring maging makatarungan sa pakikitungo 
sa kanila nang may kasamang pagkapoot sa kanila at walang pagmamahal sa kanila gaya ng 
ginawang paJdkitungo ng Propeta S sa mga Hudyo sa Madinah. 

1 Ang paggawa ba ng mga dahilan ay sumasalungat sa Tawakkul (pagtitiwala)? Ito ay may mga 
angulo: 1) Pagkatamo ng kapakLoabangang nawawala: ito ay tatlong bahagi: A) siguradong 
dahilan gaya ng pagpapakasal upang magtamo ng bata. Kaya ang pagtalikod sa paggawa ng 
dahilang ito ay kabaliwan at hindi ito isang bagay na bahagi ng Tawakkul. B) mga dahilang hindi 
sigurado. Subali't kadalasan ang pinagsisimulan ng dahilan ay hindi magaganap kung wala ang 
mga ito gaya ng taong naglalakbay sa disyerto na walang baon, ang ginagawa niyang ito ay hindi 
maituturing na Tawakkul. Bagkus ang pagdadala niya ng baon ay ipinag-uutos, sapagka't ang 
Sugo ng Allah nang siya ay naglakbay, siya ay nagdala ng baon at umupa ng isang tagapaggabay 
patungo sa Madinah. C) mga dahilang inaakdang maghahatid sa mga pinagsisimulan ng dahilan 
nang walang malinaw na mapanghahawakan gaya ng masugid na pagslsikap sa paghahanap ng 
pag kakaki taan at mga angulo nito. Ito ay hindi lumalabas sa Tawakkul, bagkus ang pagtalikod sa 
paghahanap ng pagkakakitaan ay hindi isang bagay na bahagi ng Tawakkul. Si Umar [kalugdan 
nawa siya ng Allah] ay nagsabi: Ang umaasa [sa Allah] ay ang ibinabaon ang kanyang binhi sa 
lupa at nagtitiwala sa Allah. 2) Ang pangangalaga sa umiiral: sinuman ang nakatagpo ng malinis 
na kabuhayan at itinago niya ito para sa kanya. Hindi siya inilalabas nito sa Tawakkul, lalong-lalo 
na kung siya ay may pamilya, sapagka't ang Propeta (0) ay nagbibili ng palmera ng Angkan ng 
An-Nadhii at itinatago niya para sa kanyang pamilya bilang kabuhayan nila sa isang taon. [Al- 
Bukhari at Muslim]. 3) Pagtaboy ng pinsala na hindi pa dumatal: hindi naibibilang na kondisyon ng 
Tawakkul ang pagtalikod sa mga dahilan ng nakakapananggalang ng pinsala gaya ng pagsusuot 






pagtustos nang walang paniniwalang siya mismo ang nakakaapekto, nguni't ang 
pag-ugnay sa kanya ay nasa ibabaw ng paniniwalang siya ay kusang dahilan 
lamang. 3) ipinahihintulot: ito ay ang pagtitiwala ng tao sa iba at ang pag-asa niya 
rito sa paggawa ng makakaya niya gaya ng pagbebenta at pamimili. Nguni't hindi 
niya maaaring sabihin na: ipinagkatiwala ko sa Allah at pagkatapos ay sa iyo. 
Bagkus sasabihin lamang niya: ipinagkatiwala ko sa iyo. 

# Ang Shukr (pagpapasalamat) ay paghahayag sa bakas ng mga makadiyos na 
pagpapala sa tao sa kanyang puso bilang pananampalataya, sa kanyang dila bilang 
pagpupuri at sa iba't ibang parte ng katawan niya bilang pagsamba. Ito ang 
hangarin para sa kanyang sarili. Samantalang ang pagtitiis ay isang kaparaanan 
para sa iba sa kanya. Ito ay maaaring maging sa pamamagitan ng puso, ng dila at 
ng iba't ibang parte ng katawan. Ang ibig sabihin ng pagpapasalamat ay ang 
gamitin ang pagpapala sa pagsunod sa Allah. 

# As-Sabr (ang Pagtitiis): ito ay ang pagtakwil ng karaingan sa iba pa sa Allah 
mula sa hapdi ng kasawian at pagbaling nito sa Allah lamang. Sinabi Niya [ang 
Allah]: ^Silang matitiisin ang tatanggap ng ganap na gantimpala nila ng 
walang pagbibilang.) [Az-Zumar (39):io]. Nagsabi siya ^ [ang Propeta]: "Ang 
sinumang nagtitiis, pagtitiisin siya ng Allah at walang naipagkakaloob na isang 
bagay sa sinuman na higit na mabuti pa at malawak kaysa sa pagtitiis." [Ai-Bukhari & 
Muslim]. Si Umar [kalugdan nawa siya ng Allah] ay nagsabi: Wala akong hinarap na 
pagsubok malibang ginawa ito ng Allah para sa akin na apat na pagpapala: Hindi 
ito naging kaugnay sa aking relihiyon, at hindi ito naging napakalaki, at hindi ako 
pinagkaitan na kaluguran ito, at hinahangad ko rito ang gantimpala. 

Ang Pagtitiis ay may mga antas: Mababa: ito ay ang pagtakwil ng karaingan na 
may kalakip na pagkasuklam. Gitna: ito ay ang pagtakwil ng karaingan na may 
kalakip na pagkalugod. Mataas: ito ay ang pagpupuri sa Allah sa kinakaharap na 
pagsubok. Sinuman ang ginawan ng paniniil at nanalangin sa Allah laban sa 
gumawa nito sa kanya. Tunay na siya ay nagwagi sa kanyang sarili at nakamit niya 
ang kanyang karapatan subali't hindi nakapagtiis. 

Ang pagtitiis ay may dalawang halimbawa: 1) Pangkatawan: hindi ito ang 
tinutukoy natin dito. 2) Pangkalooban: ito ay laban sa mga pangkaraniwang hilig at 
mga kahilingan ng pithaya 




ng baluti at pagkakadena sa hay op. Bagkus siya ay magtitiwala sa lahat ng iyon sa Nagtatakda ng 
dahilan [ang Allah] at hindi sa dahilan mismo, at siya ay nalulugod sa lahat ng anumang 
itinatakda ng Allah sa kanya. 4) Ang pagpawi ng pinsalang dumatal na: ito ay tatlong bahagi: 
A) na ito ay tiyak, gaya ng tubig na nakapapawi ng uhaw. Kaya ang pagtalikod dito ay hindi isang 
bagay na bahagi ng Tawakkul. B) na ito ay hindi tiyak, gaya ng Hijamah (pagpapakuha ng dugo 
bilang pagpapagamot) at tulad nito, ito ay hindi sumasalungat sa Tawakkul, sapagka't ang Sugo 
(i®) ay nagpapagamot at ipinag-utos ang pagpapagamot. C) na ang dahilan ay haka-haka lamang 
gaya ng pagsusuka sa panahon ng kalusugan upang hindi magkakasakit. Ang paggawa nito ay 
nagpapawalang say say sa kaganapan ng Tawakkul (pagtitiwala sa Allah). 

1 Ang pagsasahalimbawang ito, kung ito ay pagtitiis sa pagkahilig ng tiyan at ari: tinatawag itong 
kabanalan o kalinisan, at kung ito ay sa labanan, tinatawag itong katapangan at kung ito ay sa 
pagpipigil ng galit, tinatawag itong matimpiin, at kung ito ay sa paglilihim sa isang bagay. 





Ang lahat ng nakahaharap ng tao sa mundo ay hindi lumalabas sa dalawang uri : 
A) Sumasang-ayon sa pithaya kaya nangangailangan dito ng pagtitiis sa pagpapatupad 
ng karapatan ng Allah gaya ng pagpapasalamat at di-pagbaling ng anumang kaugnay 
dito sa pagsuway sa Allah. B) Sumasalungat sa pithaya. Ito ay tatlong bahagi : 
1). Pagtitiis sa pagsunod sa Allah: Ang isinasatungkulin dito ay ang pagsasagawa ng 
ubligado, at ang kaaya-aya rito ay ang pagsasagawa ng kusang loob. 2). Pagtitiis sa 
pagsuway sa Allah: ang isinasatungkuhn dito ay ang pag-iwan sa ipinagbabawal at ang 
kaaya-aya rito ay ang pag-iwan sa kinasusuklaman. 3). Ang pagtitiis sa mga katakdaan 
ng Allah: ang isinasatungkuhn dito ay ang pagpigil sa dila sa karaingan, ang pagpigil sa 
puso sa pag-ayaw at pagkapoot sa katakdaan ng Allah at ang pagpigil sa iba't ibang 
bahagi ng katawan sa pagkilos sa mga gawang hindi kinalulugdan ng Allah gaya ng 
paghagulgol, pagpupunit ng mga bulsa (damit), pagsasampal ng pisngi at ang iba pa 
rito. Ang kaaya-aya rito ay ang kaluguran ng puso sa anumang itinakda ng Allah. 

Alin sa dalawa ang mas mabuti, ang isang mayaman na tumatanaw ng utang na 
loob o ang isang maralita na matiisin? Kapag ginugol ng mayaman ang kanyang 
kayamanan sa pagsunod [sa Allah] o itinago ito para rito. Samakatwid siya ang mas 
mabuti kaysa sa maralita. Subali't kung ang karamihan ng paggugol niya ay sa 
ipinahihintulot. Sa gayon ang maralita ang higit na mabuti. Sinabi niya S [ang 
Sugo ng Allah]: "Ang nagpapalabi ng pagkain na tumatanaw ng utang-na-loob ay 
kasing antas ng nag-aayunong nagtitiis." [Ahmad]. 

# Ang Kaluguran: ito ay ang pagkakontento sa bagay at pagkasapat dito. Ang 
lugar nito ay matapos na maganap ang gawa. Ang pagkalugod sa kapasiyahan ng 
Allah ay kabilang sa matataas na reputasyon ng mga nagpapakalapit [sa Allah], at 
ito ay kabilang sa mga bunga ng pagmamahal at pagtiwala [sa Allah]. Ang 
manalangin sa Allah na pawiin ang hindi kanais-nais ay hindi sumasalungat sa 
pagkalugod dito. 

# Ang Pagpapakumbaba: ito ay ang kadakilaan, pagkatalo ng kalooban, at 
pagka-aba. Nagsabi si Huzaifah: Kaingat kayo sa pagpapakumbaba ng Nifaq 
(pagbabalatkayo). May nagsabi sa kanya: Ano po ang pagpapakumbaba ng Nifaq? 
Nagsabi siya: Ang makita mong nagpapakumbaba ang katawan subali't ang puso ay 
hindi nagpapakumbaba. Nagsabi si Huzaifah [kalugdan nawa siya ng Allah]: Ang 
pinakaunang mawawala sa inyo sa relihiyon ninyo ay pagpapakumbaba. Alinmang 
Ibadah na naitataguyod dito ang pagpapakumbaba, tunay na ang gantimpala nito ay 
batay sa pagpapakumbang itinataguyod dito, gaya ng Salah sapagka't ang Propeta 
ay nagsabi tungkol sa nagsasagawa ng Salah na wala siyang Salah kundi ang 
kalahati lamang nito, ang ikaapat na bahagi nito, ang ikalimang bahagi nito .. .o ang 
ikasampung bahagi nito. Bagkus maaaring wala siyang mapapalang anupaman sa 
Salah niya dahil sa ganap na kawalan ng pagpapakumbaba. 




tinatawag itong pagtatago ng lihim, at kung ito ay sa kahigtan ng buhay, tinatawag itong 
pagtakwil sa karangyaan ng buhay, at kung ito ay sa maliit na bagay mula sa mga karangyaan ng 
buhay, tinatawag itong pagkakakontento. 





# Ang Raja' (pag-asa): ito ay ang pagtingin sa malawakang Habag ng Allah, at 
ang kasalungatan nito ay ang kawalan ng pag-asa. Ang pagsasabuhay sa Raja' ay 
nakahihigit ng antas kaysa rito sa takot sapagka't ito ay nagbubunsod ng 
magandang pag-iisip tungkol sa Allah. Ang Allah ay nagsabi: "Ako ay ganun kung 
paano Ako iniisip ng Aking alipin." [Muslim]. Ito ay dalawang antas; 1. Mataas: Sa 
kanya na gumawa ng isang pagsunod na umaasa sa gantimpala ng Allah. Si 
'Aishah [kalugdan nawa siya ng Allah] ay nagsabi: O Sugo ng Allah: ^At sila na 
nagbibigay ng anumang ipinamigay nila habang ang kanilang mga puso ay 
nangangamba) siya ba yaong nagnanakaw, nangangalunya at umiinom ng alak na 
may takot sa Allah? Siya ay nagsabi: "Hindi! O anak na babae ni [Abu Bakr] As- 
Siddeeq, bagkus sila yaong nagsasagawa ng Salah, nag-aayuno at nagbibigay ng 
kawanggawa habang sila ay nangangamba na baka hindi tatanggapin sa kanila 
^Sila yaong nag-uunahan sa mabubuting gawa). [At-Tirmidhi]. 2. Mababa: ito ay 
ang makasalanan na nagsisisi, hinahangad ang kapatawaran ng Allah. Samantala, 
ang suwail na interesado na tinatalikuran ang pagsisisi subali't naghahangad ng 
Habag ng Allah. Samakatwid, ito ay pangarap at hindi pag-asa. Ang uring ito ay 
kapintas-pintas samantalang ang dalawang nauna ay kapuri-puri. Samakatwid ang 
mananampalataya ay tinipon ang kabutihan at pagpapakumbaba samantalang ang 
mapagkunwari ay tinipon ang kasamaan at kapanatagan. 

# Ang Khawf (takot): ito ay pagkabalisa na dumarating sa sarili dahil sa 
inaasahang isang kinasusuklaman. Kaya kung napagtanto ang kinasusuklaman, ito 
ay tinatawag na Khasyah (pagpapakumbaba). Ang kasalungatan nito ay ang 
kapanatagan. Ito ay hindi kasalungatan ng pag-asa, bagkus ito nag-uusbong sa 
pamamagitan ng takot, samantalang ang pag-asa ay nag-uusbong sa pamamagitan 
ng kagustuhan. Kinakailangang magkabuklod ang pagmamahal, pagkatakot at pag- 
aasam. Nagsabi si Ibnu Al-Qayyim; Ang puso sa pagtahak nito patungo sa Allah ay 
gaya ng kalagayan ng ibon: ang pagmamahal ang ulo nito at ang mga pakpak nito 
ay ang takot at pag-aasam. Kaya kapag napakalma ng takot ang puso, susunugin nito 
ang mga kinalalagyan dito ng mga pagnanasa at ipagtabuyan dito ang 
pagkahumaling sa mundo. 

Ang isinasatungkulin na takot: ito ay ang nagtutulak sa paggawa ng mga 
tungkulin at pag-iwas sa mga ipinagbabawal. Samantalang ang kaaya-ayang takot; 
ito naman ang nagtutulak sa paggawa ng mga kaaya-ayang gawain at pag-iwas sa 
mga kinasusuklaman. Ito ay may mga uri: 1) lihim at makadiyos na pagkatakot. Ito 
ay nararapat na ibaling sa Allah lamang at ang pagbaling ng kahit bahagya nito sa 
iba bukod sa Allah ay malaking Shirk gaya ng pagkatakot sa mga diyus-diyosan ng 
mga mapagtambal [sa kaisahan ng Allah] na ang mga ito ay makapipinsala o 
makapagdudulot ng hindi kanais-nais. 2) ipinagbabawal: ito ay ang pagtalikod sa 
isang tungkulin o paggawa ng ipinagbabawal dahil sa pagkatakot sa mga tao. 
3)ipinahihintulot: gaya ng likas na pagkatakot sa lobo (asong ligaw) at sa iba pa. 

# Ang Pagtakwil sa Karangyaan [ng mundo]: ito ay ang paglihis ng 
pagkahumaling sa isang bagay alang-alang sa high na mas mabuti kaysa rito. Ang 
pagtakwil sa karangyaan ng mundo ay nakapagpapahinga ng puso at katawan. Ang 




labis na pagkahumaling dito ay nakapagdadami ng ligagig at lumbay. Ang 
pagmamahal sa mundo ay ulo ng lahat ng kamalian, samantalang ang pagkapoot dito 
ay dahilan ng bawa't pagtalima. Ang pagtakwil sa karangyaan ng mundo ay sa 
pamamagitan ng pagtaboy mo rito mula sa iyong puso, hindi ang pagtaboy mo rito 
mula sa iyong kamay na may kalakip na pag-ugnay dito ng iyong puso - ito ang 
pagtakwil ng mga mangmang sa karangyaan - sinabi niya (®) [ang Sugo]: "Ang 
pinakamahusay na kayamanan ay ang pag-aari ng matuwid na tao." [Ahmad]. Ang 
pagka-ugnay ng kayamanan para sa maralita ay may limang kalagayan: 1) na takasan 
niya ang pagtamo ng kayamanan bilang pagkapoot dito at pag-iingat sa kasamaan 
nito at sa kaabalahan nito, ang nag-aakin ng ganitong kalagayan ay tinatawag na 
Zahid (nagtatakwil ng karangyaan). 2) Na hindi siya nasisiyahan sa pagtamo nito, 
subali't hindi naman niya kinamumuhian ito bilang pagkamuhing magdudulot sa 
kanya ng kapinsalaan, ang nag-aangkin ng ganitong kalagayan ay tinatawag na 
Radhi (nalulugod). 3) na ang pagkaroon ng kayamanan ay higit na kaaya-aya para sa 
kanya kaysa sa kawalan nito dahil sa pagkahumaling niya rito, subali't hindi naman 
umabot ang pagkahumaling nito na siya ay kailangang bumangon upang hanapin ito, 
bagkus kung dumating sa kanya ang tulong kukunin niya ito at masisiyahan, nguni't 
kung nangailangan ito ng pagpapagod sa paghahanap nito hindi siya nagpakaabala 
dahil dito. Ang nag-aangkin ng ganitong kalagayan ay tinatawag na Qani'an 
(nakokontento). 4) na ang hindi niya paghahanap dito ay dahil sa kawalan ng 
kakayahan niya, kundi nahuhumaling siya rito, bagkus kung siya ay nakatagpo ng 
paraan sa pagtamo nito sa pamamagitan ng pagpapagod ay magsumikap siyang 
hanapin ito. Ang nag-aangkin ng ganitong kalagayan ay tinatawag na Haris 
(masigasig). 5) na siya ay napipilitan lamang sa kanyang hinahangad na kayamanan 
gaya ng nagugutom at hubo't hubad na walang makakain at masusuot na damit. 
Tinatawag ang nag-aangkin ng ganitong kalagayan na Mudhtar (napipilitan). 







Mahinahong Talakayan 


Ang isang lalaking nagngangalang 'Abdullah (alipin ng Allah) ay nakatagpo ng 
isang lalaking ang pangalan ay 'Abdun Nabi (alipin ng Propeta). Minasama ni 
'Abdullah ang pangalang ito sa kanyang sarili at agad na nasabi niya: "Papaanong 
magpapasa-alipin ang isang tao sa iba pa sa Allah?" Pagkatapos ay kinausap niya si 
'Abdun Nabi at sinabi sa kanya: "Sumasamba ka ba sa iba pa sa Allah?"! 

Si 'Abdun Nabi ay nagsabi; Hindi!! Ako ay hindi sumasamba sa iba pa sa Allah. 
Ako ay isang Muslim at ako ay sumasamba sa Allah lamang. 

Ang sabi ni 'Abdullah: Kung gayon, ano itong pangalan mo na nakahahawig sa 
mga pangalan ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng pagpapangalan nila ng 
'Abdul Masih (alipin ng Mesias), subali't hindi ito nakapagtataka sapagka't ang 
mga Krisytiyano ay sumasamba kay Hesus. Kaya nga lang ang nakakarinig ng 
pangalan mo ay iisipin niya kaagad na ikaw ay sumasamba kay Propeta 
(Muhammad 0). Samakatwid, hindi ito ang paniniwala ng isang Muslim sa 
kanyang Propeta. Bagkus ang isinasatungkulin sa kanya ay ang maniwala siya na si 
Muhammad S ay alipin lamang ng Allah at Kanyang Sugo. 

Si 'Abdun Nabi ay nagsabi: Subali't si Propeta Muhammad 0 ang siyang 
pinakamabuting tao at ang pinuno ng mga Propeta. Kami ay nagpapangalan ng 
ganitong pangalan bilang pagpapabiyaya at pagpapalapit-loob sa Allah sa 
pamamagitan ng kabantugan ng kanyang pagka-propeta at mataas na kalagayan niya 
sa Kanya (Allah). Kaya hinihiling natin sa kanya ang pamamagitan dito. at huwag 
kang magtataka, sapagka't ang kapatid ko ay nagngangalang 'Abdul Husain (alipin ni 
Husain - isa sa mga apo ng Propeta S). Bagkus nauna pa sa kanya, ang aking ama, 
na ang pangalan ay 'Abdur Rasul (alipin ng Propeta). Ang pagpapangalan sa 
pamamagitan ng mga ganitong pangalan ay isang matandang kaugalian at laganap sa 
mga tao. Ang ganitong kaugalian ay nakagisnan na namin sa aming mga ninuno. 
Kaya huwag ka sanang maging mahigpit sa usaping ito, sapagka't ang bagay na ito 
ay isang pangkaraniwan at ang Relihiyong Islam naman ay maluwag. 

Ang sabi ni 'Abdullah: Ito ay isa pang katiwalian na mas malaki kaysa sa unang 
katiwalian: ang paghiling mo sa iba pa sa Allah ng isang bagay na hindi namang 
kayang ibigay ito maUban sa Allah. Magkatulad lamang kung ang hinihilingang ito 
ay si Propeta Muhammad S mismo o bukod sa kanya mula sa mga taong matuwid 
na tulad ni Husain (isa sa mga apo ng Propeta o iba pa sa kanya. Ito ay 
sumasalungat sa Tawheed na siyang ipinag-utos sa atin at sa kahulugan ng Laa ilaaha 
illalaaah. Magbibigay ako sa iyo ng ilang mga katanungan upang maging malinaw sa 
iyo ang kahalagahan ng usapin at ang mga kahihinatnan ng pagpapangalan ng 
ganitong pangalan at mga tulad nito. Wala akong hangarin dito ni maging pakay 
kundi ang katotohanan at ang pagsunod dito, ang pagbibigay linaw sa kabulaanan at 
ang pag-iwas dito, at ang pag-uutos sa kabutihan at ang pagbabawal sa kasamaan. 
Ang Allah ang Siyang hinihingan ng tulong. Sa Kanya ang pananalig. Walang galaw 
at walang lakas maliban sa Allah, ang Mataas, ang Dakila. Subali't magbibigay ako 
sa iyo ng paalaala bago iyon patungkol sa sinabi ng Allah: {Ang tanging nasasabi 
ng mga mananampalataya kapag inanyayahan sila sa Allah at sa Kanyang Sugo 
upang humatol siya sa pagitan nila ay ang pagsasabi nila ng: “Narinig namin at 
sinunod namin.") [Qur'an 24:5i]. At ang sinabi pa Niyang: {At kung kayo ay 
nagkahidwaan sa isang bagay, isangguni ninyo ito sa Allah at sa Sugo, kung 
tunay nga kayong naniniwala sa Allah at sa Huling Araw.) [Qur an 4:59]. 





Ang sabi ni 'Abdullah: Sinasabi mong ikaw ay nagbubukod-tangi sa Allah lamang at 
sumasaksi na walang tunay na Diyos maliban sa Allah, kaya maaari mo bang 
ipaliwanag sa akin ang ibig sabihin nito? 

'Abdun Nabi: Ang Tawheed ay ang paniniwala mo na ang Allah ay umiiral; Siya 
ang lumikha sa mga kalangitan at kalupaan; na Siya ang Nagbibigay ng buhay, ang 
Nagdudulot ng kamatayan, ang Tagapag-iral ng santinakpan, at Siya ang 
Tagatustos, ang Maalam, ang Nakababatid, ang Nakapangyayari... 

'Abdullah: Kung ang Tawheed (kaisahan ng Allah) ay ganito lamang. Samakatwid, 
tunay na si Fir'aun (Paraon), ang kanyang mga tauhan, si Abu Jah'l, at ang iba pa sa 
kanila ay mga naniniwala sa Tawheed. Sapagka't hindi nalingid sa kanila ang bagay 
na ito gaya ng karamihan sa mga Mushrik (nagtatambal sa Allah). Si Paraon na nag- 
angkin ng Pagka-panginoon ay kumikilala at naniniwala noon nang buong puso niya 
na ang Allah ay umiiral at Siya ang nagpapa-iral sa santinakpan. Ang patunay dito ay 
ang sinabi ng Allah: ^At sila ay nagpasinungaling dito (mga Tanda) sanhi ng 
paglabag sa katarungan at pagmamataas, bagama't natitiyak ng kanilang mga 
sarili ang mga ito.) [Qur'an 27:14]. Namutawi ang pagkilalang ito nang hayagan noong 
siya ay nalulunod na. Subali't sa katotohanan, ang Tawheed na siyang dahilan ng 
pagpapadala sa mga sugo, pagbaba sa mga kasulatan, at pagpuksa sa angkan ng 
Quraish ay ang pagbubukod-tangi sa Allah sa pagsamba. Ang pagsamba ay isang 
katawagang sumasaklaw sa lahat ng naiibigan ng Allah at kinalulugdan sa mga salita 
at mga gawa, maging hayag at lingid. Ang Diyos sa salitang [Walang Diyos 
maliban sa Allah] ay nangangahulugang: Ito ay ang sinasamba na hindi karapat- 
dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya (Allah). 

'Abdullah: Alam mo ba kung bakit ipinadala ang mga Sugo sa lupa, na ang 
pinaka-una sa kanila ay si Nuh (Noe)? 

'Abdun Nabi: Upang anyayahan ang mga Mushrik (nagtatambal sa kaisahan ng 
Allah) para sumamba sa Allah lamang at itakwil ang lahat ng itinatambal sa Kanya. 
'Abdullah: At ano ang dahilan ng paggawa ng Shirk (pagtatambal sa Alah) ng mga 
tao ni Nuh (Noe)? 

'Abdun Nabi: Hindi ko alam! 

'Abdullah: Isinugo ng Allah si Nuh (Noe) sa kanyang mamamayan noong sila ay 
nagpakalabis sa pagdakila sa mga taong matuwid na sina Wadd, Suwa', Yaghooth, 
Ya'ooq, at Nasr. 

'Abdun Nabi: Ang ibig mo bang sabihin na sina Wadd, Suwa', at iba pa ay mga 
pangalan ng mga lalaking matuwid at hindi pangalan ng mga Kafir (di- 
sumasampalataya) na mapaniil? 

'Abdullah: Oo. Ang mga ito ay mga pangalan ng mga lalaking matuwid na 
ginawang mga diyos ng mga mamamayan ni Nuh (Noe) at sinunod naman sila 
doon ng mga Arabo noon. Ang patunay nito ay ang naiulat ayon kay Ibnu 'Abbas 
(r.a.) na nagsabi: "Ang mga diyus-diyosan noon na nasa mga mamamayan ni Nuh 
(Noe) ay napunta sa mga Arabo. Pagkatapos, si Wadd ay naging (diyus-diyosan) sa 
liping Kalb sa Dumatul-Jandal. Si Suwa' naman ay naging (diyus-diyosan) sa 
liping Hudhail. Si Yaghooth naman ay naging (diyus-diyosan) sa liping Murad. At 
pagkatapos sa angkan ng Ghutaif sa Jauf na malapit sa Saba'. Si Ya'ooq naman ay 
naging (di 3 ais-diyosan) sa liping Hamdan. Si Nasr naman ay nasa Himyar na 
naging (diyus-diyosan) sa mag-anak ni Dhul-Kalaa'. (Ang mga ito ay) mga 




na lalaking kabilang sa mga tao ni Noe. Subali't noong 
namatay sila ay nag-udyok si Satanas sa kanyang mga tao na gumawa sila ng mga 
rebulto sa mga pinagtitipunan nila na kung saan doon sila lagiang nakaupo at 
tawagin ang mga ito sa kani-kanilang mga pangalan. Ginawa ng mga iyon nguni't 
hindi nila sinamba ang mga iyon hanggang sa nang namatay ang mga iyon at 
naglaho na ang kaalaman, ang mga ito ay sinamba na nila." [Muslim]. 

'Abdun Nabi: Ito ay isang nakapagtatakang pananalita. 

'Abdullah; Hayaan mong ituro ko sa iyo ang higit na nakapagtataka kaysa rito. 
Ang malaman mo na ang pinakahuli sa mga Propeta ay ang pinuno natin na si 
Muhammad 0. Siya ay isinugo ng Allah sa mga taong naghihingi ng kapatawaran, 
sumasamba, nagsasagawa ng Tawaf (pag-ikot sa palibot ng Ka'bah), nagsasagawa 
ng Sa'iy (paglalakad sa pagitan ng As-Safa at Al-Marwa), nagsasagawa ng Hajj, at 
nagbibigay ng kawanggawa. Subali't ginagawa nila ang ilan sa mga nilikha bilang 
mga tagapamagitan sa pagitan nila at sa Allah. Nagsasabi sila: " Ang nais lamang 
namin sa kanila ay ang mapalapit sa Allah at nais namin ang pamamagitan nila sa 
Kanya, gaya ng sa mga Anghel, kay Hesus, at sa iba pang mga taong matuwid." 
Kaya ipinadala ng Allah si Muhammad S na siyang magpapanumbalik para sa 
kanila sa relihiyon ng kanilang ninuno na si Ibrahim (Abraham) at magpapabatid sa 
kanila na ang pagpapakalapit at ang paniniwalang ito ay karapatang dapat iukol 
lamang sa Allah at hindi naaangkop dito ang anuman sa iba pa sa Kanya, sapagka't 
Siya ang Tagapaglikha lamang, wala Siyang katambal, walang tagapagtustos 
maliban sa Kanya. Ang pitong kalangitan at ang sinumang nasa mga ito at ang 
pitong kalupaan at ang sinumang nasa mga ito, lahat sila ay Kanyang mga alipin at 
nasa ilalim ng Kanyang pamamalakad at pangingibabaw. Bagkus maging ang mga 
diyus-diyosan na sinasamba nila ay kumikilala na sila ay nasa ilalim ng Kanyang 
paghahari at pamamalakad. 

'Abdun Nabi: Ito ay isang mapanganib na pananalita at nakapagtataka, mayroon 
bang patunay dito? 

'Abdullah: Ang mga patunay ay marami. Isa na rito ang sinabi ng Allah: ^Sabihin 
mo (O Muhammad S): "Sino ang nagtutustos sa inyo mula sa kalangitan at 
kalupaan? O sino ang nagmamay-ari ng pandinig at mga paningin? Sino ang 
nagpapaluwal ng buhay mula sa patay at ang nagpapaluwal ng patay mula sa 
buhay? Sino ang namamahala sa pangyayari (ng mga bagay-bagay)?” Sila ay 
magsasabi: ang Allah. Kaya sabihin mo: "Hindi pa ba kayo natatakot (sa 
kaparusahan ng Allah)?) [Quran i0:3i]. At ang sinabi pa Niya: (Sabihin mo: 
‘‘Kanino ang kalupaan at ang sinumang napapaloob dito, kung kayo ay 
nakakaalam.’’ Sasabihin nila: “Sa Allah.” Sabihin mo: “Hindi ba kayo 
makakaala-ala?” Sabihn mo: “Sino ang Panginoon ng pitong kalangitan at ang 
Panginoon ng dakilang trono? Katiyakang sila ay magsasabi: “Ang Allah.” 
Sabihin mo: “Hindi ba kayo natatakot (sa kaparusahan ng Allah)?” Sabihin 
mo: “Sino Siyang nasa kamay Niya ang kaharian ng lahat ng bagay at Siya na 
kumakalinga nguni't hindi Siya kinakalinga. Kung talagang nalalaman ninyo?” 
Katiyakang sila ay magsasabi: “Ang Allah.” Sabihin mo: “Kung gayon, paano 
kayong nalinlang?) [Qur'an 23:84-89]. Ang mga Mushrik (nagtatambal sa kaisahan ng 
Allah) noon ay sumasambit ng Talbiyah sa Hajj sa pamamagitan ng pagsabi nila ng 
"Labbaykal laahumma labbayk, labbayka laa shareeka laka illaa shareekan 





huwa laka tamlikuhu wa maa malak" (Bilang pagtugon sa lyo, o Allah, bilang 
pagtugon sa lyo, bilang pagtugon sa lyo wala kang katambal maliban sa katambal na 
ukol sa lyo, pagmamay-ari Mo siya at ang anumang pag-aari niya). Ang pagkilala ng 
mga Mushrik mula sa liping Quraish na ang Allah ay Siyang Tagapamamalakad ng 
santinakpan o ang tinatawag na Tawheed ar-Ruboobiyyah (kaisahan ng Allah sa 
pagka-Panginoon) ay hindi nagpapasok sa kanila sa Islam. Bagkus ang pagdulog nila 
sa mga Anghel o mga Propeta o mga matuwid na tao sa paghahangad nilang 
makapamamagitan ang mga ito at mapalapit sila sa Allah dahil doon ipinahintulot na 
padanakin ang kanilang dugo at kamkamin ang kanilang mga ari-arian. At dahil dito, 
kinakailangang ibaling ang lahat ng panalangin sa Allah lamang, ang panata ay 
ibaling lahat sa Allah, ang pag-aalay ay ibaling lahat sa Allah, ang pagpapatulong ay 
ibaling lahat sa Allah. Ang lahat ng pagsamba ay ibabaling lahat sa Allah. 

'Abdun Nabi: Kapag ang Tawheed ay hindi lamang pala ang pagtanggap sa 
pagkakaroon ng Allah at sa Kanyang pamamahala sa santinakpan gaya ng inaakala 
mo, kung gayon ay ano ito? 

'Abdullah; Ang Tawheed na siyang dahilan ng pagpapadala sa mga Sugo at 
pagtanggi ng mga Mushrik sa pagtanggap dito ay ang pagbubukod-tangi sa Allah 
sa pagsamba. Kaya hindi dapat ibabaling ang anuman sa mga uri ng pagsamba sa 
iba pa sa Kanya, gaya ng panalangin, pamamanata, pag-aalay, pagpapasaklolo, 
paghingi ng tulong, at iba pa. Ang Tawheed na ito ang kahulugan ng sinasabi mong 
Laa ilaaha illallaah. Sapagka't ang Diyos para sa mga Mushrik ng liping Quraish 
ay yaong pinatutukuyan sa mga pagsambang ito, maging ito man ay Anghel, o 
Propeta, o Wall (katangkilik), o punong-kahoy, o puntod, o Jinn (engkanto). Hindi 
nila tinutukoy na ang Diyos ay ang Tagapaglikha, ang Tagapagtustos, at ang 
Tagapangasiwa, sapagka't tunay na sila ay nakaaalam na iyon ay sa Allah lamang 
gaya ng naunang nabanggit. Kaya pumunta sa kanila ang Propeta SI na nag- 
aanyaya sa Salitang Tawheed; Laa ilaaha illallaah, at sa pagpapatupad sa 
kahulugan nito hindi sa pagbigkas lamang nito. 

'Abdun Nabi; Para bang nais mong sabihin na ang mga Mushrik ng liping Quraish 
ay higit na nakaaalam sa kahulugan ng Laa ilaaha illallaah kaysa sa karamihan ng 
mga Muslim sa panahon natin. 

'Abdullah; Oo. Ito ang nakasasakit na totoong nagaganap. Sapagka't tunay na ang 
mga mangmang na Kafir ay nakaaalam na ang tinutukoy ng Propeta sa Salitang 
ito ay ang pagbubukod-tangi sa Allah sa pagsamba, ang pagtakwd sa anumang 
sinasamba bukod pa sa Allah, at ang pagpapawalang-kaugnayan dito, sapagka't 
tunay na noong sinabi sa kanila na sabihin ninyong Laa ilaaha illallaah ay nagsabi 
sila; ^Ginawa ba niya ang mga diyos na (maging) isang Diyos lamang? 
Katotohanang ito ay isang kataka-takang bagay) [Qur'an 38:5], Sa kabila ng 
kanilang paniniwala na ang Allah ang Siyang namamalakad sa santinakpan. Kaya 
kapag ang mga mangmang na Kuffar (nagtakwil ng pananampalataya) ay 
nakaaalam nito, ang kataka-taka ay sa kanya na nag-aangking kaanib ng Islam 
samantalang siya ay hindi nakababatid sa pakahulugan ng Salitang ito na nabatid 
ng mga Kafir. Bagkus ang akala niya ito ay ang pagbigkas ng mga titik nito 
lamang nang walang paniniwala ng puso sa anumang nasa kahulugan nito. Ang 
mahusay sa kanila ay yaong nag-aakalang ang kahulugan nito ay walang lumilikha, 
walang nagtutustos, at walang nangangasiwa sa kapakanan kundi ang Allah. Kaya 






hindi mabuti sa mga kalalakihang nag-aangkin ng kaanib ng Islam samantalang ang 
mga mangmang ng liping Quraish ay higit na nakaaalam kaysa sa kanila sa 
kahulugan ng Salitang Laa ilaaha illallaah. 

'Abdun Nabi: Subali't ako ay hindi nagtatambal sa Allah. Bagkus ako ay 
sumasaksi na walang lumilikha, walang nagtutustos, walang nagdudulot ng 
pakinabang, at walang nagdudulot ng pinsala maliban sa Allah lamang, wala 
Siyang katambal, at na si Muhammad 0 ay hindi nakapagdudulot sa sarili niya ng 
pakinabang ni pinsala, lalo na sina 'Ali, Husain, 'Abdul Qadir, at iba pa sa kanila. 
Subali't ako ay nagkakasala at ang mga matuwid na tao ay may kabantugan sa 
Allah. Kaya humihiling ako sa kanila na sila ay mamagitan para sa akin sa 
pamamagitan ng kanilang kabantugan sa Kanya. 

'Abdullah: Sasagutin kita sa naunang nabanggit na ang mga kinalaban ng Propeta 
0 ay mga kumikilala sa iyong binanggit at kumikilala na ang kanilang mga diyus- 
diyosan ay hindi nakakapangasiwa ng anuman. Nais lamang nilang (makinabang 
sa) kabantugan at Pamamagitan (ng mga ito). Nabigyan na natin sa una ng patunay 
ang patungkol dito mula sa Qur’an. 

'Abdun Nabi: Subali't ang mga Ayah na ibinaba ay patungkol sa sumasamba sa 
mga rebulto. Kaya papaano ninyong ginagawang gaya ng mga di 3 ms-diyosan ang 
mga Propeta at ang mga matuwid na tao? 

'Abdullah: Sa una napagkaisahan na natin na ang ilan sa mga rebulto na ito ay 
pinangalanan lamang ng pangalan ng mga matuwid na lalaki gaya noong sa panahon 
ni Nuh (Noe) at na ang mga Kafir (nagtakwil ng pananampalataya) ay walang ninais 
sa mga ito kundi ang kanilang pamamagitan sa Allah sapagka't ang mga ito ay may 
matataas na kalagayan sa Kanya. Ang patunay dito ay ang sinabi ng Allah: ^At yaong 
mga nagtakda ng mga Wall (katangkilik) bukod pa sa Kanya (ay magsasabi): 
"Hindi namin sila sinasamba kundi upang ilapit lamang nila kami sa Allah nang 
pagkalapit-lapit.) [Quran 39:3], Tungkol naman sa sinabi mo na papaanong 
ginagawang diyus-diyosan ang mga Propeta at ang mga Wali ay masasabi nating ang 
mga Kafir na isinugo sa kanila ang Propeta S ay mayroon sa kanila na dumadalangin 
sa mga Wali, na ang Allah ay nagsabi patungkol sa kanila: 4Sila yaong 
dumadalanging naghahangad sa kanilang Panginoon ng ikalalapit. Kung alin sa 
kanila ang maging pinakamalapit, umaasa sa Kanyang Habag at natatakot sa 
Kanyang kaparusahan. Tunay na ang parusa ng iyong Panginoon ay dati nang 
kinatatakutan.) [Qur'an 17:57] Mayroon sa kanila na dumadalangin kay Hesus at sa 
kanyang ina. Ang Allah ay nagsabi: (At banggitin noong magsabi ang Allah: "O 
Hesus na anak ni Maria, sinabi mo ba sa mga tao: Gawin ninyo ako at ang aking 
ina bilang mga diyos bukod pa sa Allah?) [Qur'an 5:ii6]. Mayroon sa kanila na 
dumadalangin sa mga Anghel. Sinabi ng Allah: (At sa Araw na sila ay titipunin 
nang sama-sama, pagkatapos ay sasabihin Niya sa mga Anghel: “Ang mga ito ba 
ang sumasamba sa inyo noon?) [Qur'an 34:40]. Kaya pagmasdan ang mga Ayah na ito. 
Hinusgahan na ng Allah sa mga Ayah na ito ng kawalang-pananampalataya ang 
sinumang dumudulog sa mga diyus-diyosan. Hinusgahan na Niya ng kawalang- 
pananampalataya ang sinumang dumudulog sa mga matuwid na tao gaya ng mga 
Propeta, mga Anghel, at mga Wali nang walang pagtatangi. Sila ay pinuksa ng Sugo 
ng Allah at hindi siya nagtangi sa kanila tungkol dito. 




'Abdun Nabi: Subali't ang mga Kafir ay nagnanais ng pakinabang mula sa mga 
iyon samantalang ako ay sumasaksi na ang Allah ang tagapagdulot ng pakinabang, 
ang tagapagdulot ng pinsala, ang tagapangasiwa. Hindi ko ninanais iyon malibang 
mula sa Kanya. Ang mga matuwid na tao ay walang anumang taglay mula sa 
naturang nabanggit. Subali't ako ay dumudulog sa kanila na umaasa sa Allah 
lamang sa pamamagitan nila. 

'Abdullah; Ang sinabi mong ito ay siya ring sinabi ng mga Kafir, magkatulad na 
magkatulad. At ang patunay ay ang sinabi Niya: {Sinasamba nila bukod pa sa 
Allah ang bind! nakapagdudulot ng pinsala sa kanila at hindi nakapagdudulot 
ng pakinabang sa kanila at sila ay nagsasabi: “Ang mga ito ay sila ang mga 
tagapamagitan namin sa Allah.) [Qur an 10:18]. 

'Abdun Nabi: Subali't ako ay walang sinasamba maliban sa Allah. Ang pagdulog 
sa kanila at ang pagdalangin sa kanila ay hindi pagsamba! 

'Abdullah; Subali't tatanungin kita: Inaamin mo bang ang Allah ay isinatungkulin 
sa iyo na ibukod tangi ang pagsamba sa Kanya lamang at ito ay karapatan Niya sa 
iyo gaya ng nasaad sa sinabi Niya: ^At walang ipinag-utos sa kanila kundi 
upang sambahin nila ang Allah nang buong katapatang pananampalataya sa 
Kanya nang walang paglihis sa katotohanan.) [Quran 98:5], 

'Abdun Nabi: Oo; isinatungkulin Niya iyon sa akin. 

'Abdullah; Hinihiling ko sa iyo na linawin mo sa akin itong isinatungkulin ng 
Allah sa iyo, ang pagbukod-tangi sa pagsamba. 

'Abdun Nabi: Hindi ko naintindihan kung ano ang ipinakakahulugan mo sa tanong 
na ito kaya linawin mo nga sa akin. 

'Abdullah: Makinig ka sa akin lilinawin ko sa iyo. Sinabi ng Allah: {Manawagan 
kayo sa inyong Panginoon nang may pagpapakumbaba at palihim. 
Katotohanang hindi Niya minamahal ang mga lumalagpas ng hangganan.) 

[Qur'an 7:55]. Ang pagdalangin ba ay isang pagsamba sa Allah o hindi? 

'Abdun Nabi: Oo; ito ay saligan ng pagsamba gaya ng nailahad sa Hadith: "Ang 
panalangin ay ang pagsamba." [Abu Dawud], 

'Abdullah; Yaman din namang inamin mo na ito ay isang pagsamba sa Allah, 
pagkatapos ay dumalangin ka sa Allah sa araw at gabi na may pangamba at 
pagmimithi sa isang pangangailangan, pagkatapos dahil sa pangangailangang iyon 
ay dumalangin ka sa isang Propeta o sa isang Anghel o sa isang matuwid na tao sa 
puntod nito, hindi ka kaya nakapagtambal sa Kanya sa pagsambang ito? 

'Abdun Nabi: Oo; nakapagtambal ako. Ito ay isang tumpak na pananalita at 
malinaw. 

'Abdullah: Ito ang isa pang halimbawa. Kapag nalaman mo ang sinabi ng Allah 
na; ^Kaya magsagawa ka ng pagdarasal para sa iyong Panginoon at mag-alay) 
[Qur'an 108:2], at sinunod mo ang kautusang ito mula sa Allah at nag-alay ka at 
nagkatay ka bilang bandog sa Kanya, ang iyong pag-aalay ba at ang iyong 
pagkakatay bilang bandog ay isang pagsamba sa Kanya o hindi? 

'Abdun Nabi: Oo; ito ay isang pagsamba. 

'Abdullah: Kaya kung ikaw ay nagkatay bilang bandog sa isang nilikha na isang 
Propeta o isang Jinni o iba pa sa mga ito bilang kaagapay ng Allah, ikaw ba ay 
nakapagtambal sa pagsambang ito sa iba pa sa Allah? 

'Abdun Nabi: Oo; ito ay isang Shirk, walang pag-aalinlangan. 






'Abdullah; Ako ay nagbigay sa iyo ng halimbawa ng panalangin at pag-aalay dahil 
ang panalangin ay ang pinakatiyak sa mga uri ng pagsambang nauugnay sa salita at ang 
pag-aalay naman ay ang pinakatiyak sa mga uri ng pagsambang nauugnay sa gawa. 
Ang pagsamba ay hindi limitado sa dalawang ito, bagkus ito ay higit na malawak 
kaysa rito. Napaloloob dito ang pamamanata, ang pagsumpa, ang pagpapakupkop, at 
iba pa. Subali't ang mga Mushrik na ibinaba sa kanila ang Qur’an, sila ba ay 
sumasamba noon sa mga Anghel, sa mga matuwid na tao, kay Lat, at sa iba pa? 
'Abdun Nabi: Oo; sila noon ay gumagawa nito. 

'Abdullah: Ang pagsamba ba nila noon sa mga iyon ay sa panalangin, pag-aalay, 
pagpapakupkop, pagpapatulong, at pagdulog lamang? Kung hindi ganoon, 
samakatwid sila ay umaamin na sila ay mga alipin ng Allah at nasa ilalim ng 
Kanyang pangingibabaw, at na ang Allah ay ang nangangasiwa sa kapakanan. 
Subali't sila ay dumalangin sa mga iyon at dumulog sila sa mga iyon dahil daw sa 
kabantugan at sa pamamagitan (ng mga iyon). Ito ay sadyang napakahayag. 

'Abdun Nabi: Ikinakaila mo ba, Abdullah, ang Pamamagitan ng Sugo ng Allah ® 
at itinatwa mo ba iyon? 

'Abdullah: Hindi! Hindi ko ito ikinakaila at hindi ko rin ito itinatatwa. Bagkus siya - 
tutubusin ko siya kahit sa pamamagitan ng aking ama at aking ina - ang 
Tagapamagitan na pinahintulutang Pamamagitan at inaasam ko ang kanyang 
Pamamagitan. Subali't ang lahat ng Pamamagitan ay naisa-alang-alang sa Allah gaya 
ng sinabi Niya: {Sabihin mo: Taglay ng Allah ang (pagpapahintulot sa) lahat ng 
Pamamagitan.) [Quran 39:44], Hindi ito magaganap malibang matapos na 
magpahintulot ang Allah dito, gaya ng sinabi ng Allah: {Sino kaya itong 
makapamamagitan sa Kanya maliban ayon sa pahintulot Niya?) [Qur'an 2:S5]. 
Hi n di pamamagitanin ang isa malibang matapos magpahintulot ang Allah dito, gaya 
ng sinabi ng Allah: (At hindi sila makapamamagitan maliban sa sinumang 
kinalugdan Niya) [Qur'an 2i:28]. Siya ay walang kinalulugdan maliban sa Tawheed, 
gaya ng sinabi Niya: (Ang sinumang naghahangad ng iba pa sa Islam bilang 
relihiyon, hindi matatanggap ito mula sa kanya at siya sa Kabilang-buhay ay 
mapabibilang sa mga talunan.) [Qur'an 3:85]. Kaya kapag ang lahat ng Pamamagitan 
ay ukol sa Allah lamang. Hindi ito magaganap malibang matapos ang Kanyang 
pagpapahintulot. Hindi makapamamagitan ang Propeta ni ang iba pa sa kanya sa 
kaninuman hanggang hindi nagpahintulot ng Allah dito at hindi magpapahintulot ang 
Allah dito maliban sa mga alagad ng Tawheed. Kaya kapag naging malinaw na ang 
lahat ng Pamamagitan ay ukol sa Allah lamang, ako ay humihiling nito mula sa kanya 
kaya sasabihin ko: “O Allah, huwag Mo akong pagkaitan ng kanyang Pamamagitan; o 
Allah, pamagitanin Mo sa akin ang lyong Sugo.” at tulad nito. 

'Abdun Nabi: Napagkaisahan natin na hindi ipinahihintulot na humiling mula sa 
kaninuman ng isang bagay na hindi niya pagmamay-ari. Ang Propeta ay binigyan 
na ng Allah ng karapatan sa Pamamagitan at dahil sa siya ay binigyan nito, tunay 
na pagmamay-ari na niya ito. Dahil dito, ipinahihintulot na humiling ako mula sa 
kanya ng anumang pagmamay-ari niya at iyon ay hindi magiging isang Shirk. 
'Abdullah: Oo; ito ay isang wastong pananalita kung hindi ipinagbawal sa iyo ng 
Allah iyon, sapagka't sinabi Niya: (Kaya huwag kang manalangin sa kaninuman 
bUang kaagapay ng Allah) [Qur'an 72:i8]. Ang paghiling ng Pamamagitan ay isang 
panalangin. At ang nagbigay sa Propeta ng karapatan sa Pamamagitan ay ang Allah at 




Siya ang nagbawal sa iyo na humiling niyon sa iba pa sa 
ang hinihilingan. At ang Pamamagitan ay ibinigay din sa iba pa kay Propeta 
(Muhammad S). Nailahad sa tumpak na sanaysay na ang mga Anghel ay 
mamamagitan, ang mga Afraat - sila yaong mga batang namatay bago tumuntong sa 
sapat na gulang - ay mamamagitan, at ang mga Wali ay mamamagitan. Kaya masasabi 
mo bang: Ang Allah ay nagbigay sa kanila ng karapatan sa Pamamagitan kaya 
hi hilin gi n ko ito sa kanila? Kung sinabi mo ito, ikaw ay bumal ik sa pagsamba sa mga 
matuwid na tao na binanggit ng Allah sa Kanyang Aklat. At kung sinabi mo naman na 
hindi, walang saysay ang sinabi mong: “Binigyan siya ng Allah ng karapatan sa 
Pamamagitan, kaya't ako ay humihiling nito sa sinumang binigyan nito ng Allah.” 
'Abdun Nabi: Subali't hindi ako nagtatambal sa Allah ng anuman at ang pagdulog 
sa mga matuwid na tao ay hindi isang Shirk. 

'Abdullah: Inaamin mo ba at kinikilala na ang Allah ay sukdulang ipinagbawal 
ang Shirk kaysa sa pagbabawal Niya sa pangangalunya, at na ito ay hindi 
pinapatawad ng Allah. 

'Abdun Nabi: Oo; kinikilala ko ito. Ito ay maliwanag sa pananalita ng Allah. 
'Abdullah: Ngayon ikinaila mo sa iyong sarili ang Shirk na ipinagbawal ng Allah. 
Kaya - sumpa man sa Allah sa iyo - maaari bang linawin mo sa akin kung ano ang 
Shirk sa Allah na hindi ka nasadlak doon at ikinaila mo para sa iyong sarili? 
'Abdun Nabi: Ang Shirk sa Allah ay ang pagsamba sa mga diyus-diyosan, ang 
pagbaling sa mga ito, ang paghiling sa mga ito, at ang matakot sa mga ito. 
'Abdullah: At ano nga ba ang kahulugan ng pagsamba sa mga diyus-diyosan? 
Inaakala mo ba na ang mga Kafir ng liping Quraish ay naniniwala na itong mga 
(rebultong) kahoy at mga (rebultong) bato ay lumilikha, nagtutustos, at 
nangangasiwa sa kapakanan ng sinumang dumalangin sa mga ito? Sila ay hindi 
naniniwala ng gayon gaya ng nabanggit ko sa iyo. 

'Abdun Nabi: At ako ay hindi rin naniniwala ng gayon. Tunay na ang sinumang 
nagsadya sa isang kahoy o isang bato o isang estraktura sa ibabaw ng puntod o iba 
pa, dumadalangin doon, nag-aalay para roon, at nagsasabing: “Tunay na iyon ay 
nagpapalapit sa amin sa Allah nang pagkalapit-lapit at nagsasanggalang ang Allah sa 
amin sa pamamagitan nito,” ito ang pagsamba sa mga diyus-diyosan na tinutukoy ko. 
'Abdullah: Totoo ang sinabi mo. Subali't ito ang ginagawa ninyo sa tabi ng mga 
bato, mga estraktura, mga mauseleo na nasa ibabaw ng mga puntod, at iba pa. Ang 
sabi mo rin na ang Shirk ay ang pagsamba sa mga di 3 ms-diyosan, ang nais mo bang 
sabihin ay na ang Shirk ay natatangi lamang sa sinumang gumawa niyon? Na ang 
pag-asa sa mga (patay na) matuwid at ang pagdalangin sa kanila ay hindi 
napaloloob sa tinatawag na Shirk? 

'Abdun Nabi: Oo; ito ang nais kong sabihin. 

'Abdullah: Kung gayon, saan ka lalagay sa maraming Ayah na binanggit ng Allah 
sa mga ito ang pagbabawal sa pag-asa sa (patay na) mga Propeta at mga matuwid 
na tao at sa pagka-ugnay sa mga Anghel at iba pa, at ang kawalang- 
pananampalataya ng sinumang gumawa niyon, gaya ng nauna kong nabanggit sa 
iyo at pagbigay ko sa iyo ng patunay patungkol doon? 

'Abdun Nabi: Subali't ang mga dumalangin sa mga Anghel at mga Propeta ay 
hindi naging mga Kafir dahil lamang dito, bagkus sila ay naging mga Kafir noong 
sinabi nila na ang mga Anghel ay mga anak na babae ng Allah at ang Mesias ay 





anak ng Allah. Kami ay hindi nagsasabing si 'Abdul Qadir ay anak ng Allah, ni si 
Zainab ay anak na babae ng Allah. 

'Abdullah; Tungkol sa pag-uugnay ng anak sa Allah, ito ay isang nakabukod na 
kawalang pananampalataya. Ang Allah ay nagsabi: ^Sabihin mo: “Siya, ang 
Allah ay lisa. Allah ang Siyang Dulugan sa pangangailangan. Hindi Siya 
nagkaanak at hindi Siya ipinanganak...) [Quran ii2:i-4]. Ang sinumang nagkaila 
nito ay naging Kafir na, kahit pa man hindi niya ikinaila ang huling bahagi ng 
Surah na ito. Sinabi ng Allah, Pagkataas-taas Niya: ^Hindi nagtakda ang Allah ng 
anak. At hindi Siya nagkaroon ng anumang kasamang diyos. At kung 
nagkagayon nga, tunay na dadalhin ng bawa't diyos ang nilikha nito at tunay 
na magsasapawan sila sa isa't isa.) [Quran 23:19]. Samakatwid ay pinag-iba Niya 
ang dalawang Kufr (kawalang-pananampalataya). At ang patunay dito, gayon din 
silang mga nagtakwil ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagdalangin kay 
Laat gayong siya ay isang matuwid na lalaki ay hindi nila ginawa siyang bilang 
anak ng Allah. At yaong nagtakwil naman ng pananampalataya sa pamamagitan ng 
pagsamba sa mga Jinni ay hindi rin nagturing sa kanila bilang gayon. Gayon din 
ang apat na doktrina na bumabanggit sa isang kabanata tungkol (sa kahatulan ng 
tumiwalag sa Islam) na ang Muslim, kapag nag-akala siya na ang Allah ay may 
anak, siya ay tumiwalag, at kung siya ay nakapagtambal sa Allah, siya ay 
tumiwalag. Kaya pinag-iiba nila ang dalawang uri. 

'Abdun Nabi: Subali't ang Allah ay nagsasabi: ^Pakatandaan, tunay na ang mga 
Wali (katangkilik) ng Allah ay walang pangamba sa kanila at hindi sila 
nalulungkot.) [Qur'an 10:62]. 

'Abdullah; Tayo ay naniniwala na ito ang katotohanan at sinasabi natin ito, subali't 
hindi sila dapat sinasamba. Tayo ay walang itinatanggi kundi ang pagsamba sa 
kanila bilang kaugnay ng Allah at ang itambal sila sa Kanya. Bagkus ang 
isinasatungkulin sa iyo ay ang mahalin sila, ang sundin sila, at ang kilalanin ang 
kanilang mga himala. Walang nagkakaila sa mga himala ng mga Wali (ng Allah) 
kundi ang mga tagapagtaguyod ng Bid'ah. Ang Relihiyon ng Allah ay panggitna sa 
pagitan ng dalawang dulo, patnubay sa pagitan ng dalawang pagkaligaw, at 
katotohanan sa pagitan ng dalawang kabulaanan. 

'Abdun Nabi: Ang mga taong ibinaba sa kanila ang Qur'an ay hindi sumasaksi na 
walang Diyos maliban sa Allah, nagpapasinungaling sa Sugo ng Allah 
nagkakaila sa pagkabuhay muli, nagpapasinungaling sa Qur’an, at nagtuturing dito 
na isang panggagaway. Kami ay sumasaksi na walang Diyos maliban sa Allah at na 
si Muhammad ay Sugo ng Allah. Pinatutuhanan namin ang Qur'an. Naniniwala 
kami sa pagkabuhay muli. Nagdarasal kami at nag-aayuno kami. Kaya papaano 
ninyo kaming ituturing na tulad ng mga iyon? 

'Abdullah; Subali't walang salungatan sa pagitan ng lahat ng mga pantas sa Islam, 
na ang tao kapag naniwala kay Muhammad 0 sa isang bagay at nagpasinungaling 
sa kanya sa isang bagay, siya ay naging isang Kafir na hindi na kabilang sa Islam. 
Gayon din kung naniwala siya sa isang bahagi ng Qur’an at ikinaila ang iba pang 
bahagi nito, gaya ng isang kumilala sa Tawheed at ikinaila ang Salah, o kumilala sa 
Tawheed at Salah nguni't ikinaila ang pagka-ubligado ng Zakah, o kumilala sa lahat 
ng ito nguni't ikinakaila sa pag-aayuno, o kumilala sa lahat ng ito nguni't i ki nakaila 
ang pagka-ubligado ng Hajj. Kaya nang hindi sumunod ang ilang tao noong 




panahon ng Propeta S sa pagsasagawa ng Hajj ay nagbaba ang Allah 
(Ayah) patungkol sa kanila: {Tungkulin ng sangkatauhan para sa Allah ang 
magsagawa ng Hajj sa Tahanan sa sinumang may kakayahang makarating 
doon. Ang sinumang nagtakwil nito, tunay na ang Allah ay punung-puno ng 
pagpapala sa mga nilalalang.) [Qur'an 3:97]. Kung ikinaila niya ang pagkabuhay na 
mull, siya ay naging Kafir na ayon sa Al-Ijma' (nagkaisang pahayag ng mga pantas 
ng muslim). Kung bakit tuwirang ipinahayag ng Allah sa Kanyang Aklat na ang 
sinumang naniwala sa isang bahagi nito at itinanggi ang iba pang bahagi nito, siya 
ay Kafir sa totoo. Sapagka't ipinag-utos Niya na tanggapin ang Islam nang buo. 
Kaya ang sinumang tumanggap ng isang bahagi at nag-iwan sa isang bahagi ay 
naging Kafir na. At ikaw ba ay kumikilala na ang sinumang naniwala sa isang 
bahagi at nag-iwan sa isang bahagi nito ay naging Kafir? 

'Ahdun Nahi: Oo; kinikilala ko iyon. Ito ay maliwanag sa Marangal na Qur’an. 
'Abdullah; Kaya kapag ikaw ay kumikilala na ang sinumang naniniwala sa Sugo S sa 
isang bagay at ikinaila ang pagka-ubligado ng Salah, o kumilala sa lahat ng bagay 
maliban sa pagkabuhay na muli, siya ay isang Kafir ayon sa napagkaisahan ng mga 
Madhhab (doktrina ng mga bantog na pantas ng Islam). Tunay na tuwirang sinabi ito 
ng Qur’an gaya nang naunang nabanggit. Kaya dapat mong malaman na ang Tawheed 
ay pinakadakilang tungkulin na inihatid ng Propeta S. Ito ay higit na dakila kaysa sa 
Salah, Zakah, at Hajj. Kaya papaano na kapag ik inaila ng tao ang isa sa mga bagay na 
ito? Magiging Kafir siya, kahit pa man isinagawa niya ang lahat ng inihatid ng Sugo 
S. At kapag ikinaila niya ang Tawheed na siyang pananampalataya ng lahat ng Sugo 
ay hindi siya magiging Kafir?! Subhaanallaah (kaluwalhatian sa Allah)! Sukdulang 
nakapagtataka ang kamangmangang ito! At saka pagmasdan mo ang mga Kasamahan 
ng Sugo ng Allah S noong nakipaglaban sila sa angkan ni Hanifah sa Al-Yamamah. 
Samantalang yumakap sa Islam ang mga ito sa harap ng Propeta S. Sila ay sumasaksi 
na walang Diyos maliban sa Allah at na si Muhammad ay Sugo ng Allah, nagdarasal, 
at nagsasagawa ng Adhan. 

'Ahdun Nahi: Subali't sila ay sumasaksi na si Musailamah ay isang propeta raw 
samantalang kami ay nagsasabi: 'Na wala nang propeta pagkatapos ni Muhammad (S)'. 
'Abdullah: Subali't kayo ay nag-aangat sa ilan sa mga matutuwid na tao raula sa 
mga Propeta, o mga Anghel, o mga Sahabah (kasamahan ng Propeta Muhammad), 
o iba pa sa kanila, sa antas ng makapangyarihang manlulupig sa mga kalangitan at 
kalupaan. At kapag ang isang nag-angat sa isang tao sa antas ng Propeta S ay 
naging Kafir na, ipinahihintulot nang lapastanganan ang kanyang ari-arian at dugo, 
bagkus hindi makapagdudulot sa kanya ng pakinabang ang Shahadatain 
(pagsasaksi) at ang Salah, kaya ang sinumang nag-angat sa isang tao sa antas ng 
Allah ay mas masahol pa roon. Gayon din ang mga sinunog ni 'Ali sa apoy, lahat 
sila ay nag-aangkin ng pagkaanib sa Islam. Sila ay mga kasamahan ni 'Ali. 
Nagsaliksik sila ng kaalaman mula sa mga Sahabah. Subali't may pinaniwalaan sila 
kay 'Ali na tulad ng inyong paniniwala kay 'Abdul Qadir at iba pa sa kanya (na 
gaya ng paniniwalang sila ay may mga mala-diyos na kapangyarihan). Papaanong 
nagkaisa ang mga Sahabah sa pagpuksa sa kanila at pagkawalang-pananampalataya 
nila? Inaakala mo bang ang mga Sahabah ay nagpaparatang ng pagkawalang- 
pananampalataya ng mga Muslim? O inaakala mo na ang paniniwala tungkol sa 





As-Saj^id (gaya ng pagtangkilik sa Wali) at mga tulad nito ay hindi nakapipinsala 
at ang paniniwala tungkol kay 'Ali ay nakapagsasadlak sa pagka-Kafir? 

Sinasabi rin: Kapag ang mga sinauna ay hindi itinuring na mga Kafir malibang dahil 
sa pinagsama nila ang Shirk, ang pagpapabula sa Sugo ^ at sa Qur’an, ang pagkakaila 
sa pagkabuhay na muli, at iba pa roon. Ano ang kahulugan ng kabanata na binanggit 
ng mga Pantas sa Islam sa bawa't Madhhab (doktrina): "Kabanata sa Kahatulan ng 
Tumiwalag", at ito ay ang Muslim na naging Kafir matapos ng pagkaanib niya sa 
Islam. Pagkatapos ay bumanggit sila ng maraming bagay. Ang bawa't uri sa mga ito 
ay nagpatitiwalag sa Islam sa nasasadlak dito. Hanggang sa sila ay bumanggit pa ng 
mga bagay na maliit para sa gumagawa niyon, gaya ng isang pananalita tungkol sa 
pagkagalit ng Allah na binibigkas ng dila na wala naman sa puso, o binibigkas bilang 
pagbibiro at paglalaro. Sila yaong pinatutukuyan ng Allah sa Kanyang sinasabi: 
{Sabihin mo (O muhammad): Sa Allab, sa Kanyang mga Tanda, at sa Kanyang 
Sugo ba kayo ay nangungutya?” Huwag na kayong mangatuwiran pa; tunay na 
kayo ay nagtakwil na ng inyong pananampalataya matapos ang pagsampalataya 
ninyo.) [Qur'an 9:65-66]. Ang mga yaon ang tuwirang ipinahayag ng Allah na sila ay 
naging Kafir matapos ang pagsampalataya nila rito, samantalang sila ay kasama ng 
Kanyang Sugo sa labanan sa Tabuk, nakapagsabi sila ng isang salitang nabanggit nila 
na iyon ay nasabi lamang nila bilang pagbibiro. 

Sinasabi rin: Ang isinalaysay ng Allah tungkol sa mga anak ni Israel sa kabila ng 
pagkayakap nila sa Islam, sa kanilang kaalaman, at sa pagiging matuwid nila, sila 
ay nakapagsabi kay Moises: ^Gumawa ka rin para sa amin ng isang diyos.) 
[Qur'an 7:138], Gayon din ang sinabi ng ilang taong mula sa mga Kasamahan ng 
Propeta “Gumawa ka rin para sa amin ng Dhatu Anwat (isa itong punong-kahoy 
na isinasabit dito ng mga Mushrik ang kanilang mga sandata bilang 
pagpapabiyaya).” Kaya sumumpa ang Propeta S na ito'y katulad ng sinabi ng mga 
anak ni Israel: (Gumawa ka rin para sa amin ng isang diyos gaya ng kanilang 
mga diyos.) [Qur'an 7:138]. 

'Abdun Nabi: Subali't ang mga anak ni Israel at ang mga humiling sa Propeta (S) na 
gumawa para sa kanila ng Dhatu Anwat ay hindi naging mga Kafir dahil doon. 
'Abdullah: Ang sagot diyan ay hin di naman nagawa iyon ng mga anak ni Israel at 
ng mga humiling sa Propeta (^). At kung sakaling ginawa nila iyon ay tunay na 
naging Kafir na sila. At tungkol naman sa kanila na pinagbawalan ng Propeta (0) 
kung hindi nila siya sinunod at itinuring nila ang Dhatu Anwat (tulad ng inaakala 
nila rito) matapos ang pagbawal dito, tunay na sila ay naging Kafir na. 

'Abdun Nabi: Subali't mayroon pa akong isang suliranin. Ito ay ang kuwento 
tungkol kay Usamah ibnu Zaid nang pinatay niya ang isang nagsabi ng Laa ilaaha 
illallaah at ang hindi pagsang-ayon ng Propeta (H) sa kanya. At sinabi sa kanya: 
"Usamah! Siya ba'y pinatay mo matapos na sabihin niya ang Laa ilaaha illallaah?" 
[Al-Bukhari]. At gayon din sa sinabi niyang: "biutusan ako na makipaglaban sa mga tao 
hanggang sa sabihin nila na walang Diyos maliban sa Allah." [Muslim]. Kaya paano 
kong pagtutugmain ang sinabi mo at ang dalawang Hadith na ito? Patnubayan mo 
ako at patnubayan ka nawa ng Allah. 

'Abdullah: Alam natin na ang Propeta (^) ay nakipaglaban sa mga Hudyo at 
binihag niya sila samantalang sinasabi nila ang Laa ilaaha illallaah, at ang kanyang 
mga kasamahan ay nakipaglaban din sa Angkan ni Hanifah gayong sila ay 




sumasaksi na walang Diyos maliban sa Allah at na si Muhammad ay Sugo ng Allah 
at sila ay nagdarasal, at gayon din ang mga sinunog ni 'Ali (r.a.). At ikaw ay 
kumikilala na ang sinumang nagkaila sa pagkabuhay na muli ay naging Kafir at 
ipinahintulot ang pagpatay sa kanya (sa kamay ng kinauukulan) at kahit pa man 
sinabi niya ang Laa ilaaha illallaah, at na ang sinumang nagkaila sa anuman sa 
mga Saligan ng Islam ay naging Kafir at papatayin kahit pa man sinabi niya ito. 
Kaya papaanong hindi na nga niya mapakikinabangan itong [Laa ilaaha illallaah] 
kapag ikinaila niya ang anuman sa mga sangay nito at mapakikinabangan niya ito 
[Laa ilaaha illallaah] kapag ikinaila niya ang Tawheed na siyang Saligan ng 
relihiyon ng mga Sugo at taluktok nito?! Marahil ay hindi mo naunawaan ang 
kahulugan ng mga Hadfth na ito. Tungkol sa Hadith na kaugnay kay Usamah, tunay 
na siya ay pumatay ng lalaking nag-angkin ng pag-anib sa Islam dahil sa pag-aakala 
niyang ito ay nagsabi niyon dala lamang ng pagtakot para sa kanyang buhay at ari- 
arian. Ang lalaking nagpapakita ng pag-anib sa Islam ay kinakailangang pabayaan 
muna siya hanggang sa lumitaw nang malinaw mula sa kanya ang sumasalungat 
doon (sa pagyakap sa Islam). Ang Allah ay nagsabi: mga sumampalataya, 

kapag kayo ay naglakbay upang makipaglaban sa landas ng Allah ay dapat 
ninyong linawin (ang katotohanan).) [Qur'an 4:94], (Ibig sabihin ay tiyakin muna 
ninyo). Ang Ayah ay nagpapahiwatig na kinakailangang pabayaan siya at tiyakin. 
Kaya kapag malinaw na napatunayan mula sa kanya pagkaraan nun ang 
sumasalungat sa Islam ay papatayin siya. Sapagka't ang sabi ng Allah: (Dapat 
ninyong linawin.), at kung hindi rin naman siya papatayin kahit pa sinabi niya ito, 
walang pakinabang ang pagtitiyak dito. 

Gayon din sa isa pang Hadith, ang kahulugan nito ay ang nabanggit natin: Na ang 
sinumang nagpakita ng paniniwala sa Tawheed at Islam ay kailangang pabayaan 
siya maliban kung malinaw na napatunayan mula sa kanya ang nagpapawalang 
saysay doon. Ang patunay dito, tunay na ang Sugo ng Allah (S) ang siyang nagsabi: 
"Siya ba ay pinatay mo matapos na sabihin niyang Laa ilaaha illallaah (Walang 
ibang Diyos maliban sa Allah)?!" [Al-Bukhari]. Sinabi pa niya (S): "Inutusan akong 
makipaglaban sa sangkatauhan hanggang sa sabihin nila ang Laa ilaaha illallaah.'' 
[Muslim]. Siya rin ang nagsabi tungkol sa mga Al-Khawarij (isang pangkat ng mga 
muslim na lumalabag sa katuruan): "Kaya saan man ninyo sila makatagpo ay 
patayin ninyo sila." [Ai-Bukhari]. Sa kabila na sila ang pinakamarami sa mga tao sa 
pagsamba at pagdakila sa Allah, anupa't ang mga Sahabah ay nanlalait sa mga sarili 
kapag nakikita nila ang pagsamba ng mga ito. Sila ay nagsalikisik ng kaalaman 
mula sa mga Sahabah nguni't hindi sila napangalagaan ng Laa ilaaha illallaah, ni 
ng dami ng kanilang pagsamba, ni ang pag-aangking kaanib sila ng Islam laban sa 
paglipol sa kanila nang lumitaw mula sa kanila ang paglabag sa Batas ng Islam. 
'Abdun Nabi: Ano ang masasabi mo sa napagtibay na ulat ayon sa Propeta (S) na 
ang mga tao sa Araw ng Pagkabuhay muli ay magpapasaklolo kay Adam (Adan), 
pagkatapos ay kay Nuh (Noe), pagkatapos ay kay Ibrahim (Abraham), pagkatapos 
ay kay Musa (Moises), at pagkatapos ay kay 'Isa (Hesus) nguni't ang mga ito ay 
hihingi ng paumanhin, hanggang sa magwakas kay Muhammad (S). Ito ay 
nagpapatunay na ang pagpapasaklolo sa iba pa sa Allah ay hindi isang Shirk. 
'Abdullah: Ito ay isang kalituhan mula sa iyo sa katotohanan ng usapin. Ang 
pagpapasaklolo sa mga nilikha na buhay na nasa harapan tungkol sa anumang 






makakayang gawin nito ay hindi natin tinututulan, gaya ng sinabi ng Allah: ^At 
nagpasaklolo sa kanya ang isa sa kanyang mga kakampi laban sa isa sa 
kanyang kaaway.) [Qur'an 28:15]. At gaya ng pagpapasaklolo ng isang tao sa 
kanyang mga kasamahan sa labanan at sa iba pa kaugnay sa mga bagay na 
makakayang gawin. Kami ay tumututol sa pagpapasaklolo na pagsamba na 
ginagawa ninyo sa mga puntod ng mga Wall o sa sandaling wala silang kaugnay sa 
mga bagay na walang nakakayang gumawa maliban sa Allah. Ang mga tao ay 
magpapasaklolo sa mga Propeta sa Araw ng Pagkabuhay muli. Hihilingin nila mula 
sa mga ito na manawagan sa Allah na tuusin na ang mga tao upang 
makapagpahinga na ang mga maninirahan sa Paraiso sa mga pighati ng 
pinagtatayuan. Ito ay ipinahihintulot, sa Mundo at sa Kabilang-buhay, na pumunta 
ka sa isang matuwid na tao na uupo sa harap mo, maririnig niya ang pananalita mo, 
at magsasabi ka sa kanya: "Ipanalangin mo ako sa Salah" gaya ng mga Sahabah ng 
Propeta (S) na humihiling noon sa kanya noong nabubuhay pa siya. Subali't noong 
matapos na namatay siya ay hindi na nangyari at hindi na mangyayari kailanman. 
Sila ay hindi humiling niyon sa tabi ng puntod niya. Bagkus ay tinutulan ng Salaf 
ang sinumang nagsasadya sa puntod para manalangin sa Allah. 

'Abdun Nabi: Ano ang masasabi mo sa kuwento tungkol kay Ibrahim (Abraham) 
noong itinapon siya sa apoy at hinarang siya ni Anghel Jibreel (Gabriel) sa 
himpapawid at sinabi nito: "May kailangan ka ba?" Ang sinabi naman ni Ibrahim: 
"Kung sa iyo ay wala." Kaya kung sakaling ang pagpapasaklolo kay Jibreel ay Shirk, 
hindi na sana niya inialok ito kay Ibrahim!. 

'Abdullah: Ang maling akalang ito ay kauri ng unang maling akala. Ang kuwento ay 
hindi tama. Kung sakaling ipagpalagay natin na tama ito, si Anghel Jibreel ay nag- 
alok kay Ibrahim na magdulot ng pakinabang sa pamamagitan ng gawaing makakaya 
niya sapagka’t gaya ng sinabi ng Allah sa kanya: {Tinuruan siya ng matindi sa 
kapangyarihan.) [Qur'an 53:5]. Kaya kung sakaling pinahintulutan siya ng Allah na 
kunin ang apoy na susunog kay Ibrahim at ang anumang nakapalibot dito na lupa at 
mga bundok at itatapon niya ang mga ito sa silangan o kanluran ay talagang hindi 
makapagpapahina sa kanya iyon. Ito ay gaya ng isang lalaking mayaman na nag-alok 
sa isang nangangailangan na pauutangin niya ito ng pera upang ipantugon sa 
pangangailangan nito nguni't tumanggi naman ito at nagtiis hanggang sa naghatid 
ang Allah rito ng panustos na walang maisusumbat doon ang isa man. Paano mong 
ihahambing ito sa pagpapasaklolo na pagsamba at Shirk na ginagawa mo ngayon? 
Dapat mong malaman kapatid na ang mga sinaunang tao na ipinadala sa kanila ang 
pinuno nating si Muhammad S ay higit na magaan ang nagagawa nilang Shirk kaysa 
sa mga tao sa panahon natin dahil sa tatlong kadahilanan: 

Una: Ang mga sinaunang tao ay hindi nagtatambal sa Allah sa iba pa sa Kanya 
maliban sa panahon ng kaginhawahan. Sapagka't sa panahon ng kagipitan sila ay 
nagpapakawagas sa pananampalataya sa Allah batay sa patunay na sinabi ng Allah: 

{At kapag sila ay nakasakay sa sasakyang-dagat ay dumadalangin sila sa 
Allah nang buong katapatang pananampalataya sa Kanya; subali't nang 
naihatid na Niya sila nang ligtas sa kalupaan, pagmasdan sila ay nagtatambal 
sa Kanya.) [Qur'an 29:65]. At sa sinabi pa Niyang: {At kapag nilukob sila ng isang 
alon na gaya ng mga anino ay dumadalangin sila sa Allah nang buong 
katapatang pananampalataya para Kanya. Subali't nang mailigtas Niya sila 




patungo sa kalupaan ay mayroon sa kanila na katamtaman lamang sa 
pagpapasalamat. At walang nagkakaila sa Aming mga Tanda maliban kundi 
ang bawa't palasira sa pangako na walang utang na loob!.) [Quran 3i:32]. 
Samakatwid ang mga Mushrik na tinuligsa ng Propeta ay dumadalangin sa 
Allah at dumadalangin sa iba pa sa Kanya sa panahon ng kaginhawahan nguni't sa 
panahon ng kagipitan ay wala silang dinadalanginan kundi ang Allah lamang at 
kinakalimutan nila ang kanilang mga poon. Samantalang ang mga Mushrik sa 
panahon natin ay tunay na sila ay dumadalangin sa iba pa sa Allah sa panahon ng 
kaginhawahan at kagipitan. Kapag nagipit ang isa sa kanila ay magsasabi ito: O 
Sugo ng Allah, o Husain, at iba pa. Subali't nasaan ang nakauunawa nun? 
Pangalawa: Ang mga sinauna ay dumadalangin sa mga taong malapit sa Allah bilang 
iniaagapay sa Kanya, na maaaring isang Propeta, o isang Wall, o isang Anghel, o ang 
pinakamaliit ay isang bato o isang punong-kahoy na Irkas na sumusunod sa Allah at 
hindi sumusuway sa Kanya. Samantalang ang mga tao sa panahon natin ay 
dumadalangin sa mga tao mula sa pinakasuwail na mga tao. Ang naniniwala sa 
matuwid na tao o sa isang hindi sumusuway gaya ng bato at punong-kahoy ay high na 
magaan sa kasalanan kaysa sa isang naniniwala sa isang nasasaksihan ang kasuwailan 
nito at katiwalian nito. 

Pangatlo: Ang kabuuan ng mga Mushrik sa panahon ng Propeta (S), ang Shirk 
nila ay sa Tawheed Al-Uloohiyyah at hindi sa Tawheed Ar-Ruboobiyyah, taliwas 
sa ginagawang Shirk ng mga tao sa makabagong panahon sapagka't ang Shirk sa 
mga ito ay nagaganap kadalasan sa Tawheed Ar-Ruboobiyyah kung papaanong ito 
ay nagaganap din sa Tawheed Al-Uloohfj^ah. Itinuturing nila ang kalikasan 
halimbawa, na siyang tagapangasiwa sa santinakpan sa pagkakaloob ng buhay at 
pagdudulot ng kamatayan... 

Marahil ay wawakasan ko na ang aking pananalita sa pagbanggit ng isang dakilang 
usapin na iyong mauunawaan mula sa naunang nabanggit. Walang 
pagkakasalungtan na ang Tawheed ay kailangang sa pamamagitan ng paniniwala 
ng puso, pagsasalita ng dila, at paggawa ng mga kadahilanan sa pamamagitan ng 
pagkilos ng mga bahagi ng katawan. Kaya kung mayroon mang isa rito na nawala, 
ang tao ay hindi magiging isang Muslim. Kung nalaman niya ang Tawheed at hindi 
niya isinagawa, siya ay isang Kafir na nagmamatigas gaya ni Fir'aun (Paraon) at ni 
Iblis (Satanas). At nagkakamali rito ang marami sa mga tao at sinasabi pa nilang: 
Ito ay totoo subali't hindi natin kayang gawin ito, hindi ipinahihintulot sa mga 
mamamayan ng aming bayan at aming mga kalahi. Kailangang makiayon sa kanila 
at maglangis sa kanila dahil pinangangambahan ang masamang magagawa nila. 
Hindi alam ng hamak na ang karamihan sa mga ulo ng kawalang pananampalataya 
ay nakaaalam sa katotohanan at hindi nila iniwan ito maliban lamang sa isa sa mga 
dahilan, gaya ng sinabi ng Allah: ^Ipinagpalit nila ang mga Ayat (Tanda) ng 
Allah sa isang kakaunting halaga at humadlang sila sa Kanyang landas. 
Tunay na napakasama ang anumang kanilang ginagawa noon.) [Qur an 9:9]. Ang 
sinumang nagtataguyod ng Tawheed sa panlabas na gawain nguni't hindi naman 
niya ito nauunawaan at hindi rin niya ito pinaniniwalaan sa kanyang puso, siya ay 
isang Munafiq. Siya ay masahol pa sa ganap na Kafir dahil sinabi ng Allah: 
^Tunay na ang mga Munafiq (mapagkunwari) ay ilalagak sa pinakamababang 
palapag ng Apoy.) [Qur'an i:45]. Ang usaping ito ay lilinaw sa iyo nang maliwanag 





kapag iyong pinagmuni-muni ang binibitawan ng mga dila ng mga tao. Makakakita 
ka ng nakaaalam sa katotohanan nguni't umaayaw sa paggawa niyon dahil sa 
pangangambang mabawasan ang makamundong tinatamasa niya gaya ni Qarun, o 
ng kanyang kabantugan gaya ni Haman, o ng kanyang paghahari gaya ni Fir'aun 
(Paraon). Makakakita ka rin ng gumagawa nito sa panlabas hindi sa panloob gaya 
ng mga Munafiq. Kaya kapag tinanong mo siya tungkol sa pinaniniwalaan niya sa 
kanyang puso ay nakagugulat na siya ay hindi nakaaalam. 

Subali't may kailangan kang maunawaan na dalawang Ayah (Talata) mula sa 
Aklat ng Allah: 

Ang unang Ayah: Ang nauna nang nabanggit, ito ay ang sinabi Niya: ^Huwag na 
kayong mangatuwiran pa; tunay ngang tumanggi na kayong sumampalataya 
matapos ang inyong pagsampalataya.) [Quran 9:65-66]. Kapag nalaman mo na ang 
ilan sa mga lumusob sa Roma kasama ng Sugo ng Allah (S) ay naging mga Kafir 
dahil sa isang pananalitang sinabi nila sa paraang patuya at pabiro; magiging malinaw 
para sa iyo na ang nagsasalita ng patungkol sa kawalang pananampalataya o 
gumagawa nito sanhi ng pangamba sa kabawasan ng yaman o kabantugan o sa 
pakikipagmabutihan sa isa ay higit na masahol kaysa sa nagsasalita ng isang 
pananalita nang pabiro dahil ang nagbibiro sa kadalasan ay hindi naniniwala sa puso 
niya sa sinasabi ng kanyang dila dahil nagpapatawa lamang siya sa mga tao. 
Samantalang ang nagsasalita ng kawalang pananampalataya o gumagawa nito sanhi 
ng pangamba o pag-iimbot sa kung ano ang mayroon sa isang nilikha ay tunay na 
naniwala nga siya sa Demonyo sa pangako nito: |Ang Demonyo ay naghahanta sa 
inyo ng karalitaan at nag-uutos sa inyo na gumawa ng kahalayan.) [Qur'an 2:268]. 
Nangamba sa banta nito: ^Tanging ang Demonyong ito ay ginagawang pantakot 
lamang sa inyo ang kanyang mga katangkilik.) [Qur'an 3:i75]. Hindi siya naniwala sa 
ang Mahabagin (Allah) sa Kanyang pangako: (Samantalang ang Allah ay 
nangangako sa inyo ng isang kapatawaran mula sa Kanya at isang kahutihang- 
looh.) [Qur'an 3:268]. At hindi siya nangamba sa banta ng Palasupil (Allah): (Kaya 
huwag kayong matakot sa kanila hagkus sa Akin kayo matakot kung tunay nga 
na kayo ay mga mananampalataya.) [Qur'an 3:i75]. Karapat-dapat ba sa kanya na 
ganito ang kalagayan ang maging kabilang sa mga katangkilik ng Mahabagin (Allah) 
o maging kabilang sa mga katangkilik ng Demonyo?! 

Ang ikalawang Ayah: Sinabi Niya (Allah): (Ang sinumang nagtakwil sa Allah 
matapos ng kanyang pagsampalataya malihan sa kanya na pinilit hahang ang 
kanyang puso ay napapanatag sa pananampalataya, suhali't ang sinumang 
nagbukas ng dibdib sa kawalang pananampalataya ay mapapasakanila ang galit 
mula sa Allah at para sa kanila ay isang dakilang kapamsahan.) [Qur'an 16:106]. 
Hindi pinagpaumanhin ng Allah ang mga ito maliban sa kanya na pinilit habang ang 
kanyang puso ay napapanatag sa pananampalataya. Tungkol sa iba sa kanya ay tunay 
na naging Kafir na, maging ginawa man niya ito sanhi ng pangamba, o pag-iimbot, o 
paglalangis sa isa, o pagmamahal sa kanyang bayan o kanyang mag-anak o kanyang 
angkan o kanyang yaman, o ginawa niya iyon sa paraang pabiro, o bukod pa roon, 
maliban sa pinilit. Sapagka't ang Ayah ay nagpapahiwatig na ang tao ay hindi mapipilit 
maliban sa salita at gawa samantalang ang paniniwala ng puso ay walang sinumang 
makapipilit dito. Sinabi pa ng Allah: (lyan ay dahU sa sUa ay tunay na nagmahal sa 
makamundong buhay higit sa Kabilang-buhay at katotohanang ang Allah ay 






Hindi nagpapatnubay sa mga taong nagtakwil ng pananampalataya.) [Qur'an 16:107]. 
Kaya tuwirang nilinaw nito na ang pamsa ay Hindi lamang naisasa-alang-alang sa 
paniniwala, kamangmangan, pagkamuhi sa relihiyon, o pagmamahal sa kawalang 
pananampalataya, ang dahilan din nito ay na siya ay may isang magandang kapalaran 
sa mundo nguni't mas ginusto niya ito higit kaysa sa Relihiyon. 

Matapos ang lahat ng ito Hindi ba nalalapit na sa iyo, patnubayan ka nawa ng Allah, 
na magbalik-loob ka sa iyong Panginoon, manumbalik sa Kanya, at iwan mo ang 
iyong kinalalagyan sapagka't ang bagay na ito gaya ng narinig mo ay seryoso at 
mapanganib, ang usapin ay matindi, at ang kalagayan ay mabigat? 

'Abdun Nabi: Humihingi ako ng tawad sa Allah. Nagbabalik-loob ako sa Kanya. 
Sumasaksi ako na walang Diyos maliban sa Allah at na si Muhammad ay Sugo ng 
Allah. Tumanggi na akong sumampalataya sa lahat ng sinasamba ko noon bukod pa 
sa Allah. Hinihiling ko sa Allah na pagpaumanhinan ako sa anumang nagdaan na, na 
magpawalang-sala Siya sa akin, na pagkalooban Niya ako ng Kanyang kabaitan, 
Kanyang kapatawaran, at Kanyang habag, at na patatagin Niya ako sa Tawheed at 
tamang paniniwala hanggang sa makatagpo ko Siya. Hinihiling ko sa Kanya na 
gantimpalaan ka Niya, kapatid na 'Abdullah, ng mabuti dahil sa payong ito yamang 
ang Relihiyon ay ang pagpapayo; dahil sa pagsuway mo sa dating kalagayan ko: ang 
pangalan kong 'Abdun Nabi, ibinabalita ko sa iyo na papalitan ko ito ng pangalang 
'Abdur Rahman; dahil sa pagtutol sa nakasasamang kubli na dati kong pinaniwalaan: 
ang ligaw na paniniwalang kung sakaling nakatagpo ko ang Allah habang ako ay 
nanantili roon ay talagang Hindi ako magtatagumpay magpakailanman. 

Subali't nais kong humiling sa iyo ng isang mabuting hiling. Banggitin mo sa akin 
ang ilan sa mga nakasasama na dumalas ang pagkakamali rito ng mga tao. 
'Abdullah: Walang ano man. Ibigay mo sa akin ang iyong pakikinig: 

Maging maingat ka na ang maging adhikain mo tungkol sa anumang 
pagkakasalungatan mula sa Qur’an o sa Sunnah (pahayag ng Propeta) ay ang 
pagsunod sa pinagkakasalungatan sa paghahangad ng kaguluhan at paghahangad ng 
pagbigay pakahulugan nun. Sa katotohanan, walang nakakaalam sa pakahulugan nun 
maliban sa Allah. Ang dapat na maging adhikain mo ay ang adhikain ng mga malalim 
at matatag ang kaalaman, na nagsasabi tungkol sa mga matalinghaga: ^Kami ay 
naniwala rito, ang lahat ay mula sa aming Panginoon.) [Qur'an 3:7]. At tungkol sa 
pinagkakasalungatan ay ang sinabi ng Sugo (®): "Iwan mo ang anumang 
nagpapaalinlangan sa iyo patungo sa anumang Hindi nagpapaalinlangan sa iyo." 
[Ahmad at At-Tirmidhi']. At ang sinabi pa ng Propeta: "Kaya ang sinumang nangilag sa mga 
nakalilito ay kanyang napangalagaan ang kanyang relihiyon at karangalan. At ang 
sinumang nasadlak sa mga nakalilito ay nasadlak sa ipinagbabawal." [Ai-Bukharf at 
Muslim], At ang sinabi pa ng Propeta (®): "Ang kasalanan ay ang anumang lumiligalig 
sa iyong dibdib at kinasuklaman mo na mapag-alaman ito ng mga tao." [Muslim]. At 
ang sinabi ng Propeta (®): "Sanguniin mo ang iyong puso at sangguniin mo ang 
iyong sarili - tatlong beses niyang sinabi - ang kabutihan ay ang anumang napanatag 
dito ang sarili at ang kasalanan ay ang anumang lumiligalig sa sarili at nagpapaatubili 
sa dibdib kahit pa man nagpayo ang mga tao sa iyo at nagpayo sila sa iyo." [Ahmad]. 

^ Maging maingat ka na sundin ang sariling pithaya, sapagka't tunay na nagbigay 
ng babala ang Allah laban doon ayon sa Kanyang sinabi: ^Nakita mo ba siya na 
ginawa niyang diyos ang kanyang sariling pithaya?) [Qur'an 25:43]. 







Maging maingat ka sa bulag na pagpanig sa mga kalalakihan, mga opinyon, at sa 
anumang nakagisnan ng mga magulang, sapagka't ito ay humahadlang sa pagitan ng 
tao at katotohanan. Sapagka't ang katotohanan ay pinakamimithi ng isang 
mananampalataya saan man niya matagpuan ito ay siya ang higit na karapat-dapat 
dito. Siya ay nagsabi: ^At kapag sinabi sa kanila: "Sundin ninyo ang anumang 
ibinaba ng Allah," Sasabihin nila: "Bagkus susundin namin ang anumang 
natagpuan namin sa aming mga ninuno." Kahit na ba ang kanilang mga ninuno 
ay hindi nakauunawa ng anuman at hindi napapatnubayan?!) [Qur'an 2:i70]. 

# Maging maingat ka sa pagtulad sa mga di-muslim sapagka't tunay na ito ay ulo ng 
bawa't di-magandang pagsubok. Siya (Muhammad 0) ay nagsabi: "Ang sinumang 
nagtulad sa mga tao, siya ay kabilang sa kanila." [AbuDaw«d]. 

^ Maging maingat ka na ibaling ang iyong pag-asa sa iba pa sa Allah sapagka't 
sinabi Niya (Allah): {At ang sinumang ipinagkatiwala ang pag-asa sa Allah, 
Siya ay sapat na para sa kanya.) [Qur'an 65:3]. 

^ Huwag kang sumunod sa alinmang nilikha kapalit ng pagsuway sa Allah. Siya 
(Muhammad S) ay nagsabi: "Walang pagsunod sa isang nilikha kapalit ng 
pagsuway sa Tagapaglikha." [At-xirmidhi]. 

# Maging maingat ka sa masamang pag-iisip sa Allah. Sapagka't, Siya ay nagsabi 
sa Hadith Qudsi: {Ako ay ay on sa palagay ng Aking lingkod tungkol sa Akin.) 

[Al-Bukhari at Muslim]. 

^ Maging maingat ka sa pagsusuot ng singsing o pendant o mga tulad nito bilang 
pangtaboy daw ng kamalasan bago dumapo ito o pag-aalis nito kapag dumapo na. 

# Maging maingat ka sa pagkakabit ng mga agimat bilang pangontra sa usog 
sapagka't ito ay Shirk. Sinabi niya "Ang sinumang nagkabit ng isang bagay 
(bilang agimat), siya ay ipagkakatiwala roon." [At-Xirmidhi]. 

# Maging maingat ka sa pagpapabiyaya sa mga bato, mga punongkahoy, mga 
(bagay na bilang) alaala, at mga estruktura sapagka't ito ay Shirk. 

# Maging maingat ka sa Tatayyur (pamahiin sa pamamagitan ng ibon) at 
masamang pangitain mula sa anuman, sapagka't ito ay Shirk. Sinabi niya 
(Muhammad ife): “Ang Tatayyur ay Shirk, ang Tatayyur ay Shirk. Tatlong beses 
(na sinabi)." [AbuDaud]. 

# Maging maingat ka sa pagpapaniwala sa mga mangkukulam at mga astrologo na 
nag-aangking may kaalaman sa Al-Ghaib (bagay na lingid). Nagpapahayag sila ng 
mga horoscope sa mga diyaryo tungkol sa suwerte at kamalasan ng mga nagtataglay 
nito. Ang paniniwala sa kanila tungkol dito ay Shirk, sapagka't walang nakaaalam sa 
nakalingid na bagay maliban sa Allah. 

# Maging maingat ka sa pag-uugnay ng pagbuhos ng ulan dahil sa mga bituin o 
mga panahon sapagka't ito ay Shirk. Tanging inuugnay lamang ito sa Allah. 

^ Maging maingat ka sa panunumpa sa iba pa sa Allah maging ano man ang 
sinusumpaang ito sapagka't ito ay Shirk. Nailahad sa Hadith: "Ang sinumang 
nanumpa sa iba pa sa Allah ay nakagawa ng pagtatakwil ng pananampalataya o 
nakagawa ng Shirk." [Ahmad], Ito ay gaya ng pagsumpa sa Propeta, sa katapatan, sa 
karangalan, o sa pananagutan, o sa buhay. 

Maging maingat ka sa pang-aalipusta sa panahon, pang-aalipusta sa hangin, o 
araw, o lamig, o init sapagka't ito ay pag-aalipusta sa Allah na lumikha sa mga ito. 




^ Maging maingat ka sa pagsabi ng [Kung sana'y] kapag dinapuan ka ng isang 
kinasusuklamang pangyayari sapagka't ito ay nagbubukas sa gawain ng Demonyo 
at mayroon itong pagtutol sa katakdaan ng Allah. Bagkus ay sabihin: "Itinakda ng 
Allah at ang anumang ninais Niya ay Kanyang ginagawa." 

^ Maging maingat ka na gawin ang mga libingan bilang mga Masjid (Mosque) 
sapagka't hindi pinagdadasalan ang isang Masjid na sa loob nito ay may libingan. 
Ulat mula kay 'Aishah (kalugdan nawa siya ng Allah) na nagsabi: "Tunay na ang 
Sugo ng Allah ay nagsabi habang siya ay nasa mga hapdi ng paghihingalo: 
Isinumpa ng Allah ang mga Hudyo at mga Kristiyano. Ginawa nila ang mga 
libingan ng kanilang mga propeta bilang mga Masjid. Siya ay nagbababala laban sa 
ginawa nila. Dagdag pa niyang sinabi: Kung hindi lamang iyon ay tunay na 
iniangat sana nila ang kanyang libingan." [Ai-Bukhari]. At sinabi pa niya (Muhammad 
®): "Tunay na ang mga nauna noon sa inyo ay ginagawa ang mga libingan ng 
kanilang mga Propeta at ng mga taong matuwid sa kanila bilang mga Masjid. Kaya 
huwag ninyong gawin ang mga libingan bilang mga Masjid; tunay na aking 
ipinagbawal sa inyo ang tungkol dito." [Abu Awanah]. 

¥ Maging maingat ka sa paniniwala sa mga Hadith na iniuugnay ng mga ubod ng 
kasinungalingan sa Sugo ng Allah 0 tungkol sa pag-iinganyo sa pagsusumamo sa 
pamamagitan ng kanyang pagkatao o ng mga matuwid na tao mula sa kanyang mga 
mamamayan. Ang mga ito ay gawa-gawang kasinungalingan laban sa kanya. At isa 
na rito ang salawikaing; "Magsumamo kayo sa pamamagitan ng aking kabantugan 
sapagka't tunay na ang aking kabantugan sa Allah ay dakila." Isa pa rito ang: "Kapag 
pinanghina kayo ng mga bagay ay umasa kayo sa mga taong nakalibing sa mga 
puntod." Isa pa rito ang: "Tunay na ang Allah ay nagtatalaga ng isang Anghel sa 
libingan ng bawa't Wali na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga tao." At isa 
pa rito ang: "Kung sakaling pinaganda ng isa sa inyo ang kanyang palagay sa isang 
bato ay makapagdudulot ito ng pakinabang sa kanya." Ang bukod pa rito ay marami. 

^ Maging maingat ka sa pagdiwang sa mga tinatawag na okasyong pangrelihiyon 
tulad ng Kaarawan ng Propeta, ng Al-Isra' wal Mi'raaj, at bukod pa rito. Ang mga 
ito ay makabagong katuruan na walang patunay mula sa Sugo ng Allah 0, ni mula 
sa kanyang mga kasamahan na nagmamahal sa Sugo nang higit kaysa sa atin at 
masisigasig sa paggawa ng mga kabutihan nang higit kaysa sa atin. Kung sakaling 
iyon ay mabuti ay tunay na naunahan na nila tayo rito. 






128 , 


Ang Pagsasaksi: Na Walang 1 
Tunay na Diyos Maliban sa j 

Naiulat mula sa salaysay ng isang Sahabi (kasamahan ng Propeta S) na ang susi ng 
paraiso ay ang Laa ilaaha illallaah (walang tunay na Diyos maliban sa Allah). 
Subali't ang lahat ba ng nakakapagsabi nito ay karapat-dapat na pagbuksan ng sa 
Paraiso? Sinabi kay Wahab ibnu Munabbih (RA): "Hindi ba't ang Laa ilaaha 
illallaah ay susi ng Paraiso?" Siya ay nagsabi: "00, Subali't walang susi na walang 
mga ngipin. Kaya kapag nadala mo ang isang susi na may mga ngipin ay 
pagbubuksan sa iyo at kung hindi ay hindi pagbubuksan sa iyo." 

May nailahad ayon sa Propeta S na maraming Hadith na nililinaw ng mga ito sa 
kabuan ang mga ngipin ng susing ito gaya ng kanyang sinabi: "Ang sinumang 
nagsabi ng: Laa ilaaha illallaah nang tapat...", "na nakatitiyak dito ang kanyang 
puso...", "na sinasabi ito nang makatotohanan mula sa kanyang puso..." at iba 
pa. Na kung saan ay isina-alang-alang niya ang mga Hadith na ito at ang iba pa rito sa 
pagpasok sa Paraiso ayon sa pagka-alam sa kahulugan nito, sa pananatili rito 
hanggang sa mamatay, sa pagpapakumbaba sa ipinahihiwatig nito, at iba pa. 

At mula sa kabuuan ng mga patunay ay nakahulo ang mga Pantas sa Islam ng 
mga kondisyong kailangang matupad kalakip ng paglaho ng mga nakahahadlang 
(sa katuparan) nang sa gayon ang Salitang Laa ilaaha illallaah ay maging susi 
para sa Paraiso at makinabang ang nagmamay-ari nito. Ang mga kondisyon na ito 
ay ang mga ngipin ng naturang susi. At ang mga ito ay ang: 

O Kaalaman. Yamang ang bawa't salita ay may kahulugan, kaya dapat mong 
malaman ang kahulugan ng Laa ilaaha illallaah kaalamang nagkakaila ng 
kamangmangan. Samakatwid ito ay ikinakaila ang pagkadiyos ng iba pa sa Allah at 
pinatutunayan nito sa Kanya (Allah). Ang ibig sabihin: Walang karapat-dapat na 
sinasamba maliban sa Allah. Sinabi Niya (Allah): ^Maliban sa sinumang 
sumaksi sa katotohanan at sila ay nakaaalam nito.) [Quran 43:86]. At sinabi 
naman ng Sugo ®: "Ang sinumang namatay at nalalaman niyang walang tunay 
na Diyos maliban sa Allah ay makapapasok sa Paraiso." [Muslim]. 

0 Katiyakan. Ito ay ang pagkatiyak mo nang wagas sa pinatutukuyan nito 
sapagka't tunay na ito ay hindi tumatanggap ng pagdududa, ni ng pagpapalagay, ni 
ng pag-aatubili, ni ng pag-aalinlangan. Bagkus kinakailangang itaguyod mo ito 
nang nakabatay sa katiyakang matatag at matibay. Sapagka't sinabi ng Allah nang 
may paglalarawan sa mga mananampalataya: ^Tanging ang mga mananampalataya 
ay yaong mga naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo at pagkatapos ay hindi 
sila nag-alinlangan, at nakibaka sila sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng 
kanilang mga kayamanan at mga sarili sa landas ng Allah. Ang mga iyon ay 
sila ang mga nagsasalita ng katotohanan.) [Qur'an 49:15]. Kaya hindi sapat ang 
pagbigkas lamang nito. Bagkus ay kailangang matiyak ng puso sapagka't kung 
hindi ito nangyari, ito ang lubos na Nifaq (pagkukunwaring sumampalataya). 
Sinabi ng Sugo (S): "Ako ay sumasaksi na walang tunay na Diyos maliban sa 
Allah at na ako ay Sugo ng Allah. Walang alipin na makikipagtagpo sa Allah 
na taglay ang dalawang (pagsaksing) ito samantalang hindi nagdududa sa 
dalawang ito, kundi siya papapasukin sa Paraiso." [Muslim]. 






0 Ang Pagtanggap. Kaya kapag nalaman mo at natiyak mo, nararapat na ang 
kaalamang tiyak na ito ay may epekto. lyon ay ang pagtanggap sa anumang 
kahilingan ng Salitang ito sa puso at dila sapagka't ang sinumang tumanggi sa 
paanyaya ng Tawheed at hindi niya tinanggap ito, siya ay isang Kafir, pareho lang 
kung ang pagtangging iyon ay dahil sa pagmamalaki, o pagmamatigas, o inggit. 
Nagsabi ang Allah tungkol sa mga Kafir na tumanggi rito dala ng pagmamalaki: 
^Katotohanang sila noon, kapag sinabi sa kanila ang Laa ilaaha illallaah ay 
labis na nagmamalaki.) [Quran 3735 ]. 

0 Ang Pagtalima. Ang Tawheed ay nangangailangan ng lubos na pagtalima. Ito 
ang tunay na sukatan at ang praktikal na pamantayan sa pananampalataya. 
Napatutunayan ito sa pamamagitan ng pagsagawa sa mga isinabatas ng Allah at 
pagtalikod sa ipinagbawal Niya gaya ng Kanyang sinabi: ^Ang sinumang isinuko 
ang kanyang sarili sa Allah habang siya ay masigasig gumawa ng kabutihan 
ay tunay na kanyang napanghawakan ang matatag at napakatibay na 
hawakan. At sa Allah ang kahihinatnan ng mga bagay.) [Quran 3i:22[. Ito ang 
kalubusan ng pagtalima. 

0 Ang Katapatan. Sa pagsabi nito (Laa ilaaha illallaah) ay dapat may 
katapatang sumasalungat sa kasinungalingan sapagka't tunay na ang sinumang 
nagsabi nito sa pamamagitan ng kanyang dila lamang samantalang ang puso niya 
ay nagpapasinungaling dito, siya ay isang Munafiq. Ang patunay ay ang Kanyang 
sinabi sa pagpula sa mga Munafiq: (Sinasabi nila sa pamamagitan ng kanilang 
mga dila ang wala sa kanilang mga puso.) [Quran 48:ii]. 

0 Ang Pagmamahal. Mamahalin ng mananampalataya ang Salitang ito at 
mamahalin niya ang paggawa sa mga kahilingan nito. Mamahalin niya ang mga 
alagad nito na nagsasagawa ng ayon dito. Ang tanda ng pagmamahal ng tao sa 
kanyang Panginoon ay ang pagpapauna sa pagmamahal sa Allah kahit pa man 
sumasalungat ito sa kanyang pithaya, ang pagtangkilik sa sinumang tinangkilik ng 
Allah at ng Kanyang Sugo, ang pagkalaban sa sinumang kinalaban Niya, ang 
pagsunod sa Kanyang Sugo 0, ang pagsunod sa bakas nito, at ang pagtanggap sa 
patnubay nito. 

0 Ang Kawagasan. Ito ay sa pamamagitan ng wala siyang ninanais sa pagsabi nito 
maliban lamang sa ikasisiya ng mukha ng Allah, Kataas-taasan Siya. Siya ay 
nagsabi: {At walang ipinag-utos sa kanila malibang upang sambahin nila ang 
Allah nang buong pananampalataya sa Kanya nang walang paglihis.) [Qur'an 
98:5]. Sinabi naman niya (Muhammad S): "At tunay na ipinagkakait ng Allah sa 
Impiyerno ang sinumang nagsabi ng Laa ilaaha illallaah na hinahangad sa 
pamamagitan niyon ang Mukha ng Allah." [Ai-Bukhari]. 

At yamang ang mga kondisyon na ito ay magkakasama-sama, 
kinakailangang itaguyod ang Salitang ito at magpanatili rito hanggang sa 
mamatay. 





Ang Pagsasaksi: Na si 
Muhammad (^) ay Sugo ng Allah 


Ang patay sa libingan ay idadaan sa pagsubok at tatanungin ng tatlong katanungan. 
Kung nasagot niya ang mga ito ay maliligtas siya. Kung hindi niya nasagot ang 
mga ito ay mapapahamak siya. Kabilang sa mga tanong na ito: Sino ang iyong 
Propeta? Walang makasasagot dito maliban sa sinumang ginabayan siya ng Allah 
sa buhay niya sa Mundo upang maisakatuparan ang mga kondisyon nito, pinatatag 
siya, at kinasihan siya sa libingan nito kaya naman napakinabangan niya iyon sa 
Kabilang-buhay niya sa Araw na hindi mapakikinabangan ang yaman at ang mga 
anak. Ang mga kondisyon na ito ay ang sumusunod: 

O Ang pagsunod kay Propeta Muhammad (S) sa anumang ipinag-utos niya: 

Na kung saan ay ipinag-utos sa atin ng Allah ang pagsunod sa kanya. Sinabi Niya, 
Kataas-taasan Siya at Kapita-pitagan: ^Ang sinumang sumunod sa Sugo ay tunay 
na sumunod sa Allah.) [Quran 4:80]. At sinabi pa Niya: ^Sahihin mo: Kung tunay 
ngang kayo ay nagmamahal sa Allah ay sundin ninyo ako; mamahalin kayo ng 
Allah.) [Qur'an 3:31], Ang kalubusan ng pagpasok sa Paraiso ay nakasalalay sa 
kalubusan ng pagsunod sa kanya sapagka't tunay na sinabi siya (Muhammad S): 
"Lahat ng mamamayan ko ay papasok sa Paraiso maliban sa umayaw. Sinabi 
nila: "O Sugo ng Allah, at sino naman ang aayaw?” Sinabi niya: Ang 
sinumang sumunod sa akin ay papasok sa Paraiso at ang sinumang sumuway 
sa akin ay umayaw nga." [Ai-Bukhari], Ang sinumang nagmamahal sa Propeta (®) 
ay kailangang sumunod sa kanya dahil ang pagsunod ay bunga ng pagmamahal. Ito 
ang patunay na kaugnay sa gawa para sa pagmamahal. 

Ang paniniwala sa kanya sa anumang ipinabatid niya: Kaya ang sinumang 
nagpasinungaling sa anumang napagtibay na ayon sa Propeta (^) dahil sa tawag ng 
laman o dahil sa pithaya ay nagpasinungaling nga siya sa Allah at sa Kanyang Sugo 
dahil ang Propeta (S) ay napangalagaan laban sa pagkakamali at pagsisinungaling. 
^Sapagka't hindi siya nagsasalita na ayon sa pithaya.) [Qur'an 53:3]. 
e Ang pag-iwas sa anumang ipinagbawal niya: Magsisimula sa 
pinakasukdulan sa mga pagkakasala, at ito ay ang Shirk (pagtatambal), sumunod 
ang mga malaking kasalanan at ang mga kasalanang nakapapahamak, at 
magwawakas sa mga maliit na kasalanan at mga gawaing kasuklam-suklam. At 
ayon sa sukat ng pagmamahal ng isang Muslim sa kanyang Propeta ay 
nadadagdagan ang kanyang pananampalataya. Kapag nadagdagan ang 
pananampalataya nito ay gagawin ng Allah na maging kaaya-aya para sa kanya ang 
mga matuwid na gawain at gagawin Niya na maging kasuklam-suklam para sa 
kanya ang kawalang pananampalataya, ang kasuwailan, at ang pagsuway. 

O Ang hindi pagsamba sa Allah maliban ayon sa isinabatas Niya sa 
pamamagitan ng pagpapahayag ng Kanyang Propeta (il): Ang pangunahing 
panuntunan sa pagsamba ay pag-iwas. Kaya hindi ipinahihintulot na sambahin ang 
Allah malibang ayon sa naipahayag mula sa Sugo (S). Sinabi niya ( Muhammad 
S): "Ang sinumang gumawa ng isang gawain na hindi batay sa aming 
kautusan, ito ay tatanggihan." [Muslim], Ibig sabihin ay ibabalik sa kanya. 





►Aral: Kailangan mong malaman na ang pagmamahal sa Propeta (ill) at sa 
anumang naiparating niya ay isinasatungkulin. Kaya ang sinumang napoot sa isang 
bagay mula sa mga naiparating ng Sugo S at kahit pa ginawa niya ang kaugnay dito 
ay Kufr Kawalan ng pananampalataya), at hindi makasasapat ang pagmamahal 
lamang. Bagkus, kailangang siya (ang Propeta S) ay high na pinakamamahal mo 
kaysa sa lahat ng bagay pati na ang iyong sarili. Sapagka't ang sinumang nagmahal sa 
anuman ay mamagalingin niya ito at mamagalingin niya ang pagsang-ayon dito. 
Kaya ang tapat na pagmamahal sa Propeta (S) ay ang sinumang lumilitaw sa kanya 
ang tanda niyon sa pamamagitan ng pagtulad sa kanya at pagsunod sa Sunnah niya sa 
salita at sa gawa, ng pagtalima sa mga utos niya, ng pag-iwas sa mga ipinagbabawal 
niya, ng pag-aasal ng ayon sa mga kaasalan niya sa kagipitan at kaginhawahan, at sa 
sandali ng galak at lumbay. Tunay na ang pagtalima at ang pagsunod ay bunga ng 
pagmamahal at sa pagkawala nito ay hindi magiging tapat ang pagmamahal. 

Ang pagmamahal sa Propeta ay may maraming palatandaan. Ang ilan sa mga ito ay 
ang sumusunod: Ang kadalasan ng pagbanggit sa kanya at pagdalangin para sa 
kanya sapagka't ang sinumang nagmahal sa anuman ay dinadalasan nito ang 
pagbanggit doon. Kabilang din dito: Ang pananabik sa pakikipagtagpo sa kanya 
sapagka't ang bawa't nagmamahal ay nananabik sa pakikipagtagpo sa minamahal nito. 
Kabilang din dito: Ang pagdakila sa kanya at ang pagpipitagan sa kanya kapag 
nabanggit siya. Sinabi ni Ishaq (r.a.): “Ang mga Kasamahan ng Propeta (ife) noong 
wala na siya, Hindi nila siya naaalala malibang sila ay nakaramdam ng 
pagpapakumbaba, nangilabot ang kanilang mga balat, at napaiyak sila.” Kabilang din 
dito: Ang pagkasuklam sa sinumang kinasuklaman niya, ang pakipaglaban sa 
sinumang kinalaban niya, at ang pag-iwas sa sinumang sumalungat sa kanyang Sunnah 
at gumawa ng Bid'ah sa kanyang Relihiyon mula sa mga tagapagtaguyod ng Bid'ah at 
mga Munafiq. Kabilang din dito: Ang pagmahal sa sinumang minahal ng Propeta 
m sa kanyang mag-anak, mga asawa, at mga Kasamahan mula sa mga Muhajireen at 
Ansar, at ang pagkipaglaban sa sinumang kinalaban nila, at ang pagkamuhi sa 
sinumang namuhi sa kanila at nag-alipusta sa kanila. Kabilang din dito: Ang papaya 
sa kanyang mga marangal na kaasalan yamang siya ang pinakamarangal sa mga tao 
sa kaasalan anupa't sinabi ni 'Aishah (RA): "Ang kaasalan ng Sugo ng Allah (ift) ay 
ang Qur’an." Ibig sabihin ay inubliga niya ang kanyang sarili na huwag gumawa 
maliban sa anumang ipinag-utos sa kanya ng Qur’an. 

Tungkol naman sa mga katangian ng Propeta (lli), siya ay ang pinakamatapang sa 
mga tao at lalong nagiging napakatapang niya sa sandali ng katindihan ng mga 
digmaan. Siya ang pinakamapagbigay sa mga tao at ang pinakabukas-palad sa kanila 
at lalong nagiging napakabukas-palad sa Ramadan. Siya ang pinakamapagpayong 
nilikha sa mga nilikha. Siya ang pinakamatimpiin sa mga tao; hindi siya naghiganti 
para sa kanyang sarili lamang. Siya ang pinakamatindi sa mga tao sa pagtalima sa 
utos ng Allah. Siya ang pinakamatindi sa mga tao sa pagpapakumbaba sa sandali ng 
kahinahunan, ang pinakamatindi sa kabinihan kaysa sa birhen sa loob ng personal na 
silid nito, ang pinakamabuti sa mga tao sa kanyang pamilya, ang pinakamaawain na 
nilikha sa mga nilikha. Ang iba pang katangian niya ay marami. 





Ang Taharah 1 

Ang Salah ay ikalawa sa mga sandigan ng Islam at hindi ito matatanggap kundi sa 
pamamagitan ng Taharah (ganap na paglilinis). Ang Taharah ay hindi 
maisasakatuparan kundi sa pamamagitan ng tubig at alabok. 

Ang mga uri ng tubig: 1. Tahir (dalisay). Ang dalisay sa sarili mismo, ang 
nakapagdadalisay sa iba. Ito ay nakakapawi ng Hadath (espirituwal na marumi) at 
nakapag-aalis ng Najis (pisikal na marumi). 2. Najis (pisikal na marumi). Ito ay 
ang nasaling ng anumang marumi kung ito ay kaunti, o nagbago ang lasa nito o ang 
kulay nito o ang amoy nito dahil sa marumi kung ito ay marami. 

Paalaala: Ang maraming tubig ay hindi naituturing na marumi maliban kung 
nabago ng marumi ang isa sa mga katangian nito: ang kulay nito, o ang lasa nito, o 
ang amoy nito. Samantalang ang kaunting tubig ay naituturing na marumi na kapag 
nasalang ng anumang marumi. Itinuturing na marami ang tubig kapag humigit ito 
sa dalawang Qullah o di humigit kumulang ng 210 litro. 

Ang Sisidlan (lalagyang tubig): Ang lahat ng sisidlan na malinis ay 
ipinahihintulot na taglayin at gamitin maliban sa mga sisidlang ginto at pilak. 
Matatanggap ang paglilinis sa pamamagitan ng mga ito kaya nga lamang ay may 
kalakip na pagkakasala. Ipinahihintulot gamitin ang mga sisidlan at mga kasuutan 
ng mga di-muslim maliban kapag nalaman natin ang pagiging marumi ng mga ito. 
Ang balat ng Maitah (patay na hayop na hindi nakatay): Ito ay ganap na marumi. 
Ang patay na hayop ay alin sa dalawang uri na babanggitin: 1). binding hindi 
nakakain ang kame nito; 2). nakakain ang kame nito nguni't hindi nakatay. Ang 
nakakain ang kame nito nguni't hindi nakatay, kapag kinulti ang balat nito, ay 
ipinahihintulot gamitin sa mga bagay na tuyo, hindi sa mga bagay na likido. 

Ang Istinjaa' (ang paghuhugas sa pamamagitan ng tubig): Ang pag-aalis ng 
anumang lumabas mula sa ari o puwit. Kapag ito ay sa pamamagitan ng tubig, 
tinatawag itong Istinjaa'. At kapag sa pamamagitan ng bato o papel at mga tulad 
nito, tinatawag itong Istijmaar. Isinasakondisyon sa paggsasagawa ng Istijmar 
lamang ay ang paggamit ng bagay na malinis, ipinahihintulot, nakapaglilinis, at 
hindi kinakain. Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng tatlong bato o higit pa. Ang 
Istinjaa' o ang Istijmaar ay isinasatungkulin para sa bawa't lumalabas. 
Ipinagbabawal sa sinumang nagpaparaos ng kanyang pangangailangan (pag-ihi o 
pagdumi) ang manatili sa kanyang kinalalagyan nang higit pa sa pangangailangan 
niya; ang pagdumi at ang pag-ihi sa pinanggagalingan ng tubig o sa daang 
dinadaanan o sa ilalim ng isang lilim na kapaki-pakinabang o sa ilalim ng punong- 
kahoy na may bunga; at ang pagharap sa Qiblah sa ilang na lugar. Kinasusuklaman 
para sa sinumang nagpaparaos ng kanyang pangangailangan ang pumasok sa 
palikuran na magdala ng anumang nagsasaad ng pagsambit sa Allah, ang 
pagsasalita habang nasa loob nito, ang pag-ihi sa butas at tulad nito, ang paghipo ng 
ari sa pamamagitan ng kanang kamay, ang pagharap sa Qiblah sa loob ng 
palikuran. Ipinahihintulot ang mga unang nabanggit kung kailangan. Kaaya-aya 
para sa sinumang nagpaparaos ng kanyang pangangailangan ang gansal na bilang 
ng paghuhugas o pagpupunas at pagsamahin ang tubig at ang bato. 







Ang Siwak: Sunnah na gumamit ng Siwak sa pamamagitan ng isang malambot na 
patpat gaya ng Arak at nagiging tiyak ang pagiging Sunnah nito sa sandali ng 
Salah, pagbasa ng Qur’an, pagsasagawa ng Wudu' bago magmumog, pagkagising, 
pagpasok sa Masjid at bahay, pagbabago ng amoy ng bibig, at tulad ng mga ito. 

Sunnah ang magsimula sa bahaging kanan sa paggamit ng Siwak at paglilinis, 
at ang paggamit ng kaliwa sa pag-aalis ng mga di-kaaya-aya. 

Ang Wudu': Ang mga sandigan nito: 1). Ang paghuhugas ng mukha kabilang na 
dito ang pagmumog at pagsinghot ng tubig, 2). Ang paghuhugas ng mga kamay 
mula sa mga dulo ng mga daliri hanggang sa mga siko, 3). Ang pagpupunas sa 
buong ulo kasama ang mga tainga, 4). Ang paghuhugas sa mga paa kasama pati 
ang mga bukung-bukong, 5). Ang pagkakasunud-sunod, 6). Ang pagkatuluy-tuloy. 
Ang mga Wajib nito: Ang pagsabi ng: Bismillaah bago ito, ang paghugas ng 
dalawang palad para sa bagong gising sa gabi nang tatlong beses bago ilulublob 
ang mga ito sa tubig. 

Ang mga Sunnah nito: Ang paggamit ng Siwak, ang paghuhugas ng mga palad sa 
Simula nito, ang pagpapauna sa pagmumumog at pagsinghot ng tubig bago 
maghugas ng mukha, ang paglulubus-lubos sa pagmumumog at pagsinghot ng 
tubig para sa hindi nag-aa 3 mno, ang pagkuskos sa makapal na balbas, ang paghilod 
sa mga daliri, ang pagsisimula sa kanang bahagi ng katawan, ang paghuhugas sa 
bahagi ng katawan nang makalawa o makatatlo, ang pagsinghot ng tubig sa 
pamamagitan ng kanang kamay at ang pagsinga nito sa pamamagitan ng kaliwang 
kamay, ang pagkuskos sa mga bahaging hinuhugasan, ang paglubus-lubos sa 
pagsasagawa ng Wudu', at ang pagdalangin sa pamamagitan ng Du'a' ayon sa mga 
napatunayang naipahayag pagkatapos nito. 

Ang mga kinasusuklaman dito: Ang pagsasagawa ng Wudu' sa pamamagitan ng 
tubig na malamig o mainit, ang kalabisan sa tatlong paghuhugas para sa iisang 
bahaging hinuhugasan, ang pagpagpag sa tubig na naiwan sa bahaging hinugasan, 
at ang paghuhugas ng loob ng mata. Tungkol naman sa pagpupunas sa bahaging 
hinugasan matapos ang Wudu', ito ay pinahihintulutan. 

Paalaala: Ang pagmumumog ay kinakailangang galaw-galawin ang tubig sa loob 
ng bibig. Ang pagsinghot ay kinakailangang ipasok ang tubig sa loob ng ilong sa 
pamamagitan ng paghatak ng hininga hindi ng kamay lamang at ganoon din ang 
pagsinga; hindi magiging tama ang dalawang ito kundi sa pamamagitan ng 
ganitong paglalarawan. 

Ang pamamaraan ng pagsasagawa ng Wudu': Ito ay ang paglalayon sa 
pamamagitan ng puso. Pagkatapos ay babanggitin ang Bismillaah at huhugasan ang 
mga kamay. Pagkatapos ay magmumumog at sisinghot ng tubig at isisinga. 
Pagkatapos ay huhugasan ang mukha [ang hangganan nito: mula sa karaniwang 
tinutubuan ng buhok hanggang sa baba, pababa; at mula sa isang tainga papunta sa 
isang tainga, pahalang]. Pagkatapos ay huhugasan ang mga kamay kasama ang mga 
braso at ang mga siko. Pagkatapos ay pupunasan ang buong ibabaw ng ulo mula sa 
hangganan ng mukha hanggang sa batok at sa balat sa ibabaw ng mga tainga. 
Ipapasok ang mga hintuturo sa mga butas ng mga tainga at papahiran ang mga 






likod ng tainga sa pamamagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos ay huhugasan ang 
mga paa kasama ng mga bukung-bukong. 

Paalaala: Ang balbas kapag ito ay manipis, kinakailangang hugasan ang balat sa 
ilalim nito. At kapag makapal naman ay huhugasan ang ibabaw nito. 

Ang pagpunas sa Khuff o medyas: Ang Khuff ay kasuutan ng paa na yari sa balat 
o tulad nito. Kung ito ay yari sa wool o tulad nito, tinatawag naman ito na medyas. 
Ang pagpupunas sa ibabaw nito ay ipinahihintulot sa maliit na Hadath lamang 
(pagkasira ng Wudu' dahil sa pag-ihi, pag-utot atbp.). 

Ipinahihintulot ang pagpupunas alinsunod sa mga kondisyon: 1). Na ang 

pagkasuot ng mga Khuff habang (ang nagsusuot nito ay) nasa ganap na kalinisan 
(Ibig sabihin ay matapos na mahugasan ang ikalawang paa), 2). Na ang paglilinis 
ay sa pamamagitan ng tubig (Wudu'), 3). Na natatakpan ng mga ito ang bahaging 
isinatungkuling hugasan, 4). Na ipinahihintulot ang paggamit sa mga ito, 5). Na 
ganap ang kalinisan ng mga ito. 

Ang Turban: Ipinahihintulot ang pagpunas sa ibabaw nito alinsunod sa mga 
konsdisyon: 1). Na ito ay para sa lalaki, 2). Na natatakpan nito ang karaniwang 
bahagi ng ulo, 3). Na ang pagpupunas ay para sa maliit na Hadath [para sa Wudu'], 
4). Na ang paglilinis ay sa pamamagitan ng tubig. 

Ang Belo: Ipinahihintulot ang pagpunas sa ibabaw nito alinsunod sa mga 
kundisyon: 1). Na ito ay para sa babae, 2). Na ito ay paiikutin Simula sa kababaan 
ng lalamunan, 3). Na ang pagpupunas ay para sa maliit na Hadath [para sa Wudu'], 
4). Na ang paglilinis ay sa pamamagitan ng tubig. 5). Na natatakpan nito ang 
karaniwang bahagi ng ulo. 

Ang tagal ng panahon ng pagpupunas: Para sa nakadestino [hindi naglalakbay] 
ay isang araw at isang gabi. At para sa naglalakbay ay hindi humigit kumulang sa 
85 kilometrong destansiya: Tatlong araw at tatlong gabi. 

Ang Simula ng pagpupunas: Mula sa unang Hadath matapos isuot ang mga ito 
[medyas] hanggang sa katulad na oras nito mismo kinabukasan para sa nakadestino 
(24 oras). 

Ang takdang bahagi na pupunasan sa mga Kuff [o medyas]: Ang karamihang 
bahagi ng ibabaw nito mula sa ibabaw ng mga daliri ng paa hanggang sa 
hangganan ng lulod. Ang pagpupunas ay sa pamamagitan ng mga daliri ng mga 
kamay na magkakahiwalay. 

Kapakinabangan: Ang sinumang nagpunas sa sandali ng paglalakbay at 
pagkatapos ay naging residente, o sa sandah ng pagiging residente at pagkatapos ay 
naglakbay, o nagduda kung kailan ang Simula ng pagpupunas; siya ay magpupunas 
gaya ng isang residente. 

Ang balangkat: Ito ay dalawang kahoy na ibinabalangkat sa [magkabilaang bahagi 
na] nabaling buto at tulad nito. Ipinahihintulot ang pagpupunas dito alinsunod sa mga 
kondisyon: 1). Na ito ay kinakailangan, 2). Na hindi lalampas sa bahaging 
kailangang lagyan, 3). Na magkasunod ang pagpupunas dito at ang paghuhugas sa 
nalalabing mga bahagi na hinuhagasan sa Wudu'. Kapag lumampas ang balangkat sa 
bahaging kailangang lagyan ay kinakailangang alisin ang bahaging lumabis. At kung 




pinangambahan naman ang pinsalang maidudulot dahil doon makasasapat na sa 
kanya ang pagpupunas dito. 

Kapakinabangan: Ang mainam ay punasan ang medyas nang magkasabay 

nang hindi na inuuna ang kanan. ♦ Hindi isinasabatas ang pagpupunas sa ilalim o 
sa sakong ng medyas # Kinasusuklaman na hugasan ang medyas bilang kapalit ng 
pagpupunas at ang paulit-ulit na pagpupunas ^ Ang turban at ang belo ay 
kinakailangang punasan ang higit na maraming bahagi ng mga ito. 

Ang mga nakasisira sa Wudu': 1). Ang lumalabas mula sa labasan ng ihi at dumi, 
na malinis gaya utot at punlay, o na marumi gaya ng ihi at madhy (malagkit na 
puting likido), 2). Ang pagkawala ng ulirat dahil sa pagkatulog o hinimatay 
maliban sa dagliang pagkaidlip na nakaupo o nakatayo sapagka't hindi ito 
nakasisira, 3). Ang paglabas ng ihi o dumi mula sa hindi likas na labasan ng mga 
ito, 4). Ang paglabas ng isang bagay na marumi (bukod pa sa ihi at tae) mula sa 
katawan kapag labis-labis gaya ng maraming dugo, 5). Ang pagkain ng laman ng 
kamelyo, 6). Ang pagsaling ng kamay sa ari nang walang sapin, 7). Ang pagsaling 
ng isang lalaki sa isang babae o ng isang babae sa isang lalaki nang may kalakip na 
pagnanasa at walang anumang sapin, 8). Ang pagtiwalag sa relihiyong Islam. Ang 
sinumang nakatiyak na siya ay nasa kalinisan nguni't siya ay nagduda kung nasira 
ito o ang kabaliktaran nito, ang pagbabatayan niya ay kung ano ang natitiyak niya. 
Ang GhusI (paligo): Ang mga kahilingan nito: 1). Ang paglabas ng punlay nang may 
kalakip na kasiyahan para sa isang gising o sa isang tulog nang may kalakip na 
kasiyahan o wala, 2). Ang pagpasok ng ulo ng ari ng lalaki sa puwerta ng babae kahit 
pa walang lumabas na punlay, 3). Ang pagyakap sa Islam ng isang di-muslim kahit pa 
man tumiwalag sa Islam, 4). Ang paglabas ng dugo ng regia, 5). Ang paglabas ng 
dugo ng Nifas (bagong panganak), 6). Ang pagkamatay ng isang Muslim. 

Ang mga isinasatungkulin sa Ghusl: Makasasapat na mabasa ng tubig ang buong 
katawan kalakip ng layuning maliligo, at ang loob ng bibig at ilong. Ang kalubusan 
ng paligo ay sa pamamagitan ng siyam na gawain: 1). Maglalayon, 2. Magbibigkas ng 
Bismillaah, 3). Maghuhugas ng mga kamay bago sumaling ang mga ito ng tubig na 
nasa sisidlan, 4). Huhugasan ang ari at anumang nadumihan nito, 5). Magsasagawa ng 
Wudu', 6). Magbubuhos sa ulo nang tatlong beses, 7). Lulubusin ang pagbubuhos ng 
tubig sa katawan, 8). Hihilurin ng mga kamay ang katawan, 9). At magsisimula sa 
mga kanang bahagi ng katawan. 

Ipinagbabawal sa isang may maliit na Hadath: 1). Ang pagsaling ng Qur’an, 
2). Ang pagsasagawa ng Salah, 3). Ang pagsasagawa ng Tawaf. Ipinagbabawal 
naman sa may malaking Hadath karagdagan sa naunang nabanggit: 4). Ang 
pagbabasa ng Qur’an, 5). Ang pananatili sa Masjid nang walang Wudu'. 
Kinasusuklaman: Ang pagtulog ng isang Junub (matapos makipagtalik) nang walang 
Wudu' at ang pagsasayang sa paggamit ng tubig sa Ghusl. 

Ang Tayammum: Ang mga kondisyon nito: 1). Ang kawalan ng tubig, 2). Na 
isasagawa ito sa pamamagitan ng malinis na lupa, ipinahihintulot gamitin, may 
alabok, at hindi nasunog. Ang mga sandigan nito: Ang pagpupunas sa buong 






mukha, pagkatapos ay ang pagpupunas sa mga kamay hanggang sa galanggalangan 
(wrist bone), at ang pagkakasunud-sunod, at ang pagkatuluy-tuloy. 

Ang mga nakasisira rito: 1). Lahat ng nakasisira sa Wudu', 2). Ang pagkakaroon 
ng tubig kung nagsagawa ng Tayammum dahil sa kawalan ng tubig, 3). Ang 
paglaho ng dahilang nagpapahintulot sa pagsasagawa nito gaya ng isang nagsagawa 
ng Tayammum dahil sa karamadaman at gumaling na. 

Ang mga Sunnah dito: 1). Ang pagkasunud-sunod at pagkatuluy-tuloy para sa 
Tayammum dahil sa malaking Hadath, 2). Ang pag-aantala nito hanggang sa huling 
sandali, 3). Ang pagsambit ng Dhikr para sa Wudu' pagkatapos nito. 

Ang mga kinasusukalaman dito: Ang pag-ulit-ulit ng pagtapik sa lupa. 

Ang pamamaraan nito: Na maglalayon, pagkatapos ay magsasabi ng Bismillaah, 
tatapikin ang lupa ng mga kamay nang iisang beses, pagkatapos ay ipapahid sa 
mukha muna sa pamamagitan ng paghaplos ng mga palad sa mukha at balbas, 
pagkatapos ay papahiran ang mga palad, papahiran ang ibabaw ng kanang kamay 
ng palad ng kaliwang kamay, papahiran ang ibabaw ng kaliwang kamay ng palad 
ng kanang kamay. 

Ang pag-aalis ng Najasah (marumi). 

Ang Najis ay dalawang uri: 1). Ang nakikita ng mata: At ito ay ang anumang 
hindi maaaring lilinisin gaya ng baboy na kahit anupamang gagawing paghuhugas 
dito ay hindi na ito malilinis. 2). Batay sa pagkakatakda ng hatol kaugnay dito: At 
ito ay ang pagdatal ng dumi sa bahagi ng isang bagay na malinis ang kabuuan nito 
gaya ng damit at lupa. At ito ay ang mga sumusunod: 

Mga hay op: 1). Karumihan nito: Ang aso, ang baboy, at anumang hindi 
ipinahihintulot kainin na mga ibon at mga hayop na higit na malaki kaysa sa pusa. 
Ang hatol nito: Ang kabuuan nito, ang lahat ng bahagi nito at ang mga inilalabas 
nito ay marumi gaya ng ihi nito, ang dumi nito, ang laway nito, ang pawis nito, ang 
punlay nito, ang gatas nito, ang sipon nito, at ang suka nito. 

2). Kalinisan nito. Ito ay tatlong uri: a). Ang tao. Ang hatol nito: Ang lahat ng 
mga inilalabas nito ay malinis gaya ng punlay nito, ang pawis nito, ang laway nito, 
ang gatas nito, ang sipon nito, ang plema nito, at ang pamamasa ng ari ng babae 
nito maliban sa ihi, dumi, Madhy (likidong malinaw na kadalasan ay lumalabas 
sanhi ng pagnanasang sekswal). Wady (malapot na puting likido na lumalabas 
matapos umihi), at dugo, ang mga ito ay marurumi. b). Ang anumang nakakain 
ang laman nito. Ang hatol nito: lahat ng mga inilalabas nito ay malinis gaya ng ihi 
nito, ang dumi nito, ang punlay nito, ang gatas nito, ang pawis nito, ang laway nito, 
ang suka nito, ang Madhy nito ay malinis. c). Ang hayop na mahirap iwasan 
gaya ng asno, pusa at anumang kaiba ang anyo nito gaya ng daga, at tulad nito. 
Ang hatol nito: ang laway nito at ang pawis nito lamang ang malinis. 

Ang Maytah (hayop na namatay na hindi kinatay): Lahat ng ito ay marumi 
maliban sa patay na tao, isda, balang, at anumang walang likidong dugo gaya ng 
alakdan, langaw at lamok, sapagka't malilinis ang mga ito. 

Ang mga bagay na walang buhay: Ang lupa, mga bato at mga tulad nito. Ang hatol 
nito: Malinis (Hindi kasama rito ang lahat na walang buhay na naunang nabanggit.) 




Kapakinabangan: 

Ang dugo, ang naknak, at ang nana ay Najis (marumi). Subali't 
ipinagpapaumanhin ito sa Salah at sa iba pa ang kaunting bahid nito kapag ito ay 
nanggaling sa hayop na malinis. 

^(^Ang dugo ay malinis sa dalawang uri: 1). Ang isda, 2). Anumang dugo na 
natira sa kame at sa mga ugat nito mula sa hayop na kinatay. 

Ang anumang naputol na bahagi ng katawan mula sa isang buhay na hayop na 
ipinahihintulot kainin at ang bilig (fetus), lahat ito ay marumi. 

Ang pag-aalis ng dumi ay hindi nangangailangan ng layunin kaya kung naglaho 
ito dahil sa ulan halimbawa, ito ay nagiging malinis. 

♦ Ang pagkasaling ng marumi sa pamamagitan ng kamay o ang paglalakad sa 
ibabaw nito ay hindi nakasisira sa Wudu' ang kinakailangan lamang ay alisin ito at 
alisin ang anumang bumahid sa katawan at mga damit. 

Ang Najasah (marumi) ay nagiging malinis alinsunod sa mga kondisyon: 
1). Na huhugasan ng tubig na Tuhur (nakalilinis), 2). Na pipigain ang bagay na 
hinuhugasan sa labas ng tubig kung ang tulad nito ay napipiga, 3). Na maglalaho 
ang marumi sa pamamagitan ng pagkuskos at ng tulad nito kapag hindi nakasasapat 
ang paghuhugas, 4). Na huhugasan ito ng pitong beses at ang ikawalo ay may 
kasamang lupa o sabon kung ang dumi ay galing sa aso. 

Babala: ♦ Ang Najasah (dumi) sa lupa kung likido gaya ng ihi ay makasasapat na 
buhusan ng tubig hanggang sa maglaho ang dumi, ang kulay nito, at ang amoy nito. 
Kung ito naman ay solido gaya ng tae, kailangang alisin ang solidong dumi at alisin 
ang bakas nito. # Kapag imposibleng maalis ang dumi kung hindi sa pamamagitan 
ng tubig, kailangang hugasan ito sa tubig. ^ Kung nakakubli sa kinalalagyan ang 
dumi, huhugasan ang kinalalagyan hanggang sa matiyak na nahugasan. # Ang 
sinumang nagsagawa ng Wudu' para sa pagsasagawa ng Salah na kusang-loob ay 
ipinahihintulot na magsagawa sa pamamagitan ng Wudu' na ito ng Salah na 
ubligado. ^ Wala nang gagawing Istinjaa' (paglilinis sa pamamagitang ng tubig) 
ang nakatulog o umutot dahil ang utot ay hindi marumi; ang kailangan na lamang 
niyang gawin ay Wudu' kapag ninais niyang magsagawa ng Salah at ng tulad nito. 






Ang Mga Alituntunin 
Kaugnay sa Babae 


Una: Ang H 

[ayd (regia) at ang Istihadah ^ 

Ang Usapin 

Ang Alituntunin (Hatol) 

Ang pinakamababa at ang 
pinakamataas na edad na 
nagreregla ang babae. 

Ang pinakamababa na edad nito ay siyam na taon. 
Kaya kung may lumabas na dugo sa ari niya bago 
magsiyam na taon, ito ay Istihadah at walang 
hangganan sa pinakamataas na edad nito. 

Ang pinakakaunting araw 
na nagpapatuloy ang regia. 

Isang araw at isang gabi (24 oras). Kaya kung 
kaunti pa roon, ito ay Istihadah. 

Ang pinakamaraming araw 
na nagpapatuloy ang regia. 

Labinglimang araw. Kaya kapag humigit ang 
paglalabas ng dugo sa bilang na ito, ito ay 
Istihadah. 

Ang kalinisan sa pagitan ng 
dalawang regia. 

Labingtatlong araw. Kaya kung lumitaw ang dugo 
bago nalubos ang labingtatlong araw, ito ay 
Istihadah. 

Ang kadalasang baba ng regia sa mga kababaihan. Anim o pitong araw. 

Ang kadalasang baba ng hindi ! Dalawampu’t tatlo o dalawampu’t apat 

pagreregla ng mga kababaihan. i na araw. 

Ang pagdurugo ba sa 
panahon ng pagbubuntis ay 
regia? 

Ang anumang lumalabas sa babaeng buntis na 
dugo o likidong matingkad na kayumangi o 
likidong manilaw-nilaw, ito ay Istihadah. 

Kailan Ang mga babae ay dalawang uri: 1). Sa pamamagitan ng 

malalaman ng puting likido ^ kung nakikita niya ito; 2). Sa pamamagitan ng 
nireregla na siya panunuyo ng ari: walang dugo, walang likidong matingkad na 
ay malinis sa kayumanggi at walang likidong manilaw-nilaw. Kung siya ay 

regia niya? kabilang sa hindi nakakikita ng puting likido. 

Ang lumalabas sa | Kung ito ay likidong malinaw o kulay puti na malagkit, ito ay 
ari ng babae na malinis. Kung ito ay dugo o likidong matingkad na 
mga likido sa kayumanggi o likidong manilaw-nilaw, ito ay marumi. Ang 
panahon na lahat ng ito ay nakasisira ng Wudu'. Kung nagpatuloy ito sa 

walang regia. paglabas, ito ay Istihadah. 


1 Ang Hayd (regia) ay dugong likas na lumalabas sa malusog na babae at hindi dahil sa 
panganganak. At ang Istihadah ay ang paglabas ng dugo sa ari ng babae nang wala sa panahon ng 
regia dahilan sa karamdaman o kasiraan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng Hayd at Istihadah ay: 
1). ang dugo ng Hayd ay kulay pulang halos nangitim-ngitim samantalang ang dugo ng Istihadah 
ay matmgkad na pula na para bagang ito ay dugo ng balinguyngoy (nosebleed); 2). ang dugo ng 
Hayd ay malapot na maaaring nasasamahan ng mga namumuong dugo samantalang ang dugo ng 
Istihadah naman ay malabnaw na dumadaloy na para bagang ito ay sugat na may tumutulong 
dugo; 3), ang dugo ng Hayd ay may masangsang na amoy kadalasan samantalang ang dugo ng 
Istihadah ay may amoy na gaya ng amoy ng karaniwang dugo. 

Ipinagbabawal sa panahon ng pagreregla ang ilang bagay, ang ilan sa mga ito: ang 
palakipagtalik, ang pagdidiborsiyo, ang Salah, ang pag-aayuno, ang Tawaf, ang pagbabasa ng 
Qur’an, ang pagsaling ng Qur’an, at ang pananatili sa loob ng Masjid. 

2 Puting likido: ito ay lumalabas sa ari sa panahon na walang regia. Ito ay malinis nguni't nakasisira sa Wudii’. 





























Ang likidong matingkad na 
kayumanggi at ang likidong 
manilaw-nilaw mula sa ari. 

Kung ito ay karugtong ng regia, bago o matapos 
ang regia, ito ay ituturing na regia. Kung ito hindi 
karugtong, ito ay Istihadah. 

Sa kanya na may regular na 
mga araw ng regia sa bawa't 
buwan nguni't tumigU ang regia 
bago nalubos ang kabuuan nito. 

Isinasabatas para sa kanya ang kalinisan niya kapag 
nahinto na ang dugo at nakita niya na ang panunuyo 
kahit pa man hindi natapos ang bhang ng regia niya 
na nakasanayan niyang nakikita ang dugo rito. 

Ang maagang 
pagdating o ang baling 
pagdating ng regia sa 
nakagawiang panahon. 

Ang anumang luminaw rito na mga katangian ng regia, ito ay 
regia sa anumang oras sa kondisyong may higit sa 13 araw 
(ang pinakamaikling panahon ng kahnisan) sa pagitan ng 
dalawang paglabas ng dugo daWl kung hindi, ito ay Istihadah. 

Kapag nadagdagan o nabawasan ang 
nakagawiang bilang ng araw ng regia. 

Ito ay regia sa kondisyong hindi lalabis 
sa pinakamahabang pagreregla (15 araw). 


Kapag 

nilabasan ang 
babae ng dugo 
sa loob ng 
matagal na 
panabon gaya 
ng isang buong 
buwan o bigit 
pa. 


Mayroon siyang ilang kalagayan: 1 j. Ang smumang 
nakaaalam sa panahon ng pagreregla niya sa isang buwan at sa 
bilang ng mga araw nito ay magtuturing na nagreregla alinsunod 
i sa nakagawiang bilang ng araw at panahon at walang ipinagkaiba 
ikung ang dugo nito ay nakikilala o hindi nakikilala; 2). Ang 
Isinumang nakaaalam sa panahong ng pagreregla niya sa isang 
; buwan nguni't hindi niya nalalaman ang bilang ng mga araw nito 
lay magtuturing na nagreregla ng 6 o 7 araw (ang kadalasang 
; pagreregla) sa mismong mga araw na nalalaman niyang nireregla 
isiya; 3). Ang sinumang nakaaalam sa bilang ng mga araw ng 
i pagreregla niya nguni't hindi niya nalalaman ang oras ng 
pagdating nito sa isang buwan, ito ay magtuturing na nagreregla 
ayon sa bilang ng araw na nalalaman niya sa Simula ng bawa't 
buwan ng kalendaryo ng Islam. 


Ang Nifas 

(ang pagdurugo bago o matapos magsilang) 


Ang Usapin 

Ang Alituntunin (Hatol) 

Kapag nagsilang ang 
babae at hindi 
nakakita ng dugo. 

Hindi ito nasasakop ng mga alituntunin na kaugnay sa mga 
babaeng may Nifas, hindi kinakailang magsagawa siya ng 
Ghusl (paligo), at hindi masisira ang pag-aayuno niya. 

Kapag nakakita siya 
ng mga tanda ng 
nalalapit na 
panganganak. 

Ang anumang nakikita niya na lumalabas na dugo o tubig 
kasama ng pananakit ilang sandali bago magsilang ay 
hindi nasasakop ng mga alituntunin kaugnay sa Nifas. 
Bagkus ito ay Istihadah. 

Ang dugo na 
lumalabas sa babae sa 
sandali ng pagsisilang. 

Ang dugong ito ay dugo ng Nifas, kahit pa man hindi 
lumabas ang bata o lumabas ang ilang bahagi nito. Hindi 
kinakailangang magsagawa ng pagbabayad para sa isang 
Salah na nagdaan sa babae sa panahong ito. 

Kailan nagsisimula ang pagbilang Matapos na nailuwal ang sanggol mula sa 
ng mga araw ng Nifas? i sinapupunan ng ina nito nang buo sa lupa. 




















Ano pinakakaunting 
bilang ng mga araw 
ng Nifas? 

Walang takda sa pinakakaunti nito. Kaya kung sakaling nagsilang 
siya at pagkatapos ay tumigil ang pagdumgo niya matapos niyon 
kaagad, kailangang magsagawa siya ng paligo at magsagawa ng 
Salah at hindi na niya hihintaying mabuo ang 40 araw. 

Ang 

pinakamaraming 
bilang ng mga araw 
ng Nifas 

Apatnapung araw. Kaya kapag lumabis ito ay hindi na 
papansinin. Kailangan ng magsagawa ng paligo at Salah 
maliban kung natapat ang panahon ng pagreregla niya bago 
nagdalang-tao, ito ay itinuturing na regia. 

Ang sinumang nagsilang ng Nagsisimula ang bilang ng mga araw ng Nifas 
kambal o higit pa. matapos mailuwal ng babae ang unang sanggol. 

Ang dugo 
matapos 
makunan. 

Kapag ang edad ng nalaglag na sanggol ay 80 araw o kulang, ang dugong 
lumalabas matapos nito ay Istihadah. Kapag ang edad ng nalaglag higit 
sa 90 araw, ang dugong lumalabas matapos nito ay Nifas. Kapag ito ay 
nasa pagitan ng edad na 80 at 90 araw, ang hatol ay nakabatay sa 
kaanyuan ng nalaglag: kung may anyong tao, ang dugo matapos nito ay 
Nifas; at kung hindi nag-aanyong tao, ito ay Istihadah. 

Kapag tumigil ang 
pagdurugo sa loob ng 
40 araw at pagkatapos 
ay binalikan siya nito 
bago nalubos ang 40 
araw. 

Ang nakikita niya na pagtigil ng pagdurugo sa loob ng 40 
araw ng Nifas ay ituturing na ganap na kalinisan. 
Magsasagawa ang babae ng paligo dahil doon at 
magsasagawa ng Salah. Kapag binalikan siya ng pagdurugo sa 
loob ng 40 araw ay masasakop ito ng mga alituntunin na 
kaugnay sa Nifas. Ganito hanggang sa natapos ang 40 araw. 


Mga Babala: 

# Isinasatungkulin sa babaeng may Istihadah na magsagawa ng Salah subali't siya 
ay magsasagawa ng Wudu' sa bawa't Salah. 

Kapag naging malinis ang babae mula sa regia o Nifas bago lumubog ang araw, 
kailangang isagawa niya ang Salah sa Dhuhr at 'Asr ng araw na ito. At kapag 
naman tumigil ang pagdurugo bago sumapit ang madaling-araw, siya ay 
magsasagawa ng Salah sa Maghrib at 'Isha' ng gabing ito. 

# Kapag naabutan ang babae ng oras ng Salah at pagkatapos ay niregla siya o 
nagkaroon siya ng Nifas bago niya naisagawa ang Salah na iyon, siya ay hindi 
kailangang magsagawa ng pagbabayad matapos ang pagtigil ng regia. 

^ Kinakailangan sa babae na kalagin niya ang buhok niya kapag magsasagawa ng 
paligo dahil sa regia o Nifas. Hindi kinakailangan sa kanya na kalagin ito dahil sa 
pagligo ng Janabah (matapos ang pakikipagtalik). 

^ Kinasusuklaman na makipagtalik sa babaeng nasa sandali ng Istihadah at 
ipinahihintulot naman kapag nasa pangangailangan ang asawa dito. 

# Kanais-nais para sa babaeng nasa sandali ng Istihadah na magsagawa ng Wudu' 
sa bawa't Salah matapos na siya ay makapagligo dahil sa regia at iyon ay upang 
tumigil ang paglalabas ng dugo niya. 

# Ipinahihintulot sa babae na gumamit ng gamot na pansamantalang nagpapahinto 
sa regia upang maisagawa ang mga ritwal sa Hajj at 'Umrah, o upang makumpleto 
niya ang pag-aayuno sa Ramadan. Iyon ay sa kondisyong ligtas siya sa 
kapinsalaang maidudulot ng gamot na ito. 














Ang Babae sa Islam: Ang babae ay gaya ng lalaki tungkol sa pagtamo ng 
gantimpala at biyaya mula sa Allah ayon sa antas ng Pananampalataya at gawa. 
Sinabi niya (ang Propeta S): "Tunay na ang mga kababaihan ay katuwang ng mga 
kalalakihan." [Abu Daud], At maaari niyang hingin ang karapatan niya, at lampasan 
ang kawalang katarungan na iniakibat sa kanya. lyon ay dahil sa ang mensahe ng 
relihiyon ay kapwang nakatuon sa babae't lalaki maliban sa naisaad na pagkakaiba 
nila sa isa't isa. Ito ay kaunting mga alituntunin kung ihahambing sa mga nalalabi 
pang mga alituntunin ng Relihiyon, sapagka't pinahahalagahan ng Islam ang 
personalidad ng lalaki at babae sa likas na pagkakalikha at mga kakayahan. Siya 

[ang Allah] ay nagsabi: ) Hindi baga batid Niya kung 


sino ang Kanyang nilikha, samantalang Siya ang Puspusan ng bait, ang 
Nakababatid. [Qur'an 67:14], Samakatuwid ang babae ay mayroong mga gawaing 
nabubukod tangi sa kanya lamang at ang lalaki ay mayroon ding nabubukod tangi 
sa kanya lamang at alinmang panghihimasok sa mga bagay na nabubukod tangi sa 
iba ay magdudulot ng kasiraan sa katumpakan ng buhay, bagkus nabibigyan ang 
babae ng gantimpalang gaya ng sa lalaki samantalang siya ay nasa loob ng kanyang 
tahanan. Si Asma' anak na babae ni Yazid ay nag-ulat na siya ay dumating sa 
Propeta (S) habang siya ay nasa pagitan ng kanyang mga kasamahan. Siya ay 
nagsabi: Ang aking ama at ina ay [pantubos para] sa iyo! Tunay na ako ay isang 
sugo (delegado) ng mga kababaihan para sa iyo, at ipinaaalam ko sa aking sarili - 
[na ako ay] pantubos para sa iyo - tunay na walang isang babaing nilalang sa 
silangan at kanluran na nakarinig ng labasan kong ito o hindi narinig maliban na 
siya ay tumulad sa opinyon kong ito. Tunay na ipinadala ka ng Allah sa 
katotohanan para sa mga kalalakihan at kababaihan. Kaya kami ay naniwala sa iyo 
at sa iyong Diyos na nagsugo sa iyo at tunay na kaming mga Upon ng mga 
kababaihan ay natatakdaan, nakukulong, mga haligi ng inyong tahanan, 
pinagrarausan ng inyong mga pagnanasa, nagbubuntis ng inyong mga anak. 
Kayong mga Upon ng mga kalalakihan ay nakalalamang higit sa amin sa 
pamamagitan ng Jum'ah, sama-samang pagdarasal, pagdalaw ng mga may sakit, 
pagdalo sa mga may patay, sunod-sunod na pagsasagawa ng Hajj at ang 
pinakamainam sa mga ito ay pakikibaka sa landas ng Allah [ang Jihad], ang lalaki 
sa inyo kapag humayo upang magsagawa ng Hajj o Umrah at naitalagang bilang 
tanod [sa landas ng Allah], ang inyong mga ari-arian ay aming pinangangalagaan, 
nagbuburda ng inyong mga damit, nagdesiplina ng inyong mga anak. Kaya anong 
maiaagapay namin sa inyo sa gantimpala o Sugo ng Allah? Nagsabi siya: matapos 
niyang ilingon ang kanyang buong mukha sa mga kasamahan niya: "Narinig ninyo 
ang salawikain ng babaing ito, mayroon pa bang makahihigit na mas mabuti kaysa 
sa itinatanong nito tungkol sa isang bagay na kaugnay sa kanyang relihiyon?" Sila 
ay nagsabi: O sugo ng Allah! Hindi namin aakalain na may isang babaing 
mapapatnubayan sa kagaya nito. Lumingon ang Propeta (®) sa kanya (sa babae) at 
pagkatapos ay sinabi niya sa kanya: "Humayo ka na o ikaw na babae at ipagbigay 
alam mo sa mga kababaihang daratnan mo na ang kagandahang paglilingkod ng isa 




sa inyo sa kanyang asawa, ang pagtugon niya sa mga kinalulugdan nito, at ang 
pagsunod niya sa kasang-a 3 ainan nito ay nakatutumbas sa lahat ng iyon. " sinabi 
niya; tumalikod ang babae habang nagluluwalhati, nagpupuri at dumadakila [sa 
Allah] sa magandang balita na nakamit." [Al-Bayhaqi], Dumating ang ilang mga 
kababaihan sa Sugo ng Allah (a) at nagsabi sila: O Sugo ng Allah (@) nangunguna 
ang mga kalalakihan sa kalamangan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa Landas 
ng Allah (ang Jihad), wala ba kaming anumang gawain na maaaring itumbas sa 
gawain ng mga nakikibaka sa pakikipaglaban sa landas ng Allah? Ang Sugo ng 
Allah ay nagsabi: "Ang trabaho ng isa sa inyo sa kanyang tahanan ay tumutumbas 
sa gawain ng mga nakikibaka sa pakikipaglaban sa landas ng Allah." [Al-Bayhaqi]. 
Bagkus itinalaga na ang pagmamagandang loob sa malapit na kamag-anak na 
babae ay may dakilang gantimpala. Sinabi niya [ang Sugo ng Allah (iSi)]: "Ang 
sinumang gumugol ng panustos sa dalawang anak na babae o dalawang kapatid na 
babae o malalapit na kamag-anak na babae na may pag-asang pagpapalain sa 
pagtutustos niya sa kanila hanggang sa sasapatan sila ng Allah o pasasaganain Niya 
sila mula sa Kanyang Biyaya. Ang mga ito ay magiging pananggalang niya bilang 
tabing laban sa Apoy." [Ahmad at At-Tabarani]. 

Ang ilan sa mga Alituntuning kaugnay sa mga Kababaihan: 

^ Ipinagbabawal na magsolong magkasama ang isang lalaki at isang babae nang wala 
siyang kasamang Mahram (ito ay ang [Making] ipinagbabawal na magpakasal sa kanya 
magpakailanman. Sda ay ama, lolo pataas, anak, apo pababa, kapatid na lalaki at ang 
mga anak na lalaki nito, anak na lalaki ng kapatid na babae, ang tiyuhin sa tatay, ang 
tiyuhin sa nanay, ang tatay ng asawang lalaki pataas, ang anak na lalaki ng asawa 
pababa, ang kapatid na lalaki sa pagsuso, ang asawa ng anak na babae at ang asawa ng 
nanay). Siya [ang Sugo (sst)] ay nagsabi: "Huwag na huwag magsolo ang isang lalaki at 
isang babae malibang may kasama siyang Mahram". [Al-Bukhari at Muslim]. 

Ipinahihintulot sa babae ang pagsasagawa ng Salah sa Masjid, nguni't kapag may 
Fitnah (tukso) na pinangangambahang, ito ay kinasusuklaman. Nagsabi si 'Aishah: 
Kung inabot lamang ng Sugo ng Allah (®) ang anumang pagbabagong ipinarating ng 
mga kababaihan tiyak na pinigilan niya sila sa pagpupunta ng mga Masjid, gaya ng 
pagbabawal sa mga kababaihan ng Angkan ng Israel." [Al-Bukhari at Muslim]. Ang 
Salah ng lalaki sa Masjid ay lakip-lakip [ang iginagawad na gantimpala] kaya gayon 
din naman ang Salah ng babae sa loob ng kanyang tahanan. Dumating ang isang 
babae sa Propeta (®) at sinabi niya: O Sugo ng Allah! Katotohanang nais kong 
magsagawa ng Salah na kasama ka, sinabi niya [ang Sugo (St)]: "Tunay na batid 
kong nais mong makasama akong magsagawa ng Salah, subali't ang Salah mo sa 
loob ng iyong tahanan ay mainam para sa iyo kaysa sa Salah mo sa loob ng iyong 
silid, ang Salah mo sa silid mo ay mas mainam kaysa sa Salah mo sa loob ng iyong 
pamamahay, ang Salah mo sa loob ng iyong tahanan ay mas mainam para sa iyo 
kaysa sa Salah mo sa loob ng Masjid ng iyong kasamahan, at ang Salah mo sa loob 
ng Masjid ng iyong mga kasamahan ay mas mainam para sa iyo kaysa sa loob ng 
aking Masjid." [Ahmad]. At sinabi pa niya [ang Sugo] (S): "Ang pinakamabuting mga 
Masjid ng mga kababaihan ay ang kanilang mga tahanan." [Ahmad]. 






Hindi isinasatungkulin sa babae ang Hajj o ang 'Umrah maliban kung may 
matagpuan na Mahram na magkakasama niya rito, at hindi ipinahihintulot ang 
kanyang paglalakbay na walang Mahram batay sa sinabi niya [ang Sugo] (®): 
"Hindi maglalakbay ang isang babae nang humigit ng tatlong gabi malibang may 
kasamang Mahram." [Al-Bukhari at Muslim], 

Ipinagbabawal ang pagsadya ng babae sa mga puntod at ang pagsunod sa 
paghahatid ng mga patay batay sa sinabi niya (0): "Isinumpa ng Allah ang mga 
kababaihang nagsasadya sa mga puntod", "Si Ummu 'Atiyyah (R.A.) ay nagsabi: 
Ipinagbawal sa amin ang pagsama sa paghahatid ng mga patay at hindi ipinagdiinan sa 
amin." [Muslim]. 

Ipinahihintulot sa babae ang pagkulay sa kanyang buhok nang kahit anong kulay, 
nguni't kinamumuhian ang itim [na kulay] sa kondisyon na kung walang panlilinlang 
sa namaman hik an. 

Kinakailangang ibigay sa babae ang kanyang parte mula sa mana na itinakda ng 
Allah para sa kanya. Ipinagbabawal na pigilan siya rito, sapagka't naiulat ayon sa 
Propeta (®) na sinabi niya: "Ang sinumang pumutol sa mana ng may-ari nito; 
puputulin [din] ng Allah ang kanyang mana sa Paraiso sa Araw ng Pagbabangong 
Muli." [IbnuMajah]. 

Isinasatungkulin sa lalaki ang pagtustos sa kanyang asawa. Ito ay ang lahat ng 
pangangailangan ng asawa niya gaya ng pagkain, inumin, damit at tirahan sa 
pamamagitan ng mabuting paraan. Sinabi niya [ang Allah]: 

i uiu «i -aI^ j tju .1 u ,.1 j . .17....j ...y^ y.A ) ^ Hayaan ang [lalaki na] may 

kakayahan ay gumugol ng ayon sa kanyang kakayahan, at ang [lalaki na ang] 
pinagkukunan [ng kabuhayan] ay sapat-sapat lamang, hayaang gumugol siya ng 
ayon sa anumang ipinagkaloob sa kanya ng Allah ). [At-Talaq (65): 7]. Kung siya 
ay walang asawa tungkulin ng kanyang ama o kapatid na lalaki o anak niyang lalaki 
ang pagtustos sa kanya, at kung wala siyang kamag-anak kaaya-aya sa mga tao ang 
pagtustos sa kanya ayon sa isang Hadith: "Ang nagtutustos sa mga biyuda at sa 
maralita ay katulad ng nakikibaka sa pakikipaglaban sa Landas ng Allah o katulad ng 
nagtataguyod ng buong magdamag at nag-aayuno sa araw." [Al-Bukhari at Muslim]. 

^ Ang babae ang may high na karapatan sa pag-aalaga ng kanyang anak na maliit 
hanggang hindi nakakapag-asawa, subah't tungkulin ng ama nito ang pagtustos, 
ibibigay niya ito sa nanay ng bata hanggang siya ay nasa loob ng kanyang silid. 

Hindi itinatagubhin sa babae na magsimula sa pagbati ng Salam Mung-lalo na kung 
ito ay dalagita o pinangangambahang may maibunsod na tukso 

Itinatagubilin ang pag-aahit sa maselang bahagi ng katawan, pagbubunot ng 
balahibo ng kilikili at ang pagpuputol ng mga kuko sa bawa't Jum'ah. Kinasusuklaman 
ang ipawalang bahala ito ng humigit sa apatnapung araw. 

^ Ipinagbabawal ang pagbubunot sa mga balahibo ng mukha - kabilang na rito 
ang dalawang kilay batay sa sinabi niya [ang Sugo] (ii): "Isinumpa ng Allah ang 
babaing nag-aahit ng kilay at ang nagpapa-ahit." [Abu Daud]. 




^ Ang pagluluksa. Ipinagbabawal sa babae ang isang pagluluksang higit pa sa 
tatlong araw para sa isang patay maliban pa sa asawa batay sa sinabi niya [ang 
Sugo] (»): "Hindi nararapat sa isang babae na naniniwala sa Allah at Ruling Araw 
na magluluksa sa isang patay na higit pa sa tatlong [araw] maliban sa asawa niya." 
[Muslim], Kaya isinasatungkulin sa kanya na magluksa para sa asawa ng apat na 
buwan at sampung araw. Isinasatungkulin din sa pagluluksa niya na tumigil sa 
paggamit ng pampapaganda, pagpapabango gaya ng Saffron, pagsusuot ng alahas 
kahit singsing, pagsusuot ng makulay na kasuutang panggayak gaya ng kulay pula 
at dilaw, pagpapaganda sa pamamagitan ng henna, makeup, eyeliner, at pagpahid 
ng mabango. Ipinahihintulot sa kanya na magputol ng kuko, bumunot ng buhok sa 
kilikili, at maligo. Hindi kinakailangan ng isang takdang kulay para sa mga 
kasuutan na gaya ng itim. Kinakailangang isagawa ang 'Iddah sa bahay na 
kinamatayan ng asawa niya samantalang siya ay naroon rin. Ipinagbabawal ang 
lumipat malibang dahil sa isang pangangailangan. Hindi siya lalabas ng bahay niya 
maliban sa isang pangangailangan at sa araw lamang. 

# Ipinagbabawal sa babae ang pag-ahit ng buhok ng kanyang ulo nang walang kanais- 
nais na dahilan, samantalang ipinahihintulot naman ang pagpapaiksi nito sa kondisyon 
na walang paggaya sa mga kalalakihan batay sa isang Hadith: "Isinumpa ng Sugo ng 
Allah (®) ang mga babaing gumagaya sa mga kalalakihan." [At-Tirmidhi]. O sa mga 
hindi sumasampalataya batay sa isang Hadith na: "At sinuman ang gumaya sa isang 
lipi ng mga tao ay naibibilang siya sa kanila." [Abu Daud]. 

# Isinasatungkulin sa babae na takpan ang kanyang katawan kapag siya ay 
lumabas ng kanyang bahay sa pamamagitan ng kasuutang panglabas (abaya) na 
kinakailangang isaalang-alang ang mga kondisyon na susunod: 1) na masaklawan 
ang lahat ng katawan, 2) na hindi ito pangpalamuti mismo, 3) na ito ay makapal at 
hindi manipis, 4) na ito ay maluwang hindi masikip, 5) na hindi ito nangangamoy 
ng alimuyak, 6) na hindi ito natutulad sa kasuutan ng lalaki, 7) na hindi ito 
natutulad sa mga kasuutan ng mga babaing hindi sumasampalataya, 8) na hindi ito 
kasuutang pangdangal Ipinagbabawal na suutin ang kasuutan na may nakaguhit na 
larawan ng tao o hayop, isabit ito, itatakip ito sa dingding at ipagbebenta ito. 

Ang 'Awrah ng babae sa ibang tao ay tatlong bahagi: 1) ang asawa: malaya 
niyang makita ang anumang nais niyang tingnan sa kanya. 2) ang mga babae at ang 
mga Mahram: maaari nilang makita sa kanya ang anumang nakalantad na 
pangkaraniwan gaya ng mukha, buhok, leeg, kamay, braso, talampakan at mga 
katulad nito. 3) ang mga nalalabing kalalakihan: hindi nila dapat nakikita ang 
anuman sa kanya maliban sa isang pangangailangan gaya ng pamamanhikan o 
paggagamot at iba pa rito. Sapagka't ang tuksong naidudulot ng babae ay nasa 
kanyang mukha. Sa katunayan, si Fatimah na anak na babae ni Al-Mundhir (R.A.) 
ay nagsabi: "Kaugalian naming tinatakpan ang aming mga mukha sa mga 
kalalakihan." [Al-Hakim]. Sinabi ni 'Aishah (R.A.): "Ang mga karabana ay 
dumaraan sa amin habang kami ay nasa kalagayan ng Diram kasama ng Sugo ng 
Allah (®). Kaya kapag sila ay natapat sa amin inilalaglag ng isa sa amin ang 




kanyang kasuutang panglabas mula sa kanyang ulo pababa sa kanyang mukha at 
kapag lumagpas na sila sa amin binubuksan namin ito." [Abu Baud], 

Ang Iddah ay may mga Uri: 1). Ang nagdadalang-tao: Ang Iddah nito kapag 
diniborsiyo o namatayan ng asawa ay hanggang sa maisilang niya ang dinadala 
niya. 2). Ang namatayan ng asawa [na hindi nagdadalang-tao] ay may Iddah na 
apat na buwan at sampung araw. 3). Ang diniborsiyo habang may regia pa: ang 
Iddah nito ay tatlong pagreregla. Magtatapos ang Iddah sa pagsimula ng kalinisan 
matapos ang ikatlong Hayd. 4). Ang diniborsiyo na hindi na nagreregla 
(menopause): ang Iddah nito ay tatlong buwan. Ang babaing nasa sandali ng Iddah 
dahil sa diborsiyong Raj'I ay kinakailangan manatili kasama ng asawa sa panahon 
ng Iddah at ipinahihintulot sa asawa na makita ang anumang naisin nito sa kanya at 
makipagsarilinan sa kanya hangga't hindi natatapos ang Iddah, nang harinawa ang 
Allah ay magpakasundo sa kanila. Hindi na kinakailangan sa pagbabalikan ang 
kasang-ayunan ng babae - kapag ang kalagayan ng diborsiyo ay Raj'i - 
Magaganap ang pagkakabalikan sa pamamagitan ng pagsabi ng lalaki na: Binalikan 
na kita o sa pamamagitan ng pakikipagtalik niya rito. 

Ang babae ay hindi makapag-aasawa sa sarili niya mismo. Sinabi niya (®) [ang 
Sugo ng Allah]: "Alinmang babae na nagpakasal nang walang pahintulot ang kanyang 
Wall (ama o sinumang katangkilik niya) samakatuwid ang kanyang kasal ay walang 
bisa." [Abu Baud]. 

Ipinagbabawal sa babae na dugtungan niya ang buhok niya ng ibang buhok o 
magpatato ng anuman sa katawan niya. Ang dalawang gawain na ito ay naibibilang 
sa malalaking kasalanan batay sa sinabi niya (S) [ang Sugo ng Allah]: "Isinumpa 
ng Allah ang babaing naggagamit ng pekeng buhok (wig) at ang nagpapagamit ng 
wig, ang nagtatato at ang nagpapatato." [Al-Bukhari at Muslim]. 

Ipinagbabawal sa babae na humingi ng diborsiyo sa asawa niya nang walang 
dahilan batay sa sinabi niya (0) [ang Sugo ng Allah]: "Alinmang babae na humingi 
ng diborsiyo sa asawa niya na wala namang kadahi-dahilan, samakatwid ipinagkait 
sa kanya ang alimuyak ng Paraiso." [Abu Baud]. 

Isinasatungkulin sa babae na sundin ang kanyang asawa sa kabutihan, lalo na kung 
inanyayahan siya nito sa higaan. Sinabi niya (S) [ang Sugo ng Allah]: "Kapag 
inanyahan ng lalaki ang kanyang may bahay sa kanyang higaan at tumutol siyang 
pumunta hanggang natulog itong nagagalit, isusumpa siya ng mga Anghel hanggang 
kinaumagahan." [Al-Bukhari at Muslim]. 

Ipinagbabawal sa babae ang pagpapabango kapag nabatid niya na ang daanang 
daraanan niya ay may mga lalaking hindi niya kaano-ano batay sa isang Hadith [ng 
Propeta (®)]: "Tunay na ang babae kapag nagpabango at siya ay dumaan sa mga 
tao upang makalanghap sila ng alimuyak nito. Siya ay ganito at ganyan: ibig 
sabihin siya ay nangangalunya." [Abu Baud]. 




Ang Salah 1 

Ang Adhan at Iqamah ay kapwang isinasatungkulin [na kapag isinagawa ng isa 
ay hindi na mananagot ang lahat (Fard Kifaayah)] sa mga taong hindi naglalakbay 
para sa mga kalalakihan. Sunnah ito para sa mag-isang nagsasagawa ng Salah at 
para sa naglalakbay. Kinasusuklaman naman para sa mga kababaihan. Hindi 
tamang isagawa ito bago dumating ang oras nito, maliban sa Salah na Fajr 
sapagka't tamang isagawa ang unang Adhan para rito pagkalipas ng hating-gabi. 

Ang mga kondisyon sa pagsasagawa ng Salah: 1). Ang pagiging Muslim. 
2).Ang sapat na pag-iisip. 3). Ang tamang gulang. 4). Ang paglilinis sa abot na 
makakaya. 5). Ang pagsapit ng takdang oras; Ang oras ng Dhuhr ay Simula sa 
paglihis ng araw sa katanghaliang-tapat hanggang sa ang anino ng bawa't bagay ay 
naging kasinghaba ng sarili nito. Pagkatapos ay ang oras ng 'Asr na ang oras na 
malaya pang magsagawa ay hanggang sa ang anino ng bawa't bagay ay naging 
dalawang ulit ng haba sa sarili nito at ang oras na kailangan nang magsagawa ay 
hanggang sa paglubog ng araw. Pagkatapos ay kasunod nito ang oras ng Maghrib na 
hanggang sa maglaho ang takipsilim. Pagkatapos ay ang oras ng 'Isha' na ang oras na 
malaya pang magsagawa ay hanggang sa hatinggabi at ang oras na kailangan nang 
magsagawa ay hanggang sa pagsapit ng madaling-araw. Pagkatapos ay ang oras ng 
Fajr na hanggang sa pagsikat ng araw. 6). Ang pagtatakip sa 'Awrah (ang maselang 
bahagi ng tao at anumang ikinahihiya niya rito). Ang 'Awrah ng lalaking tumuntong 
sa ikapitong gulang ay ang ari at puwerta lamang at ang tumuntong sa sampung taong 
gulang pataas ay ang nasa pagitan ng pusod at tuhod. Ang 'Awrah ng babaeng malaya 
na sumapit sa wastong gulang ay ang lahat ng kanyang katawan maliban sa mukha 
niya dahil kinasusuklaman na takpan ito sa sandaling nagsasagawa ng Salah maliban 
sa harap ng mga kalalakihang hindi niya kaano-ano dahil kailangang takpan ito. Kaya 
kapag siya ay nakapagdasal na o nakapagsagawa na ng Tawaf samantalang nakalabas 
ang ilang bahagi ng katawan niya gaya ng braso halimbawa, samakatuwid ang 
kanyang naisagawang Ibadah ay walang kabuluhan at hindi matatanggap. Ang 
mabigat na 'Awrah na karapat-dapat takpan ay ang ari at puwerta maging sa labas ng 
Salah. Kinasusuklaman ang paglantad nito sa walang katanggap-tanggap na 
kadahilanan kahit sa gitna ng kadiliman o sa oras ng pag-iisa. 7). Ang kawalan ng 
Najasah (marumi) sa katawan, kasuutan, at pinagdarasalan sa abot ng makakaya. 8). 
Ang pagharap sa Qiblah sa abot ng makakaya. 9). Ang layunin. 

Ang mga Saligan (Rukn) ng Salah: Ito ay labing-apat: 1). Ang pagtayo sa 
abot ng makakaya sa Salah na isinatungkulin, 2). Ang Takbiratul Ihram (ang unang 
pagsabi ng Allaahu Akbar), 3). Ang pagbasa ng Al-Fatihah, 4). Ang pagyukod 
(Ruku') sa bawa't Rak'ah, 5). Ang pag-angat mula sa pagkakayukod, 6). Ang 
pagtayo nang tuwid pagkatapos ng pagyukod, 7). Ang pagpapatirapa (Sujud) sa 
pitong bahagi ng katawan, 8). Ang pag-upo sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa, 
9). Ang huling Tashahhud, 10). Ang pag-upo para sa Tashahhud, 11). Ang 
pagdalangin ng pagpapala para sa Propeta (S) sa huling Tashahhud, 12). Ang 
unang Taslim (ang pagsabi ng "Assalaamu 'alaikum" habang lumilingon sa kanan), 
13). Ang kapanatagan sa lahat ng mga saligang may pagkilos, 14). Ang 
pagkakasunud-sunod sa pagsasagawa ng mga saligang ito. 








Ang Salah ay hindi magiging katanggap-tanggap malibang maisaalang- 
alang ang mga saligang ito, at nawawalan ng saysay ang isang Rak'ah kapag 
nakaligtaan ang isa sa mga ito, sinasadya man o dala ng pagkalingat. 

Ang mga Ubligado (Wajib) sa Salah: 

Walo: 1). Ang lahat ng pagsasabi ng Allaahu Akbar maliban sa Takbiratul 
Diram, 2). Ang pagsabi ng Sami'allaahu liman hamidah (dinidinig ng Allah ang 
sinumang nagpupuri sa Kanya) para sa Imam at sa mag-isang nagdarasal, 3). Ang 
pagsabi ng Rabhanaa wa lakal hamd (Panginoon namin, ukol sa lyo ang papuri), 
4). Ang pagsabi ng Subhaana rabbiyal 'adhim (Kaluwalhatian sa Panginoon ko, 
ang Dakila) nang isang beses habang nakayukod, 5). Ang pagsabi ng Subhaana 
rabbiyal a'laa (Kaluwalhatian sa Panginoon ko, ang Kataas-taasan) nang isang 
beses habang nakapatirapa, 6). Ang pagsabi ng Rabbigh-fir lee (O Panginoon ko, 
Patawarin Mo po ako) sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa, 7). Ang unang 
Tashahhud, 8). Ang pag-upo para sa unang Tashahhud. 

Ang mga Ubligadong ito, kung nakaligtaan nang sadya, ay nawawalan ng 
saysay ang Salah. Subali't kung nakaligtaan lamang ito dala ng pagkalingat ay 
magsasagawa ng Sujudus Sahuw (dalawang karagdagang pagpapatirapa). 

Ang mga Sunnah (hindi ubligado) sa Salah; Mga salita at mga gawa. Hindi 
nawawalan ng saysay ang Salah sa pagkaligta sa anuman sa mga ito kahit pa 
sinadya. Ang mga Sunnah na kaugnay sa mga salita: ang pagsabi ng Du'a' Al- 
istiftaah (pambungad na panalangin), ang Ta'awwudh [ang pagsabi ng A'udhu 
billaahi minash shaytaanir rajeem (ako ay nagpapakupkop sa Allah laban sa 
isinumpang demonyo), ang basmalah (pagsabi ng Bismillaahir rahmaanir 
raheem (sa Ngalan ng Allah, ang Mahabagin, ang Maawain), ang pagsabi ng 
Aamin (dinggin Mo), ang malakas na pagbigkas nito sa mga Salah na binibigkas 
nang malakas [ang una at ikalawang Rak'ah], ang pagbigkas ng anumang bahagi 
ng Qur'an pagkatapos ng Al-Fatihah, ang malakas na pagbigkas para sa Imam 
(ang mga sumusunod ay pinagbabawalan samantalang ang mag-iisang 
nagsasagawa ng Salah ay makakapamili), ang pagsabi ng Hamdan katheeran 
tayyibam mubaarakan feehi miPas samaawaati wa miPal ardh (ang papuri ay 
ukol sa Allah, papuring marami, mabuti, pagpapala na makapupuno ng mga 
kalangitan at makapupuno ng kalupaan...) matapos magsabi ng Rabbanaa wa lakal 
hamd, ang karagdagan sa isang beses na pagsambit ng panalangin sa Ruku' at 
Sujud o pagsambit ng Rabbigh-fir lee, at ang Du'a' bago ang TasHm. 

Ang mga Sunnah na kaugnay sa mga gawa: Ang pag-aangat ng mga kamay 
kasabay ng pagsambit ng Takbiratul Ihram, sa pagyukod, sa pag-angat mula sa 
pagkakayukod, at sa pagbangon mula sa pagkakaupo sa unang Tashahhud; ang 
paglalagay ng kanang kamay sa ibabaw ng kaliwang kamay sa ilalim ng dibdib 
sa sandali ng pagtayo; ang pagtingin sa pagpapatirapaan; ang paghihiwalay sa 
mga paa habang nakatayo; ang pagsisimula sa pagpapatirapa sa pamamagitan ng 
paglapag ng mga tuhod, pagkatapos ay ng mga kamay, at pagkatapos ay ng noo at 
ilong; ang paglalayo ng mga braso sa mga tagiliran ng katawan, ng tiyan sa mga 
hita, ng mga hita sa mga lulod; ang paghihiwalay sa mga tuhod; ang pagtukod ng 
mga paa nang magkahiwalay at ang pagpapadiit sa mga daliri ng mga ito sa lupa; 






ang paglapag sa mga kamay nang pantay sa mga balikat habang nakabuka at 
nakadikit ang mga daliri; ang pagbangon sa ibabaw ng mga unahan ng mga paa 
at ang pagtukod sa mga tuhod sa pamamagitan ng mga kamay; ang pag-upong 
Iftirash sa pag-upo sa pagitan ng dalawang pagpapatirapang nakaupo at sa unang 
Tashahhud; ang pag-upong Tawarruk sa ikalawang Tashahhud; ang paglalagay 
ng mga kamay sa ibabaw ng mga hita na mga nakabuka at magkakadikit ang mga 
daliri sa pagitan ng dalawang nakaupong pagpapatirapa at gayon din sa Tashahhud 
nguni't ikukuyom sa kanang kamay ang hinliliit at ang palasingsingan, 
magsasalubong ang hinlalaki at ang hinlalato, at ituturo ang hintuturo sa pagbanggit 
sa Allah at pagdalangin sa Kanya bilang pagpapahiwatig sa kaisahan ng Allah; ang 
paglingon sa kanan at kaliwa sa Taslim; at ang pagsisimula sa kanan sa paglingon. 

Ang Sujoodus Sahuw (dalawang karagdagang pagpapatirapa kapag may 
naganap na pagkakamali): Sunnah (nakabubuti) na gawin ito kapag nakasambit ng 
sinasabing bahagi ng Salah sa hindi nito kinalalagyan dala ng pagkalingat gaya ng 
pagbasa ng Qur’an sa sandali ng pagkapatirapa. Ipinahihintulot gawin ito kapag may 
nakaligtaang isang Sunnah sa Salah. PCinakailangan naman ito kapag nakadagdag ng 
Ruku', o Sujud, o pagtayo, o pag-upo, o nagsagawa ng Taslim bago nalubos ang 
Salah, o nagkamali sa pagbigkas na nakasira sa kahulugan, o nakaligtang gawin ang 
isang Wajib, o nagduda kung may naidagdag sa sandali ng pagsasagawa. Nawawalan 
ng saysay ang Salah sa sadyaang hindi pagsasagawa ng kinakailangang Sujoodus 
Sahuw. Maaari niyang isagawa ang dalawang pagpapatirapa sa Sahuw bago o 
pagkatapos ng Salam at kapag nakaligtaan niyang isagawa ang pagpapatirapa 
hanggang sa tumagal ang pagitan nito maaari na niyang hindi isasagawa ito. 

Ang pamamaraan ng pagsasagawa ng Salah: Kapag tumindig upang 
magsagawa ng Salah ay haharap sa Qiblah at magsasabi ng: Allaahu Akbar. 
Lalakasan ito ng Imam at gayon din sa lahat ng mga Takbir upang maiparinig sa 
sinumang nasa likuran niya at hihinaan naman ito ng mga sumusunod sa kanya. 
laangat ang mga kamay sa pagsisimula ng Takbir nang pantay sa mga balikat. 
Pagktapos ay ilalagay ang mga kamay sa ibabaw ng dibdib habang hinahawakan ng 
kanang kamay ang kaliwang kamay samantalang ang paningin ay nakatuon sa 
pagpapatirapaan. Pagkatapos ay sasambit ng Du'a’ Al-Istiftah (pambungad na 
panalangin) na ayon sa ilang nasaad sa Sunnah na tulad ng: Subhaanakal laahumma 
wa bihamdika wa tabaarakas muka wa ta'aala jadduka wa laa ilaaha ghayruk 
(Kaluwalhatian sa lyo, o Allah, at papuri sa lyo. Mapagpala ang Pangalan Mo, 
kataas-taasan ang kabunyian Mo at walang tunay na Diyos maliban sa lyo). 
Pagkatapos ay magsasabi siya ng A'oodhu billaahi minash shaytaanir rajeem (Ako 
ay nagpapakukop sa Allah laban sa isinumpang Demonyo). Pagkatapos ay 
sasambitin niya ang Bismillaahir rahmaanir raheem. (Hindi bibigkasin nang malakas 
ang mga naunang nabanggit.) Pagkatapos ay bibigkasin ang Al-Fatihah. Kaaya-aya 
para sa mga sumusunod na bigkasin ito sa sandali ng mga pananahimik ng Imam at 
sa mga Rak'ah na hindi ito binibigkas nang malakas kung ang Salah ay ang 
binibigkas nang malakas ang unang dalawang Rak'ah at kinakailangan na bigkasin 
ito sa mga Salah na binibigkas nang tahimik. Pagkatapos ay magbabasa ng anuman 
sa Qur’an. Kaaya-aya na bumigkas ng mga mahabang Surah sa Fajr, ng mga 




maikling Surah sa Maghrib, at ng mga katamtamang Surah sa nalalabing mga Salah. 
Ang mga mahabang Surah mula sa Surah Qaf (50) hanggang sa Surah An-Naba' 
(78), ang mga katamtamang Surah ay hanggang sa Surah Ad-Duha (93), at ang mga 
maikling Surah ay hanggang sa Surah An-Nas (114). Lalakasan ng Imam ang 
pagbigkas sa Salah sa Fajr at sa unang dalawang Rak'ah ng Maghrib at 'Isha' at 
hihinaan sa iba pa rito. Pagkatapos ay magsasabi ng Takhir (Allaahu Akbar), 
yuyukod, ilalagay ang dalawang kamay sa mga tuhod, paghihiwalayin ang mga 
daliri, itutuwid ang likod, at ipapantay ang ulo sa likod. Pagkatapos ay magsasabi ng: 
Subhaana rabbiyal 'adheem nang tatlong bases. Pagkatapos ay iaangat ang ulo 
habang nagsasabi ng: Sami'allaahu liman hamidah, at kapag nakatayo na nang 
matuwid ay magsasabi ng: Rabbanaa wa lakal hamdu hamdan katheeran tayyibam 
mubaarakan feehi mil-as samaawaati wa mil-al ardi wa mil-a maa shi'ta min 
shay-im ba'd (Panginoon Namin! Sa lyo ang papuri, papuring marami, mabuti, 
pagpapala na makapupuno ng mga kalangitan at makapupuno ng kalupaan at 
makapupuno ng anumang bagay na niloob Mo pagkatapos.). Pagkatapos ay 
magpapatirapa habang sumasambit ng Takbfr, ilalayo ang mga braso sa mga tagiliran 
ng katawan at ilalayo ang tiyan sa mga hita, ilalapag ang mga kamay nang pantay sa 
balikat, nakatukod sa mga dulo ng mga paa habang nakaharap ang mga daliri ng mga 
kamay at mga paa sa Qiblah. Pagkatapos ay magsasabi ng: Subhaana rabbiyal a'laa 
nang tatlong beses at maaaring magdagdag ng ilan sa mga nasaad na panalangin o 
manalangin ng anumang nais. Pagkatapos ay iaangat ang ulo habang nagsasabi ng 
Allaahu Akbar, uupo ng pag-upong Iftirash: ihihiga ang kaliwang paa, uupo rito, 
itutukod ang kanang paa samantalang nakaharap ang mga daliri nito sa Qiblah o 
itutukod ang dalawang paa samantalang ang mga daliri ng mga ito ay nakaharap sa 
Qiblah at uupo sa mga sakong, magsasabi ng: Rabbigh-fir lee nang dalawang beses 
at maaaring dagdagan ng: War hamni waj-burni war fa'ni war zuqni wan surni 
wah dini wa 'aafini? Pagkatapos ay magpapatirapa sa ikalawang pagkakataon gaya 
ng sa una. Pagkatapos ay iaangat ang ulo habang nagsasabi ng Allaahu Akbar, 
babangon na tumatayo sa mga unahan ng mga paa, at isasagawa ang ikalawang 
Rak'ah gaya ng unang Rak'ah. Kapag natapos na sa dalawang pagpapatirapa ay uupo 
para sa Tashahhud nang pag-upong Iftirash, ipapatong ang kaliwang kamay sa 
kaliwang hita at ang kanang kamay sa kanang hita, ikukuyom sa kanang kamay ang 
hinliliit at ang palasingsingan, magsasalubong ang hinlalaki at ang hinlalato, ituturo 
ang hintuturo, at sasabihin ang unang Tashahhud: At-tahiyyaatu lillaahi was 
salawaatu wat tayyibaat, assalaamu 'alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi 
wa barakaatuh, assalaamu 'alayna wa 'alaa 'ibaadillaahis saaliheen, ash-hadu 
allaa ilaaha illallaah, wa ash-hadu anna muhammadan 'abduhu wa rasooluh.^ 


1 Kaawaan Mo ako, pariwasain Mo ako, iangat Mo ako, tustusan Mo ako, tulungan Mo ako, 
patnubayan Mo ako, at palusugin Mo ako. 

2 Ang mga pagbati ay ukol sa Allah, at ang mga dasal at mga mabuting gawa. Ang kapayapaan ay 
sumaiyo, o Propeta, at ang habag ng Allah at ang biyaya Niya. Ang kapayapaan nawa ay mapasa atin 
at sa mga matuwid na lingkod ng Allah. Sumasaksi ako na walang [tunay na] Diyos maliban sa 
Allah; at sumasaksi rin ako na si Muhammad ay Lingkod Niya at Sugo Niya. 





Pagkatapos ay tatayo para sa tatluhan at apatang Rak'ah na Salah habang 
nagsasabi ng: Allaahu Akbar, isagawa ang natitira nguni't hindi lalakasan ang 
pagbigkas at bibigkasin ang Al-Fatihah lamang. Pagkatapos ay uupo para sa huling 
Tashahhud nang pag-upong Tawarruk: Ihihiga ang kaliwang paa, ilalabas ito sa 
ilalim ng kanang lulod, itutukod ang kanang paa, at iuupo ang pigi sa lapag. (Ang 
upong Tawarruk ay sa huling pag-upo para sa Salah na may dalawang Tashahhud.) 
Pagkatapos ay sasabihin ang unang Tashahhud. Pagkatapos ay sasabihin ang 
sumusunod: Allaahumma salli "alaa muhammadin wa "alaa ali Muhammad, 
kamaa sallayta "alaa ibraaheema wa "alaa ali ibraaheem, innaka hameedum 
majeed. Allaahumma baarik "alaa muhammadin wa "alaa ali muhammad, 
kamaa baarakta "alaa ibraaheem, innaka hameedum majeed} 

Sunnah (Nakabubuti) na sabihin ang: A^oodhu billaahi min "adhaabil qabri wa 
min "adhaabin naari wa min jltnatil mahyaa wal mamaati wa min fitnatil 
maseehid dajjaal^ At ang iba pa na nasaad sa Hadith. 

Pagkatapos ay magsasagawa ng dalawang Taslim: lilingon sa kanan habang 
nagsasabi ng Assalaamu "alaykum wa rahmatullaah at pagkatapos ay gayon din sa 
kaliwa. Sunnah pagkatapos ng Salah ang pagsambit ng Du"a' na nasasaad sa Hadith.^ 


1 O Allah, pagpalain Mo si Muhammad at ang mag-anak ni Muhammad gaya ng pagpala Mo kay 
Ibrahim at sa mag-anak ni Ibrahim; tunay na Ikaw ay Kapuri-puri, Maluwalhati. O Allah, biyayaan 
Mo si Muhammad at ang mag-anak ni Muhammad gaya ng pagbiyaya Mo kay Ibrahim at sa mag- 
anak ni Ibrahim; tunay na Ikaw ay Kapuri-puri, Maluwalhati. 

2 Nagpapakupkop ako sa Allah laban sa pagdurusa sa Apoy, laban sa pagdurusa sa libingan, laban 
sa tukso ng buhay at kamatayan, at laban sa tukso ng Bulaang Kristo. 

3 Ito ay ang pagsasabi niya: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, allaahumma antas 
salaam wa minkas salaam, tabaarakta yaa dhal jalaali wal ikraam. (Humihingi ako ng tawad sa 
Allah. Humihingi ako ng tawad sa Allah. Humihingi ako ng tawad sa Allah. O Allah, Ikaw ang 
Sakdal at mula sa lyo ang kapayapaan. Napakamapagpala Mo, o pinag-uukulan ng pagpipitagan at 
pagpaparangal) Laa ilaaha illallaah wahdahu laa shareeka lah, lahul mulku wa lahul hamdu 
wa huwa alaa kulli shay-in qadeer. Laa hawla wa laa quwwata illaa billaah, laa ilaaha 
illallaah, wa laa na^budu illaa iyyaah, lahun nVmatu wa lahul fadhlu wa lahuth thanaa-ul 
hasan, laa ilaaha illallaahu mukhliseena lahud deena wa law karihal kaafiroon. (Walang Diyos 
maliban sa Allah — tanging Siya, wala Siyang katambal. Ukol sa Kanya ang paghahari at ukol sa 
Kanya ang papuri, at Siya sa bawa't bagay ay nakakakaya. Walang kapangyarihan at walang lakas 
kundi sa pamamagitan ng Allah. Walang [tunay na] Diyos maliban sa Allah, at wala tayong 
sinasamba kundi Siya lamang. Ukol sa Kanya ang pagbibiyaya at ukol sa Kanya ang 
pagmamabuting-loob at ukol sa Kanya ang magandang pagbubunyi. Walang [tunay na] Diyos 
maliban sa Allah, bilang mga nag-aalay ng kawagasan sa Kanya sa pagtalima, kahit pa man 
masuklam ang mga di-sumasampalataya). 

Allaahumma laa maania limaa a^tayta, wa Urn mu^tiya limaa mana'ta, wa laa ycmfa'u dhal jaddi 
minkal jadd. (O Allah, walang mak^pigil sa anumang ibinigay Mo at walang mak^agbibigay sa 
anumang pinigil Mo, at hindi makap^-dudulot ng pakinabang sa may yaman ang yaman laban sa lyo.) 
Pagkatapos ng Salah na Fajr at Maghrib, kasama ng naunang nabanggit ay sasabihin nang 10 ulit ang 
sumusunod: Laa ilaaha illallaah, wahdahu Urn shareeka lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa 
yumeet, wa huwa "alaa kulli shay-in qadeer, (Walang [tunay na] Diyos maliban sa Allah — tanging 
Siya, wala Siyang katambal. Ukol sa Kanya ang paghahari at ukol sa Kanya ang papuri. Nagbibigay 
Siya ng buhay at bumabawi Siya ng buhay. Siya sa lahat ng bagay ay Makapangyarihan.). 

Pagkatapos nito ay sabihin ang sumusunod: Subhaatudlaah (33x). (Kaluwalhatian sa Allah.) 

Alhamdulillaah (33x). (Ang papuri ay ukol sa Allah.) Allaahu Akbar (33x). (Ang Allah ay Dakila.) 







Ang Salah ng Maysakit: Kapag ang pagtayo ay makadaragdag sa sakit niya o 
hindi ito makakaya, magdadasal siya na nakaupo. Kung hindi rin niya makakaya ay 
hihiga nang nakatagilid. Kung mahirap din iyon sa kanya ay hihiga na nakatihaya. 
Kung hindi niya makakaya ang pagyuko at ang pagpapatirapa ay ipahihiwatig ito sa 
pamamagitan ng paggagalaw-galaw ng ulo. Tungkulin niya rin na magsagawa ng 
pagbabayad para sa mga Salah na hindi naisagawa. Kung mahirap sa kanya ang 
pagsasagawa ng bawa't Salah sa oras nito ay maaari niyang pagsamahin ang Dhuhr at 
ang' Asr o ang Maghrib at ang 'Isha' sa oras ng alinman sa dalawa. 

Ang Salah ng Naglalakbay: Kapag ang layo ng paglalakbay ay humigit ng 85 
kilometro at ang paglalakbay ay sa layong ipinahihintulot, maaaring paiksiin sa 
dalawang Rak'ah ang Salah na binubuo na apat na Rak'ah. Kung nilayon niya 
manatili sa isang lugar sa panahon ng paglalakbay nang higit sa apat na araw (20 
Salah), kukumpletuhin ang Salah magmula sa pagdating doon at hindi paiiksiin. 
Kung ang naglalakbay ay naging tagasunod sa isang Imam na nakadestino o 
nakalimutan niyang isagawa ang isang Salah noong hindi pa siya naglalakbay at 
naalaala ito sa oras ng paglalakbay na o ang kabaliktaran nito, kailangan niyang 
kumpletuhin ang bawa't Salah na nabanggit. Maaaring magkukumpleto ng Salah 
ang naglalakbay, nguni't ang pagpapaiikli ay mainam. 

Ang Salah sa Jumu'ah: Ito ay higit na mainam kaysa sa Salah na Dhuhr. Ito ay 
nakabukod na Salah hindi Dhuhr na pinaikli. Kaya hindi ipinahihintulot na gawing 
apat na Rak'ah at hindi isinasagawa nang may la 3 aming para sa Dhuhr. Hindi 
talagang ipinahihintulot na isama ito sa 'Asr, kahit pa man mayroong dahilang 
pagsamahin. 

Ang Witr: Ito ay Sunnah. Ang oras nito ay magmula sa oras ng Salah na 'Isha' 
hanggang sa sumapit ang madaling-araw. Ang pinakakaunting Rak'ah nito ay isang 
Rak'ah at ang pinakamarami nito ay 11 Rak'ah. Magsasagawa ng Taslfm sa bawa't 
dalawang Rak'ah, at ito ang pinakamainam. Ang pinakamababang bilang ng 
kabuuan nito ay tatlong Rak'ah na may dalawang Taslim. Sunnah na basahin ang: 
Surah Al-a'laa sa unang Rak'ah, ang Surah Al-Kafirun sa ikalawang Rak'ah at ang 
Surah Al-Ddilas sa ikatlo. Nakabubuting isagawa ang Qunut pagkatapos ng Ruku' 
habang itinataas ang mga kamay at mananalangin nang may tinig kahit siya ay 
nagsasagawang mag-isa. 

Ang Salah para sa Patay (Salatul Janazah): Paliliguan ang patay na Muslim, 
babalutin siya, magdarasal para sa kanya, at dadalhin siya sa libingan. Ang 
pagpapalibing sa kanya ay tungkulin lamang ng ilan sa mga Muslim, maliban sa 
Shaheed (namatay) sa digmaan (alang-alang sa Allah) sapagka't ito ay hindi 


Pagkatapos ay magsasabi ka sa kabuuan ng isandaan ng: Laa ilaaha illallaah wahdahu laa 
shareeka lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alaa kulli shay-in qadeer. (Walang [tunay 
na] Diyos maliban sa Allah: tanging Siya, wala Siyang katambal. Ukol sa Kanya ang paghahari at 
ukol sa Kanya ang papuri, at Siya sa bawa't bagay ay makapangyarihan.) 

Pagkatapos ay babasahin ang Ayatul Kursi (Qur’an 2:255), ang Surah Al-Ikhlas, ang Surah Al- 
Falaq, at ang Surah An-Nas. Uulitin ng tatlong beses ang Surah Al-Ikhlas, ang Surah Al-Falaq, at 
ang Surah An-Nas, pagkatapos ng Salah sa Fajr at Maghrib. 





ng pambalot sa patay. Ipinahihintulot na magdasal para 
sa kanya. Ililibing siya sa kalagayang kinamatayan niya. Babalutin ang lalaki sa 
tatlong pirasong telang puti at ang babae naman ay sa limang piraso: isang tapis, 
isang belo, isang pang-itaas, at dalawang pambalot. Sunnah na tumayo ang Imam at 
ang nag-iisang nagsasagawa nito sa tapat ng dibdib ng patay na lalaki at sa 
kalagitnaan ng patay na babae. Magsasagawa ng Takbir nang apat na ulit habang 
inaangat ang mga kamay sa bawa't Takbir. Magsisimula sa unang Takbir at saka 
sasambit ng A'oodhu billaahi minash-shaitaanir rajeem at Bismillaahir rahmaanir 
raheem at bibigkas nang tahimik ng Al-Fatihah lamang. Pagkatapos ay sasambit ng 
Takbir sa ikalawang pagkakataon at babanggit ng panalangin para sa Propeta: 
Allaahumma salli 'alaa muhammadin wa 'alaa aa-li muhammad, kamaa sallaita 
'alaa ibraaheema wa 'alaa aa-li ibraheema innaka hameedum majeed. 
Allaahumma baarik 'alaa muhammad wa 'alaa aa-li muhammad kamaa baarakta 
'alaa ibraaheema wa 'alaa aa-li ibraheema innaka hameedum majeed. Pagkatapos 
ay magsasagawa ng Takbir sa ikatlong pagkakataon at mananalangin para sa patay. 
Pagkatapos ay magsasagawa ng Takbir sa ikaapat na pagkakataon at titigil nang 
kaunti. Pagkatapos ay magsasagawa ng TasHm habang lumilingon sa kanan. 

Ipinagbabawal ang pag-angat ng puntod nang higit sa isang dangkal, ang 
pagpapalitada nito, ang paghalik dito, ang pag-insenso rito, ang pagsusulat dito, at 
ang pag-upo o paglalakad sa ibabaw nito. Ipinagbabawal ang mag-ilaw sa mga 
libingan, ang magsagawa ng Tawaf sa palibot ng mga ito, at ang magpatayo ng 
Masjid sa ibabaw nito o ang maglibing ng patay sa loob ng Masjid. Kinakailangang 
strain ang mga kupola (dome) sa ibabaw ng puntod. 

Walang takda sa mga pananalita ng pakikiramay. Kabilang sa mga ito ang 
pagsasabi ng nakikiramay: A'dhamallaahu ajraka wa ahsana 'azaaka wa ghafara 
limayyitika (Palakihin ng Allah ang gantimapala sa iyo, pagandahin niya ang 
pampalubag-loob sa iyo, at patawarin Niya ang patay mo). Sa pakikiramay sa 
Muslim dahil sa Kafir (di-muslim na yumao); A'dhamallaahu ajraka wa ahsana 
'azaaka (Palakihin ng Allah ang gantimpala sa iyo at pagandahin niya ang 
pampalubag-loob sa iyo). Nguni't ipinagbabawal ang pakikiramay sa Kafir (di- 
muslim) na kahit pa ang yumao ay isang muslim. 

Kapag nalaman ng isang tao na ang mag-anak ng isang namatayan ay 
nananaghoy sa pagkamatay nito, kinakailangang payuhan niya sila na itigil ang 
pananaghoy dahil kung hindi ay magdurusa ang patay dahil sa panaghoy nila. 

Nagsabi si Imam Ash-ShafiTy, kahabagan siya ng Allah: Kinasusuklaman ang 
pananatili sa namatayan para magpahayag ng pakikiramay. Ito ay ang 
pakikipagkita sa mag-anak ng patay sa isang bahay upang sadyain sila ng sinumang 
nagnanais na magpahayag ng pakikiramay. Bagkus, nararapat na lumisan sila para 
sa kanilang mga pangangailangan, maging mga lalaki man o mga babae. 

# Sunnah (isang kabutihan) na gawan ng pagkain ang mag-anak ng namatayan at 
kinasusuklaman na makikain sa pagkain nila o gumawa ng pagkain para sa 
nakikipagkita sa kanila. 





♦ Sunnah ang pagdalaw sa libingan ng isang Muslim nang hindi na nagsasagawa ng 
isang paglalakbay. Ipinahihintulot ang pagdalaw sa libingan ng isang Kafir (di-muslim) 
at hindi ipinagbabawal sa isang Kafir na dumalaw sa libingan ng isang Muslim. 

Sunnah sa sinumang pumasok sa sementeryo na magsabi ng: Assalaamu 
'alaykum daara qawmim mu'mineen ( o assalaamu 'alaykum ahlad diyaar minal 
mu'mineen); wa innaa inshaa allaahu bikum laahiqoon; yarhamullaahu 
almustaqdimeena minnaa wal musta'khireen; nas-alullaaha lanaa wa lakum al- 
'aafiyah; allaahumma laa tahrimnaa ajrahum wa laa taftinnaa ba'dahum; 
waghfir lanaa wa lahum.^ 

Ang Salah sa dalawang 'Eid: Ito ay tungkulin ng ilan sa mga Muslim lamang 
[at hindi sa bawa't Muslim]. Ang eras nito ay gaya ng Salah na Dhuha. Kung 
nalaman ang pagsapit ng 'Eid sa oras ng Dhuhr, isasagawa ito kinabukasan bilang 
Qada' (pagbayad). Ang mga kondisyon nito gaya ng sa Salah sa Jumu'ah maliban 
sa dalawang Khutbah [dahil isinasagawa ang mga ito dito pagkatapos ng Salah]. 
Hindi kanais-nais ang pagsagawa ng Sunnah na Salah sa pagdarasalan bago o 
matapos ito isagawa. Ang pamamaraan ng pagsasagawa nito: Dalawang Rak'ah ito. 
Magsasabi ng anim na Takbir sa unang Rak'ah matapos sabihin ang Takbeeratul 
Ihram (Allaahu Akbar) at bago bigkasin ang A'oodhu billaahiminash sha 3 ^aanir 
rajeem, at sa ikalawang Rak'ah naman ay magsasabi ng limang Takbir habang 
inaangat ang mga kamay sa bawa't Takbir bago bumigkas ng Qur’an. Pagkatapos 
ay bibigkasin ang A'oodhu billaahiminash shaytaanir rajeem. Pagkatapos ay 
bibigkasin nang malakas ang Al-Fatihah at pagkatapos nito ay bibigkasin ang 
Surah Al-A'la (87) para sa unang Rak'ah at ang Surah Al-Ghashiyah (88) para sa 
ikalawang Rak'ah. Kapag nakapagsagawa na ng Taslim ang Imam ay magbibigay 
na siya ng dalawang Khutbah (talumpati) gaya ng dalawang Khutbah sa Jumu'ah 
nguni't nakabubuting damihan sa sandaling ito ang pagsambait ng Takbir. Kung 
isinagawa ang Salah sa 'Eid na gaya ng karaniwang Salah na Sunnah, tumpak pa 
rin ito dahil ang mga karagdagang Takbir ay Sunnah lamang [at hindi ubligado]. 

Ang Salah kapag may Eklipse: Ito ay Sunnah. Ang oras nito ay sa pagsisimula 
ng eklipse ng araw o buwan hanggang sa maglaho ito. Hindi na pinapalitan ang 
pagsasagawa rito bilang pagbabayad kung nawala na ang eklipse. Ito ay dalawang 
Rak'ah; sa unang Rak'ah ay binibigkas nang malakas rito ang Al-Fatihah at ang 
isang mahabang Surah. Pagkatapos ay yu 5 mkod nang matagal. Pagkatapos ay 
iaangat ang katawan, magsasabi ng: Samee'allaahu liman hamidah [at ang] 
rabbanaa wa lakalhamd, at hindi magpapatirapa. Bagkus ay bibigkasin na naman 
ang Al-Fatihah at ang isang mahabang Surah. Pagkatapos ay yuyukod nang 
matagal. Pagkatapos ay iaangat ang katawan. Pagkatapos ay magpapatirapa ng 


1 Ang kapayapaan ay sumainyo, o tahanan ng mga [namatay na] mananampalataya (o mga 
nanunuluyan sa mga libingan), mula sa mga mananamp alataya Tunay na kami, kung niloob ng 
Allah, sa inyo ay susunod. Kahabagan nawa ng Allah ang mga nauna sa amin at ang mga mahuhuli 
sa amin. Hinihiliiig namin sa Allah para sa amin at para sa inyo ang kalusugan. O Allah, huwag 
Mo kaming pagkaitan ng gantimpala [dahil sa pagkamatay] nila, huwag Mo kaming subukin 
ngayong wala na sila, at patawarin Mo kami at sila. 






dalawang matagal na pagpapatirapa. Pagkatapos ay isasagawa ang ikalawang 
Rak'ah na gaya ng unang Rak'ah. Pagkatapos ay bibigkasin ang Tashahhud at 
magsasagawa ng Taslim. Kapag may Ma'mum (sumusunod) na dumating matapos 
ang unang pagyukod, hindi na nito naabutan ang Rak'ah na ito. 

Ang Salah na Istisqa' (paghingi ng ulan): Sunnah (nakabubuti) ito kapag 
nagkaroon ng tagtuyot at kumaunti ang ulan. Ang oras nito, ang pamamaraan nito, at 
ang mga patakaran dito ay gaya ng sa Salah sa 'Eid kaya nga lamang ay magbibigay 
ng iisang Khutbah (talumpati) pagkatapos ng Salah. Sunnah na baliktarin ang balabal 
sa katapusan nito tanda ng pag-aasam na mapapalitan ang kalagayan. 

Ang mga kusang-loob na Salah: Napatunayan na siya [ang Propeta ay 
nagsasagawa sa bawa't araw bukod sa mga isinatungkulin ng labing dalawa na 
Rak'ah: ito ay mga sumusunod: dalawang Rak'ah bago ang Fajr, apat bago ang 
Dhuhr [tigdadalawang Rak'ah] at dalawa pagkatapos nito, dalawa pagkatapos ng 
Maghrib at dalawa rin pagkatapos ng 'Isha'. At mayroon ding naiulat tungkol sa 
kanya bukod sa mga kusang-loob na ito. 

Ang mga oras na ipinagbabawal dito ang pagsasagawa nito: ipinagbabawal ang 
pagsasagawa ng isang buong Salah o bahagi lang nito sa mga oras na napatunayang 
ipinagbabawal ang pagsasagawa ng Salah dito. Ito ay ang mga sumusunod: 
1 ). Simula sa pagsikat ng bukang liwayway hanggang sa pagsikat ng araw. Ang taas 
nito ay katumbas ng haba ng isang sibat. 2). Sa sandaling ang araw ay nasa 
kalagitnaan ng langit hanggang sa lumihis ito. 3). Simula sa pagkatapos ng Salah sa 
'Asr hanggang sa paglubog ng araw. Tungkol naman sa mga Salah ng mayroong 
partikular na mga kadahilanan ay ipinahihintulot sa mga oras na ito: gaya Tahiyyatul 
Masjid, dalawang Rak'ah para sa Tawaf, Sunnah ng Fajr, Salah sa patay, dalawang 
Rak'ah para sa Wudu' at isinasagawang pagpapatirapa para sa Tilaawah (dahil sa 
nabigkas na talatang itinatagubiling magpapatirapa) at para sa pasasalamat. 

Ang mga Alituntuning Kaugnay sa mga Masjid: Ang pagpapatayo sa mga ito 
ay isang tungkulin ayon sa antas ng pangangailangan. Ito ang mga lupalop ng 
kalupaan na higit na pinakamamahal sa Allah. Ipinagbabawal na idaos sa loob nito 
ang pagkakantahan, palakpakan, plauta (tugtugin), pagbibigkas ng tula na 
ipinagbabawal, paghahalubilo ng lalaki't babae, pagtitipon, pagbibili at pagbebenta. 
Nakabubuting sabihin sa kanya: Hindi sana palalaguin ng Allah ang iyong 
kalakalan. Ipinagbabawal na pinaghahanapan ito ng mga nawawalang bagay, 
nakabubuting sabihin ng sinumang nakarinig nito: Huwag sanang ibalik ito ng 
Allah sa iyo. Ipinahihintulot ang pagtuturo para sa mga batang walang maidudulot 
na kapinsalaan, pagkakasundo sa kasal, pagtatakda ng hatol, pagbibigkas ng tula 
na ipinahihintulot, pagtulog dito ng isang nagsasagawa ng Ttikaf at iba rito, 
pansamantalang pagtigil ng isang panauhin, may sakit at pagtulog sa tanghaling- 
tapat. Kaaya-aya ang pangalagaan ito laban sa kaingayan, pagtatalo, pagtaltalan, 
pagtataas ng boses na kasuklam-suklam, at na gawin itong daraanan na hindi 
naman kailangan. Kinasusuklaman dito ang salitang walang kabuluhan na kaugnay 
sa makamundong bagay. Hindi gagamitin ang mga karpet nito, mga ilaw at ang 
koryente nito para sa kasalan o kasiyahan. 




155 



Ang Zakah 

Ang mga Uri ng Zakah: Isinasatungkuling ang pagpataw ng Zakah sa apat na 
uri: Una: Ang mga inaalagaang hayop na kumakain ng damo, Pangalawa: Ang 
produkto ng lupa, Pangatlo: Ang mamahaling metal, at Pang-apat: Ang paninda 
ng pangangalakal. 

Ang mga kondisyon ng pagka-ubligado ng Zakah: Hindi isinasatungkulin 
ito malibang alinsunod sa limang kondisyon: 1). Ang pagiging kaanib ng Islam, 
2). Ang pagiging malaya, 3). Ang pagkaabot sa Nisab (minimum na bilang o 
halaga), 4). Ang kalubusan ng pagmamay-ari, 5). Ang paglipas ng isang buong 
taon, maliban sa produkto ng lupa. 

Ang Zakah ng mga hayupan: Ang mga ito ay tatlong uri: ang kamelyo, ang 
baka, at ang tupa. Upang maging ubligado ang pagpataw ng Zakah sa mga ito ay 
may dalawang kondisyon: 1. Na nanginginain ang mga ito sa pastulan sa buong taon 
o sa higit na maraming bahagi ng taon. 2. Na ang mga ito ay para gatasan at paramihin 
hindi para pantrabaho. Kung ang mga ito ay para ikalakal, pinapatawan ito ng Zakah 
na tulad ng sa paninda ng pangangalakal. 


OJD 




ON 


m 


O 

m 

O 

o 



o^ 

i-H 

i-H 




NO 

t> 

ON 




in 

o 

1-H 

m 



NO 

NO 

t-H 

NO 

NO 

t-H 

ON 


wala 

a 

cd 

cd 

cd 

1 bint 
makhad 

1 





cd 

S] 

Oh 

3 

Oh 

3 

(N 

Oh 

3 

m 

Oh 

3 

1 bin 
labur 

O' 

• ^ 

1 

2 bin 

labur 

O' 

3" 

3 

(N 


Kapag lumabis sa 120, isang Hiqqah para sa bawa't 50 at isang bint Labun para sa bawa't 40. 
Ang bint Makhad ay 1 taong babaeng kamelyo. Ang bint Labun ay 2 taong babaeng kamelyo. 
Ang Hiqqah ay 3 taong babaeng kamelyo. Ang Jad^ah ay 4 taong babaeng kamelyo. _ 


Ang Zakah ng Baka: 


Bilang 

1-29 

30-39 

40-59 

Zakah 

wala 

Tabee' 

Musinn 

Kapag umabot sa 60 pataas, isang Tabee" para sa bawa’t 30 at isang Musinn para sa bawa’t 40. 
Ang Tabee" ay isang taong guya, at ang Musinn ay dalawang taong guya. 


Ang Zakah ng Tupa: 


Bilang 

1-39 

40 -120 

121 - 200 

201 - 399 

Zakah 

Wala 

1 Shah 

2 Shah 

3 Shah 


Kapag umabot sa 400 pataas, isang tupa para sa bawa't 100. Hindi kukunin bilang Zakah 
sa tupa ang lalaking tupa, ni ang matanda, ni ang bulag sa isang mata, ni ang nagpapasuso 
sa anak, ni ang buntis, ni ang mamahalin. 

(Ang Shah ay 6 buwang tupa o 1 taong kambing). 


Ang Zakah ng produkto ng lupa: Isinasatungkuling ang pagpataw ng Zakah mula 
sa pananim sa bawa't butil at bunga, alinsunod sa tatlong kondisyon: 

1). Na ang pananim ay isang uring natatakal at naiimbak gaya ng barley at trigo para 
sa butil at gaya ng ubas at datiles para sa bunga. Tungkol naman sa hindi natatakal, ni 



































naiimbak gaya ng mga gulay, mga talbos, at tulad ng mga ito, walang pataw na 
Zakah sa mga ito. 

2) . Ang pagkaabot sa Nisab. Ito ay 653 kilogramo pataas. 

3) . Na ang pananim ay pag-aari sa oras ng pagsasatungkulin ng pagpataw sa Zakah. 
Ang oras ng pagsasatungkulin ng pagpataw sa Zakah ay ang paglitaw ng kahustuhan 
ng datiles o ang paglitaw ng kahustuhan ng bunga o paglitaw ng kahustuhan ng 
prutas: Sa pamamagitan ng pamumula o paninilaw. Ang mga butil naman ay sa 
pamamagitan ng pagtigas at pagkatuyo nito. 

Isinasatungkulin ang pataw na 10% ng ani para sa napatutubigan nang walang 
pagpapakapagod gaya ng napatutubigan ng mga ulan o mga ilog at ang pataw na 5% 
ng ani para sa napatutubigan nang may paggugol o pagpapakapagod gaya ng tubig na 
hinahango sa mga baton at mga tulad nito. Tungkol naman sa pagpapatubig na may 
pagpapakahrrap sa ilan sa mga araw ng taon at walang pagpapakahirap sa iba pang 
mga araw ng taon, ang porsiyento nito ay ayon sa pinakamadalas sa dalawang ito at 
ang pagtutuos ay ayon sa proporsiyon ng mga araw na may pagpapakahirap sa 
pagpapatubig at mga araw na walang pagpapakahirap. 

Ang Zakah ng Mamahaling Metal. 

Ito ay dalawang uri: 

1) . Ang ginto; walang pataw na Zakah ito hangga't hindi umabot sa 85 gramo. 

2) . Ang pilak; walang pataw na Zakah hangga't hindi umabot sa 595 gramo. 

Walang Zakah ang perang metal at ang perang papel hangga't hindi umabot ang 
halaga ng mga ito, sa oras na pagpapataw ng Zakah, sa pinakamababa sa halaga ng 
Nisab ng ginto o pilak. Ang porsiyento ng Zakah na ipinapataw sa mamahaling 
metal at pera ay 21 / 2 %. 

Ang mga alahas na ipinahihintulot at nakalaan sa paggamit ay walang pataw na 
Zakah, samantalang ang ikinakalakal o itinatago lamang ay may pataw na Zakah. 

Ipinahihintulot sa mga babae ang lahat ng nakaugaliang isinusuot na ginto at 
pilak. Ipinahihintulot ang paglalagay ng kaunting pilak sa nilalagyan ng pagkain o 
inumin. Ipinahihintulot sa mga lalaki ang pagsusuot ng kaunting pilak gaya ng 
singsing, salamin, at mga tulad nito. Tungkol naman sa ginto, ipinagbabawal na 
maglagay ng anuman mula rito sa nilalagyan ng inumin at pagkain. Ipinahihintulot 
sa lalaki ang kaunting nakakabit sa ibang bagay gaya ng butones sa damit at 
nakakapit sa ngipin, nang walang pagwawangis sa mga babae. 

Ang sinumang may mga yaman na nadadagdagan at nababawasan, at mahirap 
para sa kanya na tantiyahin ang Zakah ng bawa't halaga sa mga ito sa pag-iisang 
taon nito, magbibigay siya ng Zakah sa isang araw na itinatakda niya sa isang taon 
at sa araw na iyon ay titingnan niya kung magkano ang minamay-ari niya. Kukunin 
niya rito ang 2V^% kahit ang iba sa yaman niya hindi pa umabot sa isang taon. Ang 
may tinatanggap na suweldo o may pinauupahang gaya ng bahay o lupa, kung 
walang naipon mula rito, ay wala ring Zakah na ipapataw para rito kahit gaano man 
karami ang kinita. Kung may naiipon mula rito, papatawan ng Zakah ang naipon 
kung nalipasan ng isang taon. Kung mahirap para sa kanya, magtatakda siya ng 
isang araw sa isang taon para sa pagbibigay ng Zakah gaya ng naunang nabanggit. 




Ang Zakah sa Utang: Ang sinumang may pautang sa isang may kakayahang 
magbayad o may ari-ariang maaari niyang kunin bilang bayad ay kailangang 
magbigay siya ng pataw na mga Zakah para rito kapag nabawi na niya ito para sa 
nagdaan na mga taon maging gaano man karami. Kung imposibleng mabawi, gaya 
ng pautang sa isang naging bangkarota, wala nang pataw na Zakah ito dahil wala 
siyang kalayaang pangasiwaan ito. 

Ang Zakah sa mga paninda ng pangangalakal: Walang Zakah ito malibang 
alinsunod sa apat na kondisyon: 1). Na ganap ang pagmamay-ari rito, 2). Na 
naglalayon siyang ikalakal ito, 3). Na umabot ang halaga nito sa Nisab: ito ay mas 
mababa sa halaga ng Nisab ng ginto o pilak, 4). Ang pagkalubos ng isang taon. 
Kaya kapag natupad ang mga kondisyon na ito, ilalabas ang Zakah mula sa halaga 
nito. Kung mayroon siyang ginto o pilak o pera, isasama ang mga ito sa halaga ng 
paninda upang malubos ang Nisab. Kapag nilayon niya sa panindang ikinakalakal 
ang pansariling paggamit nito gaya ng damit, bahay, sasakyan, at mga tulad nito, 
wala nang Zakah ang mga ito. Pagkatapos kung nilayon sa mga ito matapos niyon 
na ikalakal, sisimulan niya para rito ang pagbilang ng isang taon.^ 

Ang ZakatuI Fitr: Ito ay isinasatungkulin sa bawa't Muslim kapag nagmay-ari 
siya ng yamang nakahihigit sa halaga ng pagkain niya at pagkain ng mag-anak niya 
sa gabi [na kinabukasan ay 'Bid] at araw ng 'Bid. Ang sukat nito ay 2^/4 kilogramo 
ng pagkain ng bayan niya para sa bawa't isang tao, lalaki man o babae. Ang 
sinumang may tungkuling magbigay nito ay may tungkulin ding magbigay nito sa 
gabing [kinabukasan ay] 'Bid para sa sinumang may tungkulin siyang suportahan 
kapag nagmay-ari siya nito. Kaaya-aya na ibigay ito sa araw ng 'Bid bago ang 
Salah. Hindi ipinahihintulot na ibigay ito matapos ang Salah sa 'Bid. 
Ipinahihintulot na agahan ang pagbibigay nito ng isang araw o dalawang araw bago 
ang 'Bid. Ipinahihintulot din na ibigay sa isang tao ang kinakailangan sanang 
ibigay sa marami o ibigay sa marami ang kinakailangan sanang ibigay sa isang tao. 

Ang Pagbibigay ng Zakah: Isinasatungkuling ibigay ang Zakah kaagad-agad. 
Kinakailangang magbigay nito para sa bata o baliw ang kanilang tagatangkilik. 
Sunnah (nakabubuti) na ihayag ito at ipamahagi ng may-ari nito mismo. Isang 
kondisyon sa pagbibigay nito ang Ia 3 amin ng may tungkuling magbigay. Hindi 
matatanggap kung naglayon lamang na magbigay ng kawanggawang 
pangkalahatan, kahit pa man ikinawanggawa niya ang lahat ng yaman niya. Ang 
pinakamainam ay italaga ang Zakah na ipinapataw sa bawa't ari-arian sa mga 
maralita ng sariling bayan. Ipinahihintulot na ilipat ito sa ibang bayan para sa 
kapakanan. Tanggap at tama rin na ibigay ang Zakah para sa dalawang taon kapag 
nabuo ang Nisab. 




1 Ang Nisab ng paninda ay katumbas sa halaga ng 85 gramong ginto o sa halaga ng 595 gramong 
pilak. Maaari niyang piliin kung alin sa dalawang ito ang pinakamababang halaga ng Nisab sa oras 
ng pagbibigay ng Zakah. 





Ang mga Karapat-dapat sa Zakah: 

Sila ay walo: 1. ang mga maralita (lubhang mahirap), 

2. ang mga dukha (mahirap), 

3. ang mga naglilingkod sa pagkalap ng Zakah, 

4. ang mga mapalulubag-loob ang mga puso sa Islam, 

5. ang pagpapalaya ng alipin, 

6. ang mga baon sa pagkakautang, 

7. ang nakikibaka sa landas ng Allah, 

8. ang kinapos na manlalakbay. Bibigyan ang lahat ng ito ng Zakah ayon sa 
pangangailangan maliban sa taong naglilingkod sa pagkalap nito sapagka't bibigyan 
siya ayon sa takdang suweldo niya kahit pa man siya ay isang mayaman. 
Tatanggapin na ibigay ito ng isang tao sa mga Khawarij at sa mga naghihimagsik 
kapag nasakop nila ang bayan niya. Tatanggapin pa rin kapag kinuha ito ng 
namumuno sa bayan, sapilitan man o kusang-loob ibinigay, naging makatarungan 
man siya o naging mapaniil. 

Hindi tatanggapin na ibigay ng isang Muslim ang Zakah sa Kafir (di-muslim), 
sa alipin, sa mayaman, sa sinumang tungkulin niyang supoitahan, at sa angkan ni 
Hashim (ang Angkang kinabibilangan ng Propeta 0). Kung ibinigay niya ito sa 
hindi karapat-dapat dito nang hindi niya nalalaman at pagkatapos ay nalaman niya, 
hindi ito tanggap bilang Zakah, maliban kung ibinigay niya ito sa inaakala niyang 
isang maralita at pagkatapos ay lumabas na mayaman pala, ito ay tanggap. 

Ang kawanggawa na kusang-loob: Sinabi ng Sugo ng Allah (0): "Tunay 
na kabilang sa iuugnay sa mananampalataya mula sa gawa niya at 
magagandang nagawa niya pagkaraan ng kanyang kamatayan ay ang 
kaalamang itinuro niya at ipinalaganap niya, ang anak na matuwid na 
naiwan niya, Mushaf (talaan ng mga babasahin) na ipinamana niya, o 
Masjid na ipinatayo niya, o bahay na ipinatayo niya para tuluyan ng 
kinapos na manlalakbay, o ilog na pinadaloy niya, o kawanggawa na 
inilabas niya mula sa yaman niya sa panahon ng kalusugan niya at buhay 
niya. ito ay iuugnay sa kanya matapos ang kamatayan niya." [Ibnu Majah]. 






Ang Pag-aayuno 


Isinasatungkulin ang pag-aayuno sa Ramadhan sa bawa't Muslim na may 
wastong pag-iisip, tamang edad, kakayahang mag-ayuno, at hindi nireregla o may 
Nifas (nagdurugo sanhi ng panganganak...). Uutusan ang bata na mag-ayuno kung 
makakaya nito upang makasanayan niya. Nalalaman ang pagsapit ng buwan ng 
Ramadhan sa pamamagitan ng alin sa dalawa: 1). Ang pagkakita ng bagong buwan 
ayon sa pagsaksi ng isang Muslim na makatarungan at pumapasan na ng tungkulin 
kahit babae pa; 2). Ang pagkabuo ng 30 araw ng Sha'ban. Nagsisimula ang pagka- 
ubligado nito Simula sa pagsikat ng tunay na bukang-liwayway hanggang sa 
lumubog ang araw. Kailangan sa ubligadong pag-aayuno na magkaroon ng layunin 
bago magbukang-liwayway. 

Ang mga Nakasisira sa Pag-aayuno: 1). Ang pakikipagtalik. Kailangan 
niyang magsagawa ng Qada' (pagbabayad sa nasirang araw) at magbigay ng 
Kaffarah (bayad sala). At ito ay ang pagpapalaya ng isang alipin; nguni't kung hindi 
nakakita ng mapalalaya ay pag-aayuno ng dalawang buwang magkasunod; nguni't 
kung hindi makakaya ay pagpapakain ng 60 dukha; nguni't kung hindi makakita ay 
wala na siyang gagawin. 2). Ang paglabas ng punlay dahil sa paghalik o paghipo o 
masturbation, nguni't hindi masisira ang pag-aayuno kung ito ay dahil sa wet 
dream. 3). Ang pagkain o ang pag-inom nang sinasadya, nguni't kung nakalimot 
lamang ay tumpak pa rin ang pag-aa 5 aino niya. 4). Ang pagpapalabas ng dugo sa 
pamamagitan ng Hijamah o pagbibigay nito, nguni't ang kaunting pagpapalabas ng 
dugo para sa pagsusuring medikal o ang anumang lumabas nang hindi sinasadya 
gaya ng pagkasugat at balinguyngoy ay hindi makasisira sa pag-aayuno. 5). Ang 
pagsuka nang sadya. 

Kapag nakalunok ng alikabok at umabot sa lalamunan, o nagmumog o nakasinghot 
ng tubig at may umabot na tubig sa lalamunan, o nakapag-isip at may lumabas na 
punlay, o dumanas ng wet dream, o may lumabas sa kanya na dugo o suka nang 
hindi sinasadya, hindi masisira ang pag-aayuno niya. 

Ang sinumang nakakain sa pag-aakalang gabi na nguni't natalos na araw pa pala, 
kailangan niyang magsagawa ng Qada'. Ang sinumang kumain sa gabi habang 
nagdududa sa pagsapit ng madaling-araw, hindi nasira ang pag-aayuno niya. 
Samantalang kung nakakain sa araw samantalang nagdududa sa paglubog ng araw, 
kailangan niyang magsagawa ng Qada'. 

Ang mga Patakaran kaugnay sa mga hindi nag-aayuno: Ipinagbabawal ang 
hindi pag-aayuno sa Ramadhan para sa sinumang walang tanggap na dahilan. 
Kinakailangang hindi mag-ayuno ang nireregla o ang may Nifas, ang sinumang 
nangangailangang hindi muna mag-a 3 amo upang sumagip ng isang buhay mula sa 
isang kapahamakan. Sunnah (nakabubuti) ang hindi mag-ayuno para sa isang 
naglalakbay na pinahihintulutang magpaikli ng Salah kapag siya ay nahihirapan sa 
pag-aayuno at para sa isang maysakit na pinangangambahang makasasama ang 
mag-ayuno. Ipinahihintulot din sa isang naninirahan na naglakbay sa loob ng 
maghapon ang hindi pag-ayuno at sa isang nagdadalang-tao o isang nagpapasuso 
na nangangamba para sa sarili nila o para sa anak nila. Ang lahat ng ito ay 
kailangang magsagawa ng Qada' lamang. Magdadagdag ang nagdadalang-tao o ang 







nagpapasuso ng pagpapakain sa dukha para sa bawa't araw [na hindi napag- 
a 5 ainuhan bukod pa sa Qada'], kapag nangambang makasasama ito sa anak lamang. 
Ang sinumang walang kakayahang mag-ayuno dahil sa katandaan o karamdamang 
hindi maaasahang gumaling ay magpapakain ng isang dukha para sa bawa't araw na 
hindi napag-ayunuhan at wala nang Qada' para sa kanya. 

Ang sinumang naantala sa pagsasagawa ng Qada' dahil sa isang katanggap-tanggap 
na dahilan hanggang sa naabutan siya ng isa pang Ramadhan, kailangan niyang 
magsagawa ng Qada' lamang. Kung wala namang katanggap-tanggap na dahilan sa 
pagkaantala nito, magpapakain siya ng isang dukha na may kalakip na Qada' para 
sa bawa't araw na hindi napag-ayunuhan. Kung hindi naisagawa ang Qada' dahil sa 
isang katanggap-tanggap na dahilan at namatay siya, wala siyang pananagutan. 
Kung wala namang katanggap-tanggap na dahilan [sa hindi pagkakasagawa ng 
Qada'], ay magpapakain alang-alang sa kanya ng isang dukha para sa bawa't araw. 
Sunnah (nakabubuti) para sa kaanak niya na mag-a 3 aino para sa anumang 
napabayaan niya na Qada' para sa pag-aayuno sa Ramadhan o para sa pag- 
aayunong panata niya at na isagawa ang bawa't panata niya bilang pagsunod [sa 
Allah] para sa kanya. 

Ang sinumang tumigil muna sa pag-aa 3 amo bunsod ng isang katanggap-tanggap na 
dahilan at pagkatapos ay naglaho ang dahilan niya sa mga sandali ng maghapon ng 
Ramadhan ay kailangang tumigil sa pagkain at pag-inom. Kung }aimakap ang tao 
sa Islam, o tumigil ang regia ng babae, gumaling ang maysakit, o dumating ang 
naglalakbay, o umabot sa tamang edad ang bata, o nanumbalik ang pag-iisip ng 
baliw sa mga sandali ng maghapon ng Ramadhan samantalang ang mga ito ay hindi 
nag-aayuno, kinakailangang magsagawa sila ng Qada' kahit pa pinag-ayunuhan nila 
ang nalalabing bahagi ng maghapon. Ang sinumang pinahintulutan na hindi mag- 
a 5 aino sa Ramadhan ay hindi nararapat na mag-aayuno sa ibang araw bukod sa 
Ramadhan. 

Ang Kusang-loob na Pag-aayuno: Ang pinakamainam dito ay ang pag-aayuno sa 
isang araw at hindi pag-aayuno sa sumunod na araw. Pagkatapos ay ang pag- 
aayuno sa Lunes at Huwebes. Pagkatapos ay ang pag-aayuno ng tatlong araw sa 
bawa't buwan at ang pinakamainam dito ay ang tinatawag na mga puting araw: ang 
ika-13, ika-14, at ika-15 sa bawa't buwan ng kalendaryo ng Islam. Sunnah 
(nakabubuti) na mag-ayuno sa higit na maraming araw sa mga araw ng Muharram 
at Sha'ban, sa araw ng 'Ashura', sa araw ng 'Arafah, at sa anim na araw sa 
Shawwal. Kinasusuklaman ang pagtangi sa Rajab, sa Biyemes, at Sabado ng isang 
pag-aayuno at gayon din ang pag-aayuno sa araw na nakalilito: ito ay ang 
ikatatlumpo ng Sha'ban kapag hindi maulap ang kalangitan. Ipinagbabawal ang 
pag-aa 3 aino sa araw ng 'Bid Al-Fitr at 'Bid Al-'Adh-ha, at sa mga araw ng Tashriq: 
ang ika-11, ika-12, at ika-13 ng Dhul Hijjah maliban sa isang nagsagawa ng Hajj na 
Tamattu' o Qiran na kailangang mag-ajamo. 




Mga Babala: 

Ang sinumang may malaking Hadath gaya ng Junub (matapos makipagtalik), at 
ng nireregla at may Nifas na tumigil na ang pagdurugo nila bago nagmadaling-araw 
ay maaari nilang ipagpaliban ang Ghusl (paligo) hanggang sa matapos ang Adhan 
ng Fajr at unahin ang Sahur (almusal), sa gayon ang pag-aayuno ay tumpak. 

Ipinahihintulot na gumamit ang babae ng gamot na nagpapahuli sa pagdating ng 
regia niya sa Ramadhan sa layuning makilahok nang lubos sa kapwa mga Muslim 
sa pagsunod nila kung ligtas naman sa kapinsalaan. 

Ipinahihintulot sa nag-aayuno ang paglunok ng laway o plema na nasa loob pa 
ng bunganga niya. 

Nagsabi ang Propeta (i^): "Hindi matitigil ang kalipunan ko sa mabuti 
habang nagmamadali sila sa Iftar (hapunan) at ipinahuhuli nila ang Sahur 
(almusal)." [Ahmad], Sinabi pa niya: "Hindi matitigil ang relihiyong Islam sa 
pananaig habang nagmamadali ang mga tao sa Iftar dahil ang mga Hudyo at 
ang mga Kristiyano ay nagpapahuli nito." [Abu Dawud]. 

Kaaya-aya na sumambit ng Du'a' sa sandaling isagawa ang Iftar. Sinabi ng Sugo 
(S): "Ang nag-aayuno sa pagsasagawa ng Iftar ay may panalanging hindi 
tinatanggihan." [Ibnu Majah]. Kabilang sa nasaad na mga Du'a' sa pagsasagawa ng 
Iftar ay sinabi ng Sugo (i^): "Dhahabadh dhama-u wab tallatil 'urooqu wa 
thabatal 'ajru in shaa allaah" [Abu Dawud].^ 

^ Ang Sunnah (alinsunod sa Propeta) na ang Iftar ay sisimulan sa manibalang na 
datiles. Kung wala nito ay hinog na datiles. Kung wala rin nito ay tubig. 

^ Nararapat sa nag-aaynno na iwasan ang paglalagay ng pulbos sa mata at ang 
gamot na ipinapatak sa mata o sa tainga sa oras ng pag-aayuno bilang pag-iwas na 
masangkot sa usaping pinagtatalunan nguni't kung siya ay nangangailangan nito, 
gaya ng pagpapagamot, ay walang masama kahit umabot pa ang lasa ng gamot sa 
lalamunan niya at ang pag-aayuno niya ay tumpak pa rin. 

^ Sunnah (nakabubuti) na gumamit ng Siwak sa lahat ng oras ng pag-aayuno at 
walang kinasusuklaman dito ayon sa tamang pananaw. 

^ Isinasatungkulin sa nag-aayuno ang umiwas sa panlilibak, paninirang-puri, 
pagsisinungaling, at tulad nito. Kung aalipustain siya o iinsultuhin siya ng isang tao 
ay sabihin niya: “Ako ay nag-aayuno.” Sa pangangalaga niya ng dila niya at lahat 
ng bahagi ng katawan niya laban sa mga kasalanan ay napangangalagaan niya ang 
pag-aayuno niya sapagka't may nasaad buhat sa [Propeta S] na siya ay nagsabi: 
"Ang sinumang hindi tumigil sa pagsasabi ng kabulaanan at sa paggawa ayon 
dito, ang Allah ay walang pangangailangan sa pagtigil niya ng pagkain niya at 
ng pag-inom niya." [Al-Bukhari]. 

Sunnah (nakabubuti) sa isang inanyayahan sa pagkain nguni't siya ay nag- 
aa 3 mno na dumalangin para sa may-ari ng pagkain at kung siya naman ay hindi 
nag-aa 3 mno, dapat siyang kumain. 

^ Ang Laylatul Qadr ay ang pinakamainam na gabi sa buong taon. Naitakdang 
magaganap ito sa huling sampung gabi ng Ramadhan. Ang pinakamalapit sa 



1 Lumisan ang uhaw, nabasa ang mga ugat at natiyak ang gantimpala, kung loloobin ng Allah. 





katiyakan na gabi ng kaganapan nito ay ang ika-27 na gabi. Ang paggawa ng 
matuwid sa gabing iyon ay higit na mabuti kaysa sa paggawa sa loob ng isang libong 
buwan. Ito ay may mga tanda na ang ilan ay ang sumusunod: ang pagsikat ng araw 
kinaumagahan nito nang maputi na walang maraming sinag at ang pagiging 
katamtaman ng klima. Maaaring maabutan ito ng isang Muslim nang hindi niya 
nalalaman. Ang hinihiling sa kanya ay magsikap sa pagsagawa ng pagsamba sa 
Ramadhan, lalo na sa sampung huling araw. Maging masigasig siya na walang 
makaliligtaang isang gabi sa mga gabi ng Ramadhan nang hindi nakapagtaguyod ng 
gabi. Kapag nagdasal siya ng Tarawfli sa Jama'ah (sama-samang pagdarasal) ay 
hindi siya lilisan hangga't hindi natatapos ng Imam ang Tarawrh nang lubusan upang 
maitala para sa kanya ang pagdalo sa pagtaguyod ng gabi. 

Ang sinumang nagsagawa ng kusang-loob na pag-aayuno ay nakabubuting 
lubusin niya ito at hindi isinasatungkulin. Subali't kung sinadya niyang sirain ito ay 
walang masama at walang Qada' (pagbabayad). 

Ang rtikaf: Ito ay ang pananatili ng isang Muslim na may wastong pag-iisip 
sa isang Masjid bilang pagsunod. Isang kondisyon dito na ang nagsasagawa ng 
I'tikaf ay malaya sa malaking Hadath [na nangangailangan ng paligo]. Hindi 
lalabas ang nagsasagawa ng I'tikaf maliban kung kailangan na kailangan, gaya ng 
pagkain, pagpunta sa palikuran, at pagsasagawa ng kinakailangang Ghusl, 
halimbawa. Nawawalan ito ng saysay dahil sa paglabas na hindi kailangan at sa 
pakikipagtalik. Sunnah (nakabubuti) na isagawa sa bawa't oras at sa Ramadhan ay 
higit na binibigyang-diin. Ang higit na binibigyang-diing panahon ng pagsasagawa 
nito ay ang sampung huling araw ng Ramadhan. Ang pinakamaiksing panahon ng 
I'tikaf ay isang oras. Kaaya-aya na hindi kukulang sa isang araw at isang gabi. Ang 
babae ay hindi magsasagawa ng I'tikaf nang walang pahintulot ng asawa niya. 
Sunnah (nakabubuti) sa nagsasagawa ng I'tikaf na magpakaabala sa pagsamba at 
pagsunod [sa Allah], na iwan ang karamihan sa mga bagay na ipinahihintulot, na 
umiwas sa anumang hindi pumapatungkol sa kanya. 







Ang Hajj at ang 'Umrah 1 

Isinasatungkulin ang pagsasagawa ng Hajj at 'Umrah isang beses sa tanang 
buhay. Ang mga kondisyon sa pagkatungkulin ng mga ito: 1 ). ang pagiging kaanib 
ng Islam, 2). ang sapat na pag-iisip, 3). ang sapat na gulang, 4). ang pagiging 
malaya, 5). ang kakayahan: ito ay ang pagkakaroon ng panggugol at masasakyan. 
Ang babae ay nadadagdagan ng ikaanim na kundisyon: ang makakasamang asawa 
o mahram na kailanman ay hindi niya maaaring mapangasawa at tanggap rin ang 
hajj niya kahit hindi kasama ito ngunit nagkakasala siya. Ang sinumang nagpabaya 
hanggang sa namatay na ay kukunan ang yaman niya ng panggastos para sa Hajj at 
'Umrah na isasagawa para sa kanya ng iba. Hindi tanggap ang Hajj at 'Umrah na 
isinagawa ng isang Kafir (di-muslim) o isang baliw. Tanggap naman ang Hajj na 
isinagawa ng isang bata o isang alipin nguni't hindi makasasapat ito para sa kanila 
bilang Hajj na hinihiling ng Islam. Ang walang kakayahan gaya ng maralita, kapag 
nangutang at nagsagawa ng Hajj, ay tanggap ang Hajj niya. 

Ang sinumang nagsagawa ng Hajj para sa iba nguni't hindi pa siya nakapagsagawa 
ng Hajj para sa sarili niya, ang Hajj na ito ay magiging para sa kanya. 

Ang Ihram: Sunnah (nakabubuti) sa sinumang nagnanais na magsagawa ng 
Ihram (pagpasok sa kalagayan ng Hajj) na magsagawa ng Ghusl (paligo), maglinis, 
magpabango, maghubad ng anumang kasuutang naisusuot sa pamamagitan ng 
kamay at paa, at magsuot ng malinis na puting Izar (tapis) at puting Rida (balabal). 
Pagkatapos ay isasagawa ng Ihram sa pamamagitan ng pagsasabi ng: Labbaykal 
laahumma 'umratan o hajjan o 'umratan wa hajjan? Kung nangambang baka 
maudlot ito ay maaari siyang magbigay ng kondisyon sa pamamagitan ng pagsabi 
niya ng; In habasani haabisun famaballi baytbu babasatani.^ 

Ang Nagsasagawa ng Hajj ay makakapamili sa tatlong uri ng Hajj: ang 
Tamattu', ang IfrM, at ang Qir^. Ang pinakamainam sa mga ito ay ang Tamattu'. 
Ang Tamattu': ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Ihram para sa 
'Umrah lamang sa mga buwan ng Hajj. Pagkatapos ay kakalas siya rito matapos 
ang 'Umrah. Pagkatapos ay magsasagawa siya ng Ihram para sa Hajj sa oras nito. 
Ang IfrM: ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Ihram para sa Hajj lamang. 
Ang Qiran: ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Ihram para sa pinagsama na 
'Umrah at Hajj o magsasagawa ng Ihram para sa 'Umrah at pagkatapos ay 
idudugtong dito ang Hajj bago makapagsagawa ng Tawaf [para sa 'Umrah]. 

Kapag nakasakay na ang nagnanais magsagawa ng Hajj sa sasakyan niya ay 
sasambitin niya ang Talbiyah: Labbaykal laahumma labbayk, labbayka laa 
shareeka laka labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, laa shareeka 
lak? Kaaya-aya na dalasan ang pagsambit nito at itaas ang tinig sa pagsambit nito 
para sa hindi mga babae. 


1 Bilang pagtugon sa panawagan Mo na magsagawa ng "umrah o hajj o "umrah at hajj. 

2 Kung hinadlangan ako ng isang hadlang, ang titigilan ng pasasagawa ko ay kung saan mo ako 

hinadiangan. 

3 Bilang pagtugon sa panawagan Mo, o Allah, bilang pagtugon sa panawagan Mo; bilang pagtugon 
sa panawagan Mo, wala Kang katambal; bilang pagtugon sa panawagan Mo. Tunay na ang papuri 
at ang pagbibiyaya ay ukol sa lyo at ang paghahari; wala Kang katambal. 






Ang mga Ipinagbabawal habang nasa sandali ng Ihram ay siyam: 1. Ang 

paggupit ng buhok. 2. Ang pagputol ng mga kuko. 3. Ang pagsuot ng Makhit 
(kasuutang naisusuot sa pamamagitan ng kamay at paa) para sa lalaki nguni't kapag 
hindi nakahanap ng Izar ay maaaring magsusuot ng pantalon o kapag hindi 
nakahanap ng tsinelas ay maaaring magsusuot ng Khuff (kasuutan sa paa na yari sa 
balat) nguni't kailangang putulan ito hanggang sa kaibabaan ng mga bukung-bukong, 
at walang pambayad-sala para rito. 4. Ang pagtatakip sa ulo para sa mga lalaki. 
5. Ang paglalagay ng pabango sa katawan o kasuutan. 6. Ang pagpatay ng ligaw na 
hayop na ipinahihintulot kainin. 7. Ang pagkakasundo sa pag-aasawa. Ito ay 
ipinagbabawa nguni't walang pambayad-sala. 8. Ang pagsasalingang may kalakip na 
pagnanasa nguni't walang pagtatalik. Ang Fidyah (pambayad-sala) nito ay isang tupa 
o tatlong araw na pag-aayuno o pagpapakain ng anim na dukha. 9. Ang 
pakikipagtalik. Kung nangyari ito sa unang Tahallul (pagkalas sa Ihram) ay nasira na 
ang Hajj niya at kinakailangang buuhin niya ito at isagawang muli sa susunod na 
taon kalakip ng pagkakatay ng isang kamelyo na ipamamahagi sa mga maralita ng 
lungsod ng Makkah. Kung nangyari naman ito matapos ang unang Tahallul ay hindi 
masisira ang Hajj niya nguni't kailangang mag-alay ng isang kamelyo. Kung 
nakipagtalik sa panahon ng pagsasagawa ng 'Umrah ay masisira ito at kailangan 
niyang kumatay ng isang tupa at kinakailangang isagawang muli ito. Hindi nasisira 
ang Hajj o 'Umrah [kung ang salang nagawa ay] bukod sa pakikipagtalik. Ang babae 
ay gaya ng lalaki malibang ang babae ay maaaring magsuot ng Makhit, nguni't hindi 
siya maaaring magsuot ng takip sa mukha o belo at ng guwantes. 

Ang Fidyah (pambayad-sala): Dalawang uri: 1. Ayon sa mapagpipilian: Ito ay 
Fidyah dahil sa pagpapagupit o pagpapabango o pagputol ng mga kuko o 
pagtatakip ng ulo o pagsusuot ng Makhit para sa mga lalaki. Kaya makapipili sa 
sumusunod; Pag-aayuno ng tatlong araw, o pagpapakain sa anim na dukha na sa 
bawa't isa sa kanila ay isang kilo at kalahati [ayon sa pangunahing pagkain ng isang 
lugar], o pagkakatay ng isang tupa. Ang Fidyah para sa pagpatay ng ligaw na hayop 
at inaalagaang hayop ay tulad ng pinatay kung may katulad niyon. Kung walang 
katulad niyon ay magbabayad ng halaga niyon. 2. Ayon sa pagkakasunud-sunod; 
Ito ay ang Fidyah ng nagsasagawa ng Hajj na Tamattu' o Qiran na isang tupa. Ang 
Fidyah dahil sa pakikipagtalik ay isang kamelyo. Kung hindi nakahanap nito ay 
mag-aayuno ng tatlong araw sa panahon ng Hajj at pitong araw kapag nakauwi na. 
Ang hayop na alay o ang pagkaing ibinibigay ay ibinibigay lamang sa mga maralita 
ng Al-Haram (ang lugar sa palibot ng Al-Masjid Al-Haram sa Makkah). 

Ang Pagpasok sa Makkah: Kapag pumasok ang nagsasagawa ng Hajj sa Al- 
Masjid Al-Haram ay sasabihin niya ang nakatakdang Du'a' (panalangin) sa 
pagpasok sa mga Masjid. Pagkatapos ay sisimulan niya ang pagsasagawa ng Tawaf 
na para sa 'Umrah kung siya ay nagsasagawa ng Tamattu' o ng Tawaf na para sa 
pagdating kung siya ay nagsasagawa ng KrM o Qiran. Isusuot niya ang Rida’ niya 
ayon sa pagsuot na Idhtiba': ilalagay ang kalagitnaan nito sa ilalim ng kanang 
kilikili at ang magkabilaang dulo nito ay ilalagay sa ibabaw ng kaliwang balikat. 
Magsisimula siya sa tapat ng Al-Hajar Al-Aswad (ang Batong Itim). Hihipuin niya 




ito at hahalikan o ituturo ito habang nagsasabi ng Bismillaahi wallaahu akbar (sa 
ngalan ng Allab, ang Allab ay dakila). Gagawin niya ito sa bawa't ikot. Pagkatapos 
ay pumuwesto siya na ang Ka'bab ay nasa gawing kaliwa niya at iikot ng pi tong 
beses. Magsasagawa siya ng Rami (mabilis na paglalakad sa maliit na mga 
bakbang) sa unang tatlong ikot ayon sa makakaya at maglalakad sa mga natirang 
ikot. Sa tuwing matatapat sa Ar-Rukn Al-Yamani ay bibipuin niya ito kung 
makakaya at sasabibin sa pagitan ng Ar-Rukn Al-Yamam at Al-Hajar Al-Aswad: 
Rabbanaa aatinaa fid dunya hasanah, wa fil aakhirati hasanah, wa qinaa 
'adhaaban naar (Panginoon namin, ipagkaloob sa amin ang mabuti sa mundo at 
ang mabuti sa Kabilang Bubay at iligtas Mo kami sa kaparusaban ng Apoy). Sa 
bawa't pag-ikot ay mananalangin ng anumang maibigang panalangin. Pagkatapos 
ay magsagawa ng dalawang Rak'ab na Salab sa likuran ng Maqam Ibrabim kung 
makakaya. Babasabin dito [pagkatapos ng Al-Fatibab] ang Surab Al-Kafirun [sa 
unang Rak'ab] at ang Siirab Al-Ikblas [sa ikalawang Rak'ab]. Pagkatapos ay iinom 
ng tubig ng Zamzam at dadamiban ang iinumin. Babalik sa Al-Hajar Al-Aswad at 
bibipuin ito kung makakaya at pagkatapos ay mananalangin sa Multazam (pagitan 
ng Al-Hajar Al-Aswad at pintuan ng Ka'bab). Pagkatapos ay pupunta sa Safa 
[upang magsagawa ng sa'ey.]^ Aakyat doon at magsasabi ng: Abda-u bimaa 
bada-allaahu bibi.^ Pagkatapos ay bibigkasin niya ang sinabi ng Allab: Innas sofa 
wal marwata min sha-'aa-irillaahi faman hajjal bayta awi'-tamara falaa 
junaaha 'alayhi ayyat-tawwafa bihimaa wa man tatawwa'a khayran fa 
innallaaha shaakirun 'aleem? Magsasabi siya ng Allaahu akbar at laa ilaaha 
illallaah. Habarap siya sa Qiblab, iiangat ang mga kamay, at mananalangin. 
Pagkatapos ay bababa at maglalakad patungo sa palatandaang kulay berde. 
Pagkatapos ay tatakbo patungo sa isa pang palantandaang kulay berde. 
Pagkalampas ay maglalakad na naman banggang sa dumating sa Marwab at 
gagawin ang tulad ng ginawa sa Safa [subali't bindi na babasabin ang Talatang 
binanggit]. Pagkatapos ay bababa [mula sa Marwab] at gagawin ang ginawa sa 
unang Sbawt (unang ginawang paglalakad) banggang sa mabuo ang pitong Sbawt. 
Ang pagpunta mula sa Safa banggang sa Marwab ay isang Sbawt at ang pagpunta 
mula naman Marwab banggang sa Safa ay isang Sbawt din. Pagkatapos ay 
paiiklian niya ang bubok niya o ipapakalbo. Ang pagpapakalbo ay bigit na mainam 
maliban sa 'Umrab ng Hajj na Tamattu' dabil magsasagawa pa ng Hajj pagkatapos 
nito [at dapat may natirang bubok]. Tungkol naman sa nagsasagawa ng Hajj na 
Qiran at Ifrad, matapos ang Tawaf ng pagdating (Al-Qudoom) ay bindi siya 
magpapagupit at bindi siya magbububad ng kasuutang Ibram banggang bindi niya 
natatapos ang pagsasagawa ng Ramy (pagbabato) sa Jamrab Al-'Aqabab (Al- 
Jamrab Al-Kubra) sa araw ng 'Eid. Ang babae ay gaya ng lalaki nguni't siya ay 
bindi maglalakad nang mabilis (Rami) sa Tawaf at sa Sa'ey. 


1 Pagparoon at pagparito sa pagitan ng Safa at Marwah. 

2 Sisimulan ko ang sinimulan ng Allah. 

3 Qur’an 2:158; Tunay na ang SafS at ang Marwah ay kabilang sa mga sagisag ng Allah. Kaya ang 
sinumang magsasagawa ng Hajj sa Bahay o magsasagawa ng 'Umrah ay hinrfi kasalanan para sa 
kanya na magpabalik-balik sa pagitan ng dalawang iyon. Ang sinumang magkusang-loob na 
gumawa ng mabuti, tunay na ang Allah ay Kumikilala sa kabutihan, Nakaaalam. 





Ang Pamamaraan ng Pagsasagawa ng Hajj: Kapag araw na ng Tarwiyah 
(ikawalong araw ng Dhul Hijjah), magsasagawa ng Ihram sa kinaroroonan sa 
Makkah kung kumalas sa unang Ihram at pupunta sa Mina upang magpagabi roon 
sa gabi ng ika-9 ng Dhul Hijjah. Kapag sumikat na ang araw ng ika-9 ng Dhul 
Hijjah ay pupunta sa 'Arafah. Kapag lumihis na ang araw sa katanghaliang-tapat ay 
isasagawa ang Dhuhr at 'Asr na magkasama at pinaikli. Ang buong 'Arafah ay 
pook na pananatilihan maliban sa Lambak ng 'Uranah (Wadi 'Uranah). Dadalasan 
ang pagsabi ng: Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa shareeka lah, lahul mulku wa 
lahul hamd, wa huwa 'alaa kulli shay-in qadeer? Magpapakasigasig sa 
pananalangin, pagbabalik-loob, at pagdulog sa Allah. Kapag lumubog ang araw ay 
lilisan patungong Muzdalifah nang may kapanatagan at kahinahunan habang 
sumasambit ng Talbiyah at nag-aalaala sa Allah. Kapag dumating na sa Muzdalifah 
ay isasagawa roon ang Salah na Maghrib at 'Isha' nang magkasama at pinaikli. 
Pagkatapos ay magpapagabi roon. Pagkatapos ay isasagawa ang Salah sa Fajr sa 
unang oras nito at mananatili roon na dumadalangin hanggang sa nagliliwanag na 
ang kalangitan. Pagkatapos ay lilisan bago sumikat ang araw at kapag dumating sa 
Wadi Muhassir ay magmamadali nang labis kung makakaya hanggang sa dumating 
sa Mina at sisimulan sa Jamrah Al-Aqabah (Al-Jamrah Al-Kubra) ang pagbato 
(Ramy). Babatuhin ito ng pi tong maliit na bato na halos kasinglaki ng garbansos. 
Magsasabi ng Allaahu Akbar sa bawa't pagbato. laangat ang kamay sa pagbato at 
kinakailangang bumagsak ang bato sa sahuran kahit hindi man tamaan ang 
pinupukol [ang poste]. Ititigil ang pagsambit ng Talbiyah sa pagsisimula ng 
pagbato. Pagkatapos ay kakatayin ang Hady niya (ang iaalay na hayop). 
Pagkatapos ay magpapakalbo o magpapaiksi ng buhok. Ang pagpapakalbo ay higit 
na mainam. Sa pamamagitan ng pagbato (Ramy) at pagpapakalbo (o pagpapaiksi 
ng buhok) ay magiging ipinahihintulot na ang lahat maliban sa babae. Ito ang 
unang Tahallul (pagpapahintulot ng dating ipinagbabawal sa sandali ng Ihram). 
Pagkatapos ay pupunta sa Makkah at isasagawa ang Tawaf Al-Ifadah. Ito ang 
ubligadong Tawaf na sa pamamagitan nito ay nalulubos ang Hajj. Pagkatapos ay 
magsagawa ng Sa'ey sa pagitan ng Safa at Marwah kung nagsasagawa ng Hajj na 
Tamattu' o kung hindi nakapagsagawa ng Sa'ey matapos ang Tawaf ng pagdating 
(Al-Qudoom). Kapag nagawa niya ito. Ipinahihintulot na ang lahat pati ang babae. 
Ito ang ikalawang Tahallul (paghuhubad sa kalagayang Ihram). Pagkatapos ay 
babalik sa Mina at ubligadong magpagabi roon ng ilang gabi. Magsasagawa ng 
Ramy (pagbabato) sa mga Jamrah pagkatapos ng katanghaliang-tapat sa mga araw 
ng pananatili sa Mina. Bawat Jamarah ay pitong bato. Magsisimula sa Al-Jamarah 
As-Sughra at babatuhin ito ng pitong bato. Pagkatapos ay susulong at titigil at 
mananalangin sa Allah. Pagkatapos ay pupunta sa Al-Jamrah Al-Wusta at 
babatuhin din ito ng pitong bato at mananalangin pagkatapos nito. Pagkatapos ay 
pupunta sa Jamrah Al-'Aqabah (Al-Jamrah Al-Kubra) at babatuhin ito nguni't hindi 


1 Walang [tunay na] Diyos maliban sa Allah — tanging Siya, wala Siyang katambal. Ukol sa Kanya 
ang paghahari at ukol sa Kanya ang papuri, at Siya sa bawa't bagay ay Makapangyarihan. 





na titigil sa tabi nito pagkatapos. Pagkatapos ay magsasagawa uli ng 
kasunod na araw rin. Kung ibig na magmadaling umalis ay lalabas sa Makkah bago 
lumubog ang araw. Sapagka't kung sa paglubog ng araw sa ika-12 ng Dhul-Hijjah 
ay nasa Mina pa siya, kailangang magpagabi siya sa Mina at magsagawa uli ng 
Ramy kinabukasan. Malibang kung naantala siya ng siksikan nguni't nakapagpasya 
na siyang lumabas sa Makkah, walang masama na makalabas siya kahit matapos na 
lumubog ang araw. 

Ang nagsasagawa ng Qiran ay gaya ng nagsasagawa ng Ifrad nguni't 
kinakailangan ang Hady sa nagsasagawa ng Qiran gaya ng nagsasagawa ng 
Tamattu'. Kapag ninais na maglakbay pauwi sa mag-anak ay hindi lalabas sa 
Makkah hanggang hindi nagpapaalam sa Ka'bah sa pamamagitan ng pagsasagawa 
ng Tawaf Al-wada' (Tawaf ng pamamaalam) upang ang huling sandali ay sa 
Ka'bah, maliban sa nireregla at may Nifas sapagka't hindi na nila kailangang 
isagawa ang Tawaf Al-wada\ Nguni't kung matapos nito ay naroon pa na 
nagpakaabala sa pangangalakal, halimbawa, uulitin niya ang Tawaf Al-wada\ Ang 
sinumang lumabas sa Makkah bago nagsagawa ng Tawaf Al-wada' ay babalik 
kung malapit pa sa Makkah. At kung malayo na ay kinakailangang magkakatay 
siya ng hayop. 

Ang mga Saligan ng Hajj ay apat: 1). ang Ihram: ito ay ang la 5 mnin ng 
pagpasok sa ritwal ng Hajj (o 'Umrah); 2). ang pagtigil sa 'Arafah; 3). Ang Tawaf 
[Al-Ifadah]; 4). ang Sa'ey ng Hajj. 

Ang mga Wajib nito (kanais-kanais) ay Walo: 1). ang pagsasagawa ng 
Ihram sa Miqat; 2). ang pagtigil (Wuquf) sa 'Arafah hanggang sa lumubog ang 
araw; 3). ang pagpapagabi sa Muzdalifah hanggang sa matapos ang hating-gabi; 
4). ang pagpapagabi sa Mina sa mga gabi ng Tashrfq;^ 5). ang pagsasagawa ng 
Ramy sa mga Jamrah; 6). ang pagpapakalbo o ang pagpapaiksi ng buhok; 7). ang 
pagsasagawa ng Tawaf Al-wada'. 8). ang pagkatay ng Hady para sa nagsasagawa 
ng Tamattu' at Qiran. 

Ang mga Saligan ng 'Umrah ay tatlo: 1). ang Ihram; 2). Ang Tawaf ng 
'Umrah; 3). ang Sa'ey ng 'Umrah. 

Ang mga Wajid nito (kanais-nais) ay Dalawa: 1). ang pagsasagawa ng Ihram sa 
Miqat; 2). ang pagpapakalbo o ang pagpapaiksi ng buhok. 

<$>Ang sinnmang may nakaligtaang gawin na isang Saligan: Hindi malulnbos 
ang mga ritwal [ng Hajj o ng 'Umrah] malibang isagawa ito. Ang sinumang 
may nakaligtaang gawin na isang Wajib (kanais-nais) ay maaayos ito sa 
pamamagitan ng pagkakatay ng hayop. Ang sinumang may nakaligtaang 
Sunnah (kaaya-aya) ay wala siyang pananagutan. 

Ang mga Kondisyon sa Katumpakan ng Tawaf sa Ka'bah ay labing 
tatlo: 1. ang pagiging kaanib ng Islam; 2. ang sapat na pag-iisip; 3. ang takdang 
layunin; 4. ang pagsapit ng oras ng Tawaf; 5. ang pagtatakip ng 'Awrah para sa 



1 Ang ika-11, ika-12, at ika-13 ng Dhul Hijjah. Sa kalendaryo ng Islam ang petsa ay nagpapalit sa 
paglubog ng araw. 





isang nakakakaya niyon; 6. paglilinis mula sa Hadath, hindi saklaw bata; 7. ang 
tiyak na pagkabuo ng pitong ikot; 8. ang pagtalaga sa Ka'bah sa gawing kaliwa at 
uulitin ang anumang pagkakamali rito; 9. ang hindi pag-ikot pabalik; 10. ang 
paglalakad sa may kakayahang maglakad; 11 . ang pagkatuluy-tuloy ng mga ikot; 
12. na ito ay nasa loob ng Al-Masjid Al-Haram; 13. na ang Simula ay nasa tapat 
ng Al-Hajar Al-Aswad. 

Ang mga Sunnah sa Tawaf: Ang paghipo sa Al-Hajar Al-Aswad, ang paghalik 
dito, ang pagsambit ng Takbir (Allaahu Akbar) sa tabi nito, ang paghipo sa Ar- 
Rukn Al-Yamanfy (ang isang kanto ng Ka'bah na nasa unahan Al-Hajar Al- 
Aswad), ang Idtiba', ang Rami at ang paglalakad sa mga kinauukulang ikot, ang 
pagdalangin at pagsambit ng Dhikr habang nagsasagawa ng Tawaf, ang paglapit sa 
Ka'bah, at ang pagsasagawa ng dalawang Rak'ah pagkatapos [ng Tawaf] sa likuran 
ng Maqam Ibrahim. 

Ang mga Kondisyon ng Sa'ey ay Siyam: 1. ang pagiging kaanib ng Islam; 
2. ang sapat na pag-iisip; 3. ang layunin; 4. ang pagkatuluy-tuloy; 5. ang paglalakad 
sa may kakayahang maglakad; 6. ang pagbuo sa pitong Shawt; 7. Ang lubos na 
pagparoon at pagparito sa pagitan ng Safa at Marwah; 8. na ito ay matapos ang 
tamang Tawaf; 9. magsimula ang unang bilang mula sa Safa patungo sa Marwa at 
ang ikalawang bilang ay mula sa Marwah patungo sa Safa. 

Ang mga Sunnah sa Sa'ey: Ang paglilinis mula sa Hadath at karumihan, ang 
pagtatakip ng 'Awrah, ang pagsambit ng Dhikr at Du'a' habang nagsasagawa nito, 
ang pagtakbo at paglalakad sa tamang lugar ng mga ito, ang pag-akyat sa Safa at 
Marwah, at ang kaagad na pagsasagawa nito matapos ang Tawaf. 

Babala: Ang pinakamainam ay isagawa ang Ramy (pagbabato) sa araw nito 
mismo. Kung sakaling ipinahuli ang pagsasagawa ng Ramy sa sunod na araw 
kinabukasan o ipinahuli ang lahat sa huling araw ng mga araw ng Tashriq ay 
tanggap pa rin. 

Ang Udh-hiyah: Ito ay Sunnah na binigyang-diin. Kapag sumapit ang ika-IO 
ng Dhul Hijjah ay ipinagbabawal sa sinumang nagnais na mag-alay ng hayop (Udh- 
hiyah) na kumuha ng anuman sa buhok niya o kuko niya o balat niya hanggang sa 
makatay niya ang hayop na alay niya. 

Ang 'Aqeeqah: Ito ay Sunnah. Para sa batang lalaki ay dalawang tupa (o kambing); 
at para sa batang babae ay isang tupa (o kambing). Kakatayin ito sa ikapitong araw ng 
pagsilang niya. Sunnah sa ikapitong-araw ang pag-ahit ng ulo ng batang lalaki at ang 
pagkakawang-gawa ng halagang katumbas sa halaga ng pilak na kasimbigat ng inahit 
na buhok. Pangangalanan siya sa araw na iyon. Ang pinakakaaya-aya na pangalan ay 
Abdullah at Abdur Rahman. Ipinagbabawal na magpangalan ng pangalang may 'Abd 
na nakadugtong sa pangalang hindi sa Allah gaya ng 'Abdun Nabf o 'Abdur Rasiil. 
Kung nagkatugma ang oras ng 'Aqeeqah sa oras ng pag-aalay ng Udh-hiyah ay 
makasasapat na ang alin sa dalawa para sa isa't isa. 






Ito ang Buod ng mga Gawain sa Hajj : 




Kapulutan ng Aral: Sinuman ang pumasok sa Masjid ng Propeta (i^) ang 
unang gagawin niya ay ang pagsasagawa ng Tahiyyatul Masjid (dalawang Rak'ah 
na Salah bilang pagbigay galang), pagkatapos ay pupunta siya sa marangal na 
puntod at tatayo na nakaharap ang kanyang mukha sa Propeta (ii&) na nakatalikod 
sa Qiblah, punung-puno ang puso ng pagpapakumbaba na para bang nakikita niya 
ito (ang Propeta ®). Babati siya ng Salam na nagsasabing: Assalaamu 'alayka yaa 
rasoolullaah (Sumaiyo nawa ang kapayapaan o Sugo ng Allah), at kung 
dadagdagan niya ay higit na mabuti, pagkatapos ay umusog siya sa bahaging kanan 
na katumbas ng isang braso at magsasabi: Assalaamu 'alayka yaa aba Bakr As- 
Siddeeq, assalaamu 'alayka yaa 'Umar Al-Farooq. Allaahumaj-zihimaa 'an 
nabiyyihimaa wa 'anil islaami khayran. (Sumaiyo nawa ang kapayapaan o Abu 
Bakr ang may sukdulang katapatan, sumaiyo nawa ang kapayapaan o Umar ang 
nagbubukod ng Katotohanan sa Kamalian, O Allah! Gantimpalaan Mo po sila ng 
mabuti alang-alang sa kanilang Propeta at sa Islam). Pagkatapos ay haharap sa 
Qiblah samantalang ang kuwarto ay nasa kaliwa niya at mananalangin siya. 


























170 , 


Sari-saring Paksa 


♦ Ang Gawang Masagwa: Mapapawi ito at mababayaran sa pamamagitan ng 
mga gawain ang ilan sa mga ito ay ang sumusunod: Ang tapat na pagbabalik-loob, 
ang paghingi ng tawad, ang paggawa ng mga gawang maganda, ang pagdanas ng 
pagsubok sa pamamagitan ng pagtamo ng mga kasawian, ang kawanggawa, at ang 
panalangin ng ibang tao. Kung may natira at hindi siya pinatawad ng Allah, dahil 
sa mga gawang masagwa na iyon ay pamrusahan siya sa libingan o sa Araw ng 
Pagbangon o sa Apoy ng Impiyemo hanggang sa madalisay siya mula sa mga 
iyon.Pagkatapos ay papasok siya sa Paraiso kung namatay siya sa Tawheed 
(kaisahan ng Allah). Kung namatay siya sa Kufr (kawalan ng pananampalataya) o 
Shirk (pagtatambal) o pagkukunwari, pananatilihin siya sa Apoy ng Impiyemo. 
Ang mga pagsuway at ang mga pagkakasala ay may maraming epekto sa tao. 
Ang epekto ng mga ito sa puso. Ang mga ito ay nagsasanhi ng pangungulila, 
kapanglawanan, kaabahan, at karamdaman. Humahadlang ang mga ito sa kanya sa 
Allah. Ang epekto ng mga ito sa pananampalataya. Ang mga ito ay nagsasanhi 
ng tulad ng epekto sa puso. Nagkakait ng pakikinabang sa pagsunod sa Allah at sa 
panalangin ng Sugo (S), mga anghel, at mga mananampalataya. Ang epekto ng 
mga ito sa pagtustos [ng Allah]. Ito ay nagkakait ng pagtustos ng Allah, nag-aalis 
ng biyaya, at pumapawi sa pagpapala sa yaman. Ang epekto ng mga ito sa 
indibiduwal. Ito ay pumapawi sa biyaya ng buhay at nagsasanhi ng masikip na 
pamumuhay at pagpapahirap ng mga kalagayan. Ang epekto ng mga ito sa mga 
mabuting nagawa. Ito ay humahadlang sa pagtanggap nito ng Allah. Ang epekto 
ng mga ito sa lipunan. Ito ay nag-aalis ng biyaya ng katiwasayan, pagmahal ng 
mga bilihin, pangingibabaw ng mga naghahari-harian at mga kaaway, pagkapigil 
ng pagpapatak ng ulan ng langit, at iba pa. 

^ Ang mga Alalahanin: Ang kapahingahan ng puso, ang kagalakan nito, ang 
paglaho ng mga alalahanin nito ay kahilingan ng bawa't isa at sa pamamagitan nito 
ay natatamo ang kaaya-ayang buhay. Ang pagtamo niyon ay may mga 
kadahilanang panrelihiyon, pangkalikasan, at panggawain na hindi natitipon kundi 
sa mga mananampalataya. Kabilang doon: 1). ang pananampalataya sa Allah; 2). 
ang paggawa sa mga ipinag-uutos at ang pag-iwas sa mga sinasaway; 3). ang 
pagmamagandang-loob sa nilikha sa pamamagitan ng salita, gawa, at mga uri ng 
nakabubuting gawain; 4). ang pagpapakaabala sa mga mabuting gawa, pagtamo ng 
mga napakikinabangang kaalaman na panrelihiyon at pangmundo; 5). ang hindi 
pag-iisip sa mga gawain sa hinaharap o nakaraan bagkus ay magpapakaabala sa 
mga gawaing pang-araw-araw; 6). ang madalas na paggunita sa Allah; 7). ang 
pagsasalita tungkol sa panlabas at panloob na mga biyaya ng Allah; 8). ang 
pagtingin sa sinumang higit na kapos kaysa sa atin at ang hindi pagtingin sa 
sinumang nakalamang sa atin sa mga bagay-bagay sa mundo; 9). ang pagsisikap 
para maaalis ang mga kadahilanang humatak sa mga alalahanin at matamo ang mga 
kadahilanang humahatak sa kagalakan; 10). ang pagpapakanlong sa Allah sa 
pamamagitan ng ilan sa mga panalanging [ginagamit ng Propeta sa paghingi ng 
tulong sa] pag-alis ng alalahanin. 





Kapupulutan ng Aral: Sinabi ni Ibrahim Al-Khawwas, kahabagan nawa siya ng 
Allah: Ang gamot ng puso ay limang bagay: ang pagbasa ng Qur’an ng may pagnilay- 
nilay, ang kawalan ng laman ng tiyan, ang pagdarasal sa gabi, ang pasusumamo [sa 
Allah] bago magmadaling-araw, at ang pakikihalubilo sa mga matuwid. 

^ Ang Pag-aasawa: Sunnah (nakabubuti) ang pag-aasawa sa isang may 
pagnanasa sa pakikipagtalik nguni't hindi nangangambang masadlak sa 
pangangalunya. Ipinahihintulot din ito sa isang walang pagnanasa sa pakikipagtalik. 
Kinakailangan ang pag-aasawa sa isang natatakot na masadlak sa pangangalunya. 
Uunahin ito kaysa sa ubligado Hajj. Ipinagbabawal ang pagtingin sa babae at gayon 
din ang pagtingin sa matandang babae o sa kapwa lalaki nang may pagnanasa. 

Ang mga kondisyon sa pag-aasawa: 1). Ang tiyakang pagtukoy sa 
pagkakilanlan ng dalawang ikakasal. Kaya hindi tamang sabihin ng Waif 
(katangkilik) ng babae [sa seremonya ng kasal]: "Ipinakakakasal kita sa isa sa mga 
anak kong babae". Samantalang ang mga anak niya ay higit sa isa. 2). Ang 
pagkalugod ng ikinakasal na lalaking nasa tamang gulang at may sapat na 
pag-iisip at ang pagkalugod ng ikinakasal na babaeng malaya at may sapat na 
pag-iisip. 3). Ang pagkakaroon ng ng Wall [na magpapahintulot na mag- 
asawa ang babae]: Kaya naman hindi tumpak na ipakasal ng babae ang sarili niya, 
at hindi ipahintulot na ipakakasal siya ng hindi niya Wali maliban kung 
humahadlang ito na ipakasal ang babae sa karapat-dapat. Ang karapat-dapat 
magpahintulot na mag-asawa ang babae ay ang ama niya, pagkatapos ay ang ama 
ng ama niya, pataas; pagkatapos ay ang lalaking anak niya at ang lalaking anak ng 
lalaking anak niya, pababa; pagkatapos ay ang lalaking kapatid niya sa ama at ina; 
pagkatapos ay ang lalaking kapatid sa ama; pagkatapos ay ang lalaking anak ng 

lalaking kapatid . 4). Ang pagsasaksi: Kailangan ng pagsaksi ng dalawang 

lalaking nasa tamang gulang, may sapat na pag-iisip, at makatarungan. 5). Ang 
kawalan ng mga hadlang sa pag-papakasal ng babae at lalaki. [Ang mga hadlang 
ay] gaya ng pagiging magkapatid sa pagpapasuso o pagiging napakalapit na 
kamag-anak sa dugo [gaya ng tiyuhin at tiyahin] o pagiging napakalapit na kamag- 
anak dahil sa kasal [gaya ng beyenan]. 

Ang mga babaeng bawal mapangasawa: Una: Ang mga bawal mapangasawa 
magpakailanman; ang mga ito ay may mga bahagi: 

1). Ang napakalapit na kamag-anak sa dugo. Sila ay ang ina, ang lola, at ang 
sinumang babaeng kanunu-nunuan; ang babaeng anak, ang babaeng anak ng anak, 
at ang sinumang babaeng kaapu-apuhan; ang babaeng kapatid, walang pasubali, 
ang babaeng anak ng babaeng kapatid, ang babaeng anak ng lalaking anak nito, o 
ang babaeng anak ng babaeng anak nito, ang babaeng anak ng lalaking kapatid, 
walang pasubali, ang babaeng anak nito, ang babaeng anak ng lalaking anak nito, 
ang babaeng anak ng babaeng anak nito, at ang sinumang kaapu-apuhan ng mga 
ito; ang tiyahin sa panig ng ama, ang tiyahin sa panig ng ina, at ang sinumang 
tiyahin ng kanunu-nunuan. 2). Ang naging napakalapit na kamag-anak dahil sa 
pagpapasuso. Ang pagbabawal dito ay katulad ng sa kamag-anak sa dugo at 
kamag-anak dahil sa kasal. 3). Ang naging napakalapit na kamag-anak dahil sa 





kasal. Sila ay ang ina ng asawa at ang mga lola nito, ang mga asawa ng mga 
kanunu-nunuan, at ang mga babaeng anak ng asawa sa dating asawa nito, pati ang 
sinumang kaapu-apuhan ng mga ito. 

Ikalawa: Ang pansamantalang bawal mapangasawa. Ito ay dalawang uri; 

1). Dahil sa bawal pagsasabayin, gaya ng pagiging sabay na asawa ng dalawang 
magkapatid na babae o ng isang babae at tiyahin nito maging sa panig ng kanyang 
ama o ina; 2). Dahil sa kalagayang maaaring maglaho, gaya ng asawa ng iba. 

Kapupulutan ng Aral: Hindi karapatan ng mga magulang na pilitin ang anak 
na mag-asawa ng hindi niya ninanais at hindi niya tungkuling sumunod sa kanila 
roon at hindi siya nagiging suwail dahil doon. 

^ Ang Diborsiyo. Ipinagbabawal na diborsiyuhin ang babae sa panahong may 
regia o Nifas. Ipinagbabawal ding diborsiyuhin ang babe sa panahong wala ngang 
regia nguni't nakipagtalik sa kanya, nguni't kung sakaling diniborsiyo ay may bisa 
ito. Kasuklam-suklam ang diborsiyo nang walang dahilan. Ipinahihintulot ito 
kung kailangan. Sunnah (nakabubuti) ang diborisyo para sa isang napipinsala 
dahil sa pag-aasawa. Hindi isinasatungkuling sumunod sa mga magulang sa 
usapin ng diborsiyo. Ang sinumang nagnais na magdiborsiyo sa asawa niya ay 
ipinagbabawal sa kanya na diborsi 3 mhin ito nang higit sa isang beses. 
Kinakailangang ang babae ay nasa kalagayang hindi siya naitalik ng lalaki mula 
ng tumigil ang regia niya. Didiborsiyuhin niya ito nang isang beses at hindi na 
siya magsagawa rito ng karagdagang diborsiyo hanggang sa hindi natapos ang 
'Iddah (palugit na panahon) nito. Ipinagbabawal sa babaeng nasa ilalim ng 
diborsiyong Raj'i^ na lumabas sa bahay [kung hindi kailangan], o palabasin siya 
ng lalaki, bago matapos ang 'Iddah (itinakdang panahon bilang palugit). Ang 
diborsiyo ay magaganap sa pamamagitan ng pagbigkas at hindi magaganap sa 
pamamagitan ng pagkakaroon ng hangarin lamang. 

^ Ang mga Paniinumpa. May apat na kondisyon upang magsagawa ng 
Kaffarah (katumbas na kabayaran) sa sumpaang hindi natupad. 1). Ang 
paglalayong magsasagwa ng panunumpa. Kaya hindi ito nauukol sa sinabi sa 
pamamagitan ng dila nang walang paglalayong sumumpa at tinawag iyon na 
nadulas na panunumpa, gaya ng pagsabi ng: "Hindi, sumpa man sa Allah" o "Oo, 
sumpa man sa Allah" sa sandali ng pagkakamali sa pananalita. 2). Ang sinumpaan 
ay anumang posibleng mangyayari sa hinaharap. Kaya hindi ito nauukol sa isang 
nangyari na hindi naman nalalaman, o nag-aakala sa pagsasabi ng sarili ng totoo, 
nagsisinungaling sa kabila ng pagkakaalam (ito ay bulaang panunumpa at kabilang 
sa mga malaking pagkakasala), o nanunumpa para sa gagawin sa hinaharap sa pag- 
aakalang nagsasabi ang sarili ng totoo nguni't lumitaw ang salungat sa akala. 3). Na 
ang sumusumpa ay may kalayaang pumili at hindi napipilitan. 4). Na sisira sa 
sinumpaan sa pamamagitan ng paggawa ng sinumpaang hindi gagawin o ng hindi 
paggawa ng sinumpaang gagawin. Ang sinumang sumumpa at nagpasubali ay 


1 Ang diborsiyong Raj'i ay ang diborsiyong nananatiling may bisa pa ang pagsasama ng dalawa 
bilang mag-asawa. 





hindi isinasatungkulin sa kanya na magsagawa ng Kaffarah alinsunod sa dalawang 
kondisyon : 1. Ang pagkadugtong ng pasubali (kondisyon) sa panunumpa, 2. na 
nilalayon na isalalay ng katuparan ng panunumpa sa pasubali, gaya ng pagsabi ng 
ganito: "Sumpa man sa Allah, gagawin ko kung loloobin ng Allah." Ang sinumang 
sumumpa na gagawa ng isang bagay nguni't nakita niya na ang kapakanan ay 
humihiling ng salungat sa sinumpaan, ang Sunnah (nakabubuti) ay hindi tuparin 
ang sinumpaan, magsagawa ng Kaffarah, at gawin ang higit na mabuti. 

Ang Kaffarah (pambayad-sala) sa panunumpang [hindi tinupad]; Ito ay ang 
pagpapakain sa sampung dukha na sa bawa't dukha ay kalahati ng Saa' (isang kilo’t 
1/4) mula sa [pangunahing] pagkain [ng bansa], o magbigay ng kasuutan sa kanila, 
o magpalaya ng isang alipin. Ang sinumang hindi makahanap nito ay kailangang 
mag-ayuno ng tatlong araw na magkakasunod. Ang sinumang nag-ayuno sa kabila 
ng kakayahang magbigay ng pagkain o kasuutan sa mga dukha ay hindi naalisan ng 
pananagutan niya. Ipinahihintulot na magsagawa ng Kaffarah bago sumira sa 
sinumpaan o matapos sumira. Ang sinumang sumumpa nang higit sa isang beses sa 
isang bagay ay makasasapat na para sa kanya na magsagawa ng isang Kaffarah. At 
kung dumami ang panunumpa ay darami rin ang mga Kaffarah [para sa paglabag 
ng mga iyon]. 

^ Ang Panata: ang mga uri nito. 1). Ang lubos na panata gaya ng pagsabi ng: 
“May panata ako sa Allah kung ako ay gagaling” at nanahimik na lamang at hindi 
na naglayon ng isang takdang panata ay kailangang magsagawa ng Kaffarah sa 
panunumpa kapag natupad ang paggaling. 2). Ang panata dala ng silakbo ng 
damdamin at galit: ito ay ang pag-uugnay ng panata sa isang kondisyon kalakip ng 
layuning magpipigil sa paggawa ng isang bagay o magpupumilit sa paggawa niyon 
gaya ng pagsabi ng ganito: “Kapag kinausap kita ay kailangan kong mag-a 3 nmo ng 
isang taon.” Ang hatol dito ay mamimili sa pagitan ng pagsasagawa sa inubliga sa 
sarili o magsasagawa ng Kaffarah para sa panunumpa pagkatapos ng pakikipag-usap 
niya rito. 3). Ang panatang ipinahihintulot: tulad ng pagsasabi ng ganito: 
“Isinusumpa ko sa Allah na isusuot ko ang lambong ko.” Ang hatol dito ay 
pamimiliin siya sa pagitan ng pagsusuot ng lambong o magsagawa ng Kaffarah sa 
panunumpa. 4). Ang panatang kasuklam-suklam:, tulad ng pagsabi ng ganito: 
“Isinusumpa ko sa Allah na hihiwalayan ko ang asawa ko.” Ang hatol dito ay 
Sunnah (kaaya-aya) para sa kanya na magsagawa ng Kaffarah ng panunumpa at 
hindi gagawin ang ipinanata. Nguni't kung isinagawa ito ay wala nang Kaffarah para 
sa kanya. 5). Ang panata ng pagsuway: tulad ng pagsabi ng ganito: “Isinusumpa 
ko sa Allah na magnanakaw ako.” Ang hatol dito ay ipinagbabawal ang pagtupad 
nito at magsasagawa ng Kaffarah sa panunumpa. Kung isinagawa niya ito ay 
magkakasala siya nguni't wala nang Kaffarah para sa kanya. 6). Ang panata ng 
pagsunod: tulad ng pagsabi ng ganito: “Isinusumpa ko sa Allah na magdarasal 
ako ng ganito” dahil sa paglalayon niya ng ikapaglalapit-loob sa Allah. Kung 
isinalalay niya ito sa isang kondisyon gaya ng paggaling ng isang maysakit, 
kinakailangan ang pagtupad doon kapag natupad ang kondisyon. Kung hindi naman 
isinalalay ito sa kondisyon ay kinakailangan ang pagtupad nang walang pasubali. 




♦ Ang Pagpapasuso sa isang Sanggol na hindi anak: Ipinagbabawal dahil dito 
ang anumang ipinagbabawal kaugnay sa pagkakamag-anak sa dugo. lyon ay 
alinsunod sa tatlong kondisyon: 1 ). na ang gatas na sinuso ay nagmula sa 
panganganak at hindi sa iba pa; 2). na ang pagsuso ng sanggol ay sa loob ng 
dalawang taon pagkapanganak; 3). na pagsuso ay tiyakang limang beses o higit pa. 
Ang ibig sabihin ng pagsuso ay ang pagsipsip ng gatas sa suso hanggang sa kusang 
umayaw ang bata kahit hindi pa nabusog. Hindi nasasakop ng pagkakamag-anak sa 
gatas ang usapin kaugnay sa pagsustento at pagpapamana. 

^ Ang Habilin: Isinasatungkulin pagkamatay ng naghabilin na ipatupad ito ng 
sinumang may karapatang magpatupad nang wala nang pagpapatunay na 
pinaghabilinang ipatupad ito sa kinauukulan nito. Sunnah (kaaya-aya) ito sa isang 
mag-iiwan ng maraming yaman. Kaibig-ibig na maghabilin na ikawanggawa ang 
ikalimang bahagi ng yaman sa mga maralitang kamag-anak na hindi tagapagmana o 
kung hindi naman ay sa dukha o maalam sa Islam o matuwid na tao. 
Kinasusuklamang maghabilin para sa iba ang isang maralita na may mga likas na 
tagapagmana naman, maliban kung ang tagapagmana niya ay may yaman sapagka't 
mapahihintulutan ito. Ipinagbabawal na ihabiling ibigay sa hindi legal na 
tapagpamana ang higit sa Vs ng yaman. Ipinagbabawal sa likas na tagapagmana na 
kumuha mula sa anumang ihinabilin kahit kaunti maliban kung nagpahintulot niyon 
ang mga tagapagmana pagkamatay ng naghabilin. Napawawalang-saysay ang habilin 
sa pagsabi ng naghahabilin ng ganito: “Binawi ko na,” o “Pinawalang-saysay ko na,” 
o “Binago ko na,” at mga tulad nito. Kaibig-ibig na magsulat sa Simula ng habilin ng 
ganito: Bismillaahir rahmaanir raheem. Ito ang hinahabilin ni Polano: na sumasaksi 
siya na walang Diyos kundi ang Allah: tanging Siya, wala Siyang katambal; na si 
Muhammad ay Lingkod Niya at Sugo Niya; na ang Paraiso ay totoo; na ang 
Impiyemo ay totoo; na ang Ruling Sandali ay darating nang walang pag-aalinlangan; 
na ibabangon ng Allah ang sinumang nasa mga libingan. Naghahabilin ako sa 
maiiwan kong mag-anak na mangilag silang magkasala sa Allah, ayusin nila ang 
hidwaan nila sa isa't isa, at sumunod sila sa Allah at sa Sugo Niya kung sila ay mga 
mananampalataya. Naghahabilin ako sa kanila ng gaya ng ihinabilin ni Ibrahim 
(Abraham) sa mga anak niya at ni Ya'qub: {O mga anak ko, tunay na ang Allah ay 
humirang para sa inyo ng relihiyon kaya huwag kayong mamamatay malibang 
kayo ay mga Muslim (sumusuko sa Kanya).) [Qur'an 2 : 182 ]. 

Kaaya-aya kapag dumalangin ng pagpapala para sa Propeta (S) na 
pagsamahin ang Salah at Tasleem [gaya ng pagsabi ng Allaahumma salli wa 
sallim (O Allah! Itampok nawa ang pagpapala at kapayapaan)] at huwag 
magkakasya sa isa lamang sa dalawang ito. Ang hindi mga propeta ay hindi 
ipinapanalangin ng pagpapala sa Simula pa lamang kaya hindi sinasabing: Si Abu 
Bakr, Sallallaahu 'alayhi wa sallam (itampok nawa ng Allah sa kanya ang 
pagpapala at kapayapaan) o 'Alayhis Salaam (mapasakanya nawa ang 
kapayapaan). Ito ay kasuklam-suklam bilang pag-iiwas sa kinasusuklaman. 
Ipinahihintulot naman ayon sa nagkakaisang pahayag na isama ang mga hindi 
propeta kasunod sa mga propeta kaya sasabihing: Allaahumma salli 'alaa 




muhammadin wa 'alaa aali muhammadin wa ashaabihi wa azwaajihi wa dhur- 
riyyatihi. (O Allah! Pagpalain Mo nawa si Muhammad, ang mag-anak ni 
Muhammad, ang kanyang mga kasamahan, ang kanyang mga maybahay at ang 
kanyang mga supling). Kaaya-aya na ipanalangin ng kasiyahan at kaawaan ang 
mga Sahabah, ang mga Tabi'een (kasunod nila), ang mga sumunod sa kanila na 
mga maalam sa Islam, mga palasamba, at lahat ng mga mabuting tao. Kaya kapag 
nabanggit si Imam Abu Hanifah, o Imam Malik, o Imam Ash-Shafi'i, o Imam 
Ahmad ay magsasabi ng Radiyallaahu 'anhum (kalugdan nawa sila ng Allah) o 
Rahimahumullaah (kaawaan nawa sila ng Allah). 

^ Ang Pagkakatay: Isinasatungkulin ang pagkatay ng hayop upang 
mapahintulutang kainin ito. Isinasa-alang-alang sa hayop ang mga kondisyon na 
sumusunod: 1). na ito ay ipinahihintulot kainin; 2). na makakayang alagaan; 3). na 
ito ay hayop na nabubuhay sa katihan. 

Ang pagkakatay ay may apat na kondsiyon: 1). na ang nagkakatay ay may sapat 
na isip; 2). na ang kasangkapan ng pagkakatay ay isang bagay na hindi ngipin at 
kuko sapagka't hindi ipinahihintulot ang pagkatay sa pamamagitan ng mga ito; 
3). paglalaslas sa lalamunan (ang daanan ng hangin papuntang baga), ng esopago 
(daanan ng pagkain at inumin), at ng dalawang malaking ugat sa leeg o isa sa 
dalawa. 4). ang pagsabi ng Bismillaah sa sandaling paggalaw ng kamay sa 
pagkatay. Hindi na isinasatungkulin ang pagbigkas nito kapag nakalimutan at 
maaari ring sabihin ito sa wikang hindi Arabik. Sunnah (nakabubuti) na banggitin 
ang Allaahu Akbar pagkatapos ng Bismillaah. 

Ang Pangangaso: isinasa-alang-alang sa hayop na hinahangad sa pangangaso 
ang mga kondisyon: 1). na ito ay ipinahihintulot kainin; 2). na ito ay likas na mailap; 
3). na hindi inaalagaan. Ang hatol kaugnay rito ay ipinahihintulot para sa 
nangangailangan nito at kinasusuklaman kung paglilibangan at paglalaruan. Kung 
makasasakit sa mga tao dahil sa paghabol dito, ipinagbabawal ito. Ipinahihintulot 
ang pangangaso alinsunod sa apat na kondisyon: 1). na ang nangangaso ay kabilang 
sa pinahihintulutang magkatay; 2). na ang kasangkapan ay kabilang sa anumang 
mapahihintulutan kainin ang pinatay nito: at ito ay dahil sa matalas gaya ng sibat, 
palaso, at mga tulad nito. Kung ang pangangaso ay sa pamamagitan ng hayop na 
naninila gaya ng lawin o aso, ito ay nararapat kung naturuan; 3). ang paglalayong 
mangangaso: ang pagtudla ng sandata sa layuning mangaso nguni't kung nakatama 
nang walang layunin ang may-ari nito, hindi ipinahihintulot kainin iyon; 4). ang 
pagsabi ng Bismillaah sa pagtudla ng sandata at hindi mapahihintulutang 
makaligtaang banggitin ang Bismillaah rito kahit pa sanhi ng pagkalimot, sapagka't 
bawal kainin ito kung hindi nabanggit ito. 

Ang Pagkain: Ito ay ang lahat ng nakakain at naiinom. Sa kabuuan ay 
ipinahihintulot ito. Kaya naman ipinahihintulot ang lahat ng pagkain alinsunod sa 
tatlong kondisyon: 1). na ang pagkain ay tunay na malinis; 2). na ito ay walang 
pinsalang dulot; 3). na ito ay hindi marumi. Ipinagbabawal ang bawa't pagkaing likas 
na marumi gaya ng dugo at hayop na namatay na hindi nakatay, ang anumang may 
pinsalang dulot gaya ng lason, at ang likas na marumi gaya ng tae, ihi, kuto, at 




pulgas. Ipinagbabawal mula sa mga hayop na pangkatihan gaya ng mga asnong 
inaalagaan; at ang anumang naninila sa pamamagitan ng pangil gaya ng leyon, tigre, 
lobo, cheetah, aso, baboy, unggoy, pusa, alamid, fox, at squirrel, nguni't hindi ang 
hyena. Ipinagbabawal mula sa mga ibon ang anumang naninila sa pamamagitan ng 
mga kuko gaya ng agiXa., falcon, lawin, uwak, at kuwago, ang anumang kumakain ng 
patay gaya ng agila, buwitre, at tagak. Lahat ng minamarumi ng mga Arabo na 
naninirahan sa mga bayan gaya ng paniki, daga, putakti, bubuyog, langaw, paruparo, 
hudhud (isang uri ng ibon), hedgehog^ porcupine^ at ahas, at ang mga maliit na 
hayop gaya ng uod, bubwit, tuko at butike; ang lahat ng ipinag-uutos ng Islam na 
patayin gaya ng alakdan; ang ipinagbawal patayin gaya ng langgam; ang hybrid ng 
hayop na kinakain at hindi kinakain gaya ng sim ‘ na anak ng hyena at lobo. Hindi 
ipinagbabawal ang hybrid ng dalawang ipinahihintulot na hayop gaya ng mola na 
anak ng ligaw na asno at kabayo. Ipinahihintulot ang anumang iba pa rito gaya ng 
hayupan^ at kabayo; mga ligaw (wild) na hayop gaya ng giraffe, kuneho, hyrax,^ 
jerboa^ dabb,^at antelope', mga ibon na gaya ng ostrich, manok, paboreal (peacock), 
loro, kalapati, maya, pato, itik, bibi, gansa at lahat ng ibon sa tubig; lahat ng hayop na 
naninirahan sa tubig maliban sa palaka, ahas, at buwaya. Ang anumang nainuman o 
nadumihan na pananim o bunga ay ipinahihintulot kainin maliban kung lumitaw ang 
lasa ng marumi o ang amoy nito sapagka’t sa ipinagbabawal na kung nagkagayon. 
Kinasusuklaman ang pagkain ng uling, lupa, at putik, at ang pagkain ng sibuyas, 
bawang, at mga tulad nito kung hindi naluto. Kapag walang makain at kinailangang 
kumain ay maaaring kumain ng sapat sa pagsagip ng buhay. 

^ Ipinagbabawal ang bumati sa mga Kafir (di-muslim) sa mga pagdiriwang nila 
at ang pagdalo sa mga iyon, at ang pag-una sa kanila sa pagbati ng Assalaamu 
'alaykum (Sumainyo ang Kapayapaan). Kapag inunahan nila tayo sa pagbati ng 
Assalaamu 'alaykum ay kailangang tugunin sa pamamgitan ng pagsabi ng Wa 
'alaykum (at sumainyo rin). Ipinagbabawal ang pagtayo bilang paggalang sa 
kanila at sa mga gumagawa ng Bid'ah. Hindi kanais-nais ang pakikipagkamay sa 
kanila. Ang pakikiramay sa kanila at ang pagdalaw sa maysakit nila ay bawal 
maliban sa lehitimong kapakanan. 


1 Hayop na malaki nang kaunti sa daga at matulis ang mga balahibo. 

2 Maladagang hayop na matulis ang mga balahibo at hawig sa hedgehog. 

3 Mga hayop na may apat na paa at kumakain ng damo. 

4 Hayop na kasinglaki ng kuneho. 

5 Hayop na hawig sa dagang buldd. 

6 Hayop na hawig sa iguana. Hindi ito bayawak. 





Ang Ruqyah (orasyon) j 


na Pang-Islam 



Tunay na ang nagmumuni-muni sa mga kaparaanan ng Allah ay nalalaman na ang 
pagsubok ay isang bahagi ng Kanyang mga kaparaanang pangnilikha at pangtadhana. 
Siya ay nagsasabi; ^Tunay na susubukin Namin kayo sa pamamagitan ng isang 
bagay na tulad ng pangamba, gutom, at kabawasan mula sa mga ari-arian, mga 
buhay, at mga bunga. Kaya balitaan mo ng nakatutuwang balita ang mga 
nagtitiis.) [Qur’an 2:155]. Nagkakamali ang sinumang nag-aakala na ang mga matuwid ay 
malayo sa pagsubok. Bagkus ang pagdanas ng pagsubok ay isang simbulo ng 
pananampalataya. Sa katunayan nga tinanong ang Sugo (ii): Alin sa mga tao ang 
pinakamatindi sa pagsubok? Sinabi niya: "Ang mga Propeta at pagkatapos ay ang 
mga matuwid at pagkatapos ay ang mga napakabuting huwaran at sumunod ang 
mga napakabuti pang huwaran sa mga tao; sinusubok ang lalaki (tao) alinsunod 
sa kanyang pagsampalataya. Kaya kung ang kanyang pagsampalataya ay may 
katigasan, dinadagdagan ang pagsubok sa kanya. At kung ang kanyang 
pagsampalataya ay may kalambutan, pinagagaan sa kanya." [ibnu Majah]. 

Ito ay kabilang sa mga tanda ng pagmamahal ng Allah sa Kanyang lingkod. Sinabi 
niya (S): "Tunay na kapag napamahal ang Allah sa mga tao ay nagbigay Siya ng 
pagsubok sa kanila." [Ahmad]. At kabilang din sa mga tanda ng pagnanais ng Allah ng 
kabutihan sa Kanyang lingkod. Sinabi niya (S): "Kapag ninais ng Allah sa Kanyang 
lingkod ang kabutihan, mamadaliin Niya sa kanya ang parusa sa Mundo. At 
kapag ang ninais naman ng Allah sa Kanyang lingkod ay ang masama, pipigilin 
muna ng Allah sa kanya ang (kaparusahan ng) kanyang kasalanan hanggang sa 
papanagutin Niya siya dahil dito sa Araw ng Pagbangon muli." [TirmidM]. 

Ito ay isang pambayad-sala sa mga pagkakasala, kahit pa man kaunti. Sinabi niya (®): 
"Walang Muslim na dinapuan ng kapinsalaan na isang tinik at anumang higit pa rito 
malibang pawalang-sala ng Allah sa pamamagitan nito ang mga masamang nagawa 
niya gaya ng paglalaglag ng punong-kahoy sa mga dahon nito." [Ai-iBukhan at Muslim], 

Dahil doon, tunay na ang Muslim na sinusubok, kung siya ay matuwid, ang 
pagsubok ay isang pambayad-sala para sa mga nagawang masama na nakalipas na o 
isang pag-aangat sa mga antas. Kung siya naman ay isang sumusuway, ito ay isa ring 
pambayad-sala para sa mga nagawang masama at isang pagpapaalaala sa pagiging 
panganib ng mga ito. Siya (ang Allah) ay nagsabi: {Lumitaw na ang katiwalian sa 
kalupaan at karagatan dahil sa kinita ng mga kamay ng mga tao upang palasapin 
Niya sila ng ilan sa ginawa nila baka sakaling sila ay magbabalik.) [Qur'an 30:4i]. 

Ang mga Uri ng Pagsubok: Pagsubok sa pamamagitan ng mabuti; gaya ng 
pagdaragdag ng yaman at pagsubok sa pamamagitan ng masama; gaya ng pagkatakot, 
pagkagutom, at pagkabawas ng yaman. Ang Allah ay nagsasabi: (At susubukin 
Namin kayo sa pamamagitan ng masama at mabuti bilang tukso.) [Qur'an 21:35]. 

At kabilang dito ang pagsubok sa pamamagitan ng pagkakasakit at kamatayan, 
na ang pinakasukdulan sa mga kadahilanan nito ay ang usog at ang kulam na 
umuusbong mula sa pagkainggit. Sinabi niya (#): "Ang pinakamarami sa 
namamatay sa aking mamamayan matapos ang pagtatadhana ng Allah at 
pagtatakda Niya ay dahil sa usog." [At-Tayaiisi], 

Ang pag-iingat laban sa Usog at Kulam: Ang pag-iingat ay mainam kaysa 
sa pagpapagamot. Kaya naman kailangan nating maging masigasig kaugnay 
dito. Kabilang sa napakahalaga sa mga ito: ^ Ang pagpapalakas sa sarili sa 
pamamagitan ng Tawheed, ang paniniwala na ang nagpapa-iral sa sangtinakpan ay 





ang Allah, at ang pagpaparami ng mga magagandang gawa. Ang mabuting pag- 
iisip sa Allah at ang pagtitiwala sa Kanya, kaya naman hindi mag-iilusyon ng 
karamdaman at usog dala lamang ng anumang sintoma sapagka't ang pag-iilusyon 
ay isang sakit mismo. t(tKapag may napatanyag na tao na siya raw ay nang-uusog o 
nangkukulam, siya ay iiwasan bilang pagsasagawa ng mga kadahilanan ng 
kaligtasan hindi bilang takot. Ang paggunita sa Allah at ang pagdalangin ng 
pagpapala kapag nakakita ng anumang hinahangaan. Sinabi ng Sugo (S): "Kapag 
nakakita ang isa sa inyo sa sarili niya o sa yaman niya o sa kapatid niya ng 
anumang nagugustuhan niya ay manalangin siya ng pagpapala sapagka't 
tunay na ang usog ay totoo." [Al-Hakim], (Ang pagdalangin ng pagpapala ay ang 
pagsabi ng: Baarakallaahu lak (Ipagkaloob nawa ng Allah sa iyo ng pagpapala) 
hindi ang pagsabi ng: Tabaarakallaah (Sukdulang Mapagpala ang Allah). Ang 
pagkain sa umaga ng pitong pirasong datiles na 'Ajwah na galing sa Lungsod ng 
Propeta (0). tit Ang pagdulog sa Allah, ang pagtitiwala sa Kanya, ang kagandahan 
ng pag-iisip sa Kanya, ang pagpapakupkop sa Kanya laban sa usog at kulam, ang 
pagpapanatili sa pagbigkas ng mga Dhikr at mga panalanging pagpapakupkop sa 
bawa't araw, sa umaga at gabi. Ang mga Dhikr na ito ay may epekto na 
nadadagdagan o nababawasan ayon sa pahintulot ng Allah dahil sa dalawang 
bagay: 1). Ang paniniwala na ang mga nasaad sa mga ito ay katotohanan at 
katapatan at na ito ay napakikinabangan ayon sa pahintulot ng Allah; 2). Na 
bibigkasin ito ng dila niya at makikinig dito ang mga tainga niya at ang puso niya 
ay nakatuon dito dahil ito ay panalangin at ang panalangin ay hindi tinutugon mula 
sa isang pusong nalilingat at nagliliwaliw gaya ng tumpak na nasaad mula sa kanya 
(0). Ang oras ng mga Dhikr at mga panalanging pagpapakupkop (Ta'awidh: Ang 
mga Dhikr sa umaga ay sinasabi pagkatapos ng Salah na Fajr at ang mga Dhikr 
naman sa gabi ay sinasabi pagkatapos ng Salah sa 'Asr. Kapag nakalimutan ng 
Muslim na sabihin ito o nakaligtaan ay sabihin niya ito pagkaalaala niya rito. 

Ang mga palatandaan ng pagkausog at iba pa: Walang salungatan sa pagitan ng 
medisina at Ruqyah na pang-Islam sapagka't ang Qur’an ay may panglunas sa mga 
karamdamang pisikal at mga karamdamang espirituwal. Kapag ang tao ay ligtas sa 
mga karamdamang pisikal, ang mga karamdaman kadalasan ay nasa anyong sakit 
ng ulo na pabalik-balik, paninilaw sa mukha, madalas na pagpapawis at pag-ihi, 
kawalan ng gana sa pagkain, pamamanhid o panginginit o panlalamig sa mga dulo 
ng kamay at paa, pagkakabug-kabog ng puso, pabalik-balik na pananakit ng 
pinakamababang bahagi ng likod at mga balikat, pagkalungkot at paninikip ng 
dibdib, insomia sa gabi, matinding reaksiyon bunsod ng pagkatakot at galit na hindi 
likas, madalas na pagdidighay at pagbubuntong-hininga, pagkagustong mapag-isa, 
katamlayan at katamaran, paghilig sa pagtulog, at iba pang mga suliraning 
pangkalusugang walang dahilang medikal. Maaaring matagpuan ang mga tanda na 
ito o ang ilan sa mga ito alinsunod sa lakas at hina ng sakit. 

Kinakailangan sa Muslim na maging malakas ang Pananampalataya at ang 
puso, na hindi siya pinapasok ng mga pang-uudyok, kaya naman hindi niya pag- 
iilus 5 ainan ang sarili niya na siya ay dinapuan ng anumang sakit dahil lamang sa 
pagkadama niya sa isa sa mga sintoma na ito, dahil ang ilusyon ay kabilang sa 
pinakamahirap lunasan sa mga sakit. Maaaring matagpuan ang ilan sa mga tanda na 
ito sa ilan gayong sila naman ay mga malusog. Maaari itong matagpuan gayong 




ang dahilan ay pisikal na karamdaman. Maaari ring ang dahilan ay ang kahinaan ng 
pananampalataya, gaya ng paninikip ng dibdib, kalungkutan, at katamlayan. Kaya 
naman kailangang repasuhin niya ang ugnayan niya sa Allah. 

Kaya kapag ang karamdaman ay dahil sa usog,^ tunay na ang lunas ayon 
sa kapahintulutan ng Allah ay sa pamamagitan ng isa sa dalawang paraan: 
1). Kung nakikilala ang nang-usog: Pag-uutusan siya na maligo at magdala ng 
ipinaligong tubig na ito o magdala ng mula sa naapektuhan^ niya at pagkatapos ay 
ipaliligo at iinuman. 2). Kung hindi nakikilala ang nang-usog: Ang pagpapagamot 
ay sa pamamagitan ng Ruqyah, panalangin, at Hijaamah (pagpapalabas ng dugo sa 
pamamagitan ng paghihiwa sa anumang bahagi ng katawan). 

Kung ang karamdaman naman ay panggagaway (kulam),^ tunay na ang lunas ayon 
sa kapahintulutan ng Allah ay sa pamamagitan ng isa sa mga smnusunod na paraan: 

1). Ang pag-alam sa kinaroroonan ng pinagsagawaan ng kulam: Kapag natagpuan 
ito ay kakalasin ang kinapitan nito habang binibigkas ang Surah (113) at (114) at 
pagkatapos ay susunugin iyon. 2). Ang Ruqyah (orasyon) na pang-Islam: Sa 
pamamagitan ng mga talata ng Qur’an, lalung-lalo na ang Surah Al-Falaq at Surah 
An-Naas at ang Surah Al-Baqarah, at ng mga panalangin, na tatalakayin mamaya. 
3). Ang Nushrah: Ito ay dalawang uri: a). Ipinagbabawal; Ito ay ang paglunas sa 
kulam sa pamamagitan ng kulam at pagpunta sa mangkukulam upang alisin niya 
ito. b). Ipinahihintulot: Kabilang dito ang pagkuha ng pitong pirasong dahon ng 
mansanitas at ang pagdurog ng mga ito. Pagkatapos ay babasahan ito ng tatlong 
beses ng Surah Al-Kafirun, Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, at Surah An-Nas. 
Pagkatapos ay ilalagay ito sa tubig. Pagkatapos ay iinumin at ipaliligo. Uulit-ulitin 
iyon hanggang sa gumaling, Insha Allah [kung ipahintulot ito Allah]. Isinalaysay ni 
Abdul Razzaq. 4). Ang pagtataboy sa kulam: Sa pamamagitan ng paglilinis ng 
tiyan sa pamamagitan ng paggamit ng pampasuka kung ito ay nasa loob ng tiyan, at 
sa pamamagitan ng Hijamah"* kung nasa ibang bahagi nito. 

Ang Ruqyah: Ang mga kondisyon nito: 1). Na ito ay sa pamamagitan ng mga talata ng 
Qur’an at mga lehitimong Du'a', 2). Na ito ay sa wikang Arabo; ipinahihintulot din ang 


1 Ang usog ay kapinsalaang mula sa Jinn na dumadapo ayon sa kapahintulutan ng Allah sa isang nausog 
dahil sa paglalarawan at paghangga mula sa naknmog, na nadaluhan ng mga demonyo at hindi 
nagkaroon ng panghadlang (na gaya ng Dhikr, dasal, at iba pa). Sumasaksi para rito ang isang Hadith: 
"Ang usog ay totoo," [Al-Bukhari]. At ang isa pang naisaad na sanaysay: "At dinadaluhan ito ng 
demonyo at nainggit ito sa anak ni Adam," [Ahmad]. Tinaguiian ito na 'Ayn (mata sa arable) dahil ito 
ang kasangk apan ng paglalarawan hindi sa ito ang nagdndulot ng plnsala, batay sa isang patunay 
na ang bulag nakapagdudulot nito sa ibang tao gayong siya ay hindi naman nakatin^ sakanya. 

2 Ang naapektuhan: Ang anumang bagay na nasaling ng nakausog gaya ng mga tiia sa imnuman niya o 
kinainan niya o anumang nasaling niya. Kukuha mula rito o papaturan sa pamamagitan ng panyo o 
tulad nito at dadagdagan ng tubig. Pagkatapos ay ibubuhos sa nausog at iinumin ang ilang bahagi nito. 

3 Ang panggagaway o kaiunungang itim: Naisasagawa sa pamamagitan ng pagbubnhol (ng sinulid o tali), 
mga orasyon, pananalitang binibigkas o nakagagawa ng anumang nakaaapekto sa katawan ng nakulam o 
sa puso nito o sa pag-iisip nito nang direk^an. Ito ay may katotohanan. Ang ilan dito ay ang 
n akap a p atay. Ang ilan dito ay ang nakapagdudulot ng karamdaman. Ang ilan dito ay ang nakapipigil sa 
lalaki sa pakMpagtalik sa maybahay niya. Ang ilan dito ay ang nakapagpapahiwalay sa mag-asawa, 
Ang ilan dito ay Sffiik at Kufr. At ang ilan dito ay isang napakalaking kasalanan. 

4 Nagsabi siya (^): "Tunay na ang pinakamainam sa anumang ipinanggagamutan ninyo ay ang 
Hijamah." Nagpagaling nga ang Allah sa pamamagitan nito ng mga karamdamang pisikal o mga 
karamdamang sanhi ng usog at kulam, gaya ng kanser sa ilang tunay na buhay na pangyayari. 






mga panalangin sa ibang wika maliban pa rito, 3). Ang paniniwala na ang Ruqyah ay 
hindi ito ang nagpapagaling mismo bagkus ang kalunasan ay mula sa Allah. 

Para sa karagdagang epekto nito ay nararapat na magbasa ng Qur'an nang may 
layuning magpagaling at magpatnubay^ para sa tao at jinn sapagka't ang Qur’an 
ay ibinaba bilang patnubay at kalunasan. Hindi ito binabasa sa layuning patayin ang 
Jinn, maliban kung naging imposibleng palayasin ito ayon sa naunang nabanggit. 

Ang mga Kondisyon ng Nagsasagawa ng Ruqyah: 

1) . Na siya ay isang Muslim, na siya ay isang matuwid na nangingilag magkasala. At 
kapag siya ay higit na nangingilag magkasala, ang epekto ay higit na malakas. 

2) . Na babaling siya sa Allah nang may paniniwala sa sandali ng pagsasagawa ng 
Ruqyah sa pamamagitan ng pagbubuklod sa nilalaman ng puso at sinasabi ng dila. 
Ang mainam ay ang tao mismo ang magsagawa ng Ruqyah sa sarili niya dahil ang 
iba pa sa kanya ay kadalasang abala ang puso niyon at dahil sa walang tulad niya na 
nakadarama sa kagipitan niya at pangangailangan niya. Ang mga nagigipit ay 
pinangakuan ng Allah ng katugunan. 

Ang mga Kondisyon ng Pinagsasagawaan ng Ruqyah: 1). Kaaya-kaaya na siya 
ay isang matuwid na mananampalataya at alinsunod sa sukat ng pananampalataya 
lumalaki ang bisa. Sinabi Niya [ang Allab]: ^At Aming pinahahaha mula sa 
Qur'an ang isang pagpapagaling at isang Hahag para sa mga 
mananampalataya, nguni't walang naidagdag ito sa mga gumagawa ng 
kawalang katarungan kundi kalugian.) [Qur'an 17:82]. 2). Ang pagbaling sa Allah 
nang may paniniwala na pagagalingin Niya ito. 3). Na hindi siya maiinip sa bagal 
ng paggaling dahil ang Ruqyah ay isang panalangin at kapag nagmadali sa pagtamo 
ng katugunan ay maaaring hindi na siya tutugunin. Sinabi niya (S): "Tinutugon 
ang isa sa inyo kapag hindi siya nagmadali, na nagsasahi: Dumalangin ako 
nguni't hindi ako tinugon." [Al-Bukhari at Muslim]. 

Ang Ruqyah ay may mga Pamamaraan: 1). Ang pagbasa ng Ruqyah kalakip 
ng banayad na pagdurang walang laway, 2). Ang pagbasa nang walang kalakip ng 
banayad na pagdura, 3). Ang pagkuha sa laway sa pamamagitan ng daliri at 
paghalo nito sa lupa at paghaplos nito sa kinaroroonan ng sakit, 4). Ang pagbasa ng 
Ruqyah kalakip ng paghaplos nito sa kinaroroonan ng sakit. 

Ang mga Ayah (Talata) at ang mga Hadith na Binihigkas Bilang Ruqyah sa 
Maysakit: Ang Surah Al-Fatihah, ang Ayatul Kursiy, ang dalawag huling talata ng 
Surah Al-Baqarah: (285-286), ang Surah Al-Kafimn (109), ang Surah Al-Ddilas (112), 
ang Surah Al-Falaq (113), ang Surah An-Nas (114), at ang mga Ayah na sumusunod: 

Fasayakfeekahumullmh, wa huwas samee'ul 'akem? 

qawmanm ajeebu da'iyal 


1 Ang lay unin g magpatnubay: pag-anyaya sa sinumang nakaririnig sa Qur’an para sa ReUhiyon ng 
Allah, paggawa ng mabuti, at pagpipigil sa kasamaan. Ang ganitong layunin ay may milaking 
epekto ayon sa karanasan. Naaapektuhan ang Jinn sa Qur’an at napipigilan ang Imsamaan nito sa 
maysakit nang noabilis kadalasan. Taliwas iyon sa layuning pagpatay, na nag-uudyok sa 
pagmamatigas nito, pagmamalaki nito, at pananakit nito sa nagsasagawa ng orasyon at sa may 
sakit. Sinabi niya (Si): "Tunay na ang Allah ay mabait; nagugustuhan Niya ang kabaitan at 
nagbibigay Siya dahil sa kabaitan ng hindi Niya ibinibigay dahil sa karahasan." [Muslim]. 

2 Kaya pangangalagaan ka laban sa kanila ng Allah. At Siya ay ang Nakaririnig, ang Nakaaalam. [Qur’an 2:137]. 








Imhi wa aminu bihiyqghfir lakum min dhunoobikum wayujirkum min ^adhaabin aleem. 

^ Wa nunazzilu minal Qur-aani ma 

huwa shifaa-uw wa rahmatullilmu'mineen, wa laayazeedudh dhaalimeena illaa khasaara^ 


dtaahumu I laahu min fadhlih^ 


Am yahsudoonan naasa "alaa maa 





Wa idhaa maridhtu fahuwa yashfeen, 

Wayashfi sudoora qawmim mu^mineen} 


3®^ huwa lilladheena dmanu hudaw wa shifaa'. 

Law anzalnaa haadhal Qur- 
aana "alaa jabalil lara-aytahu khaashi-^am mutasaddi "am min khash-yatillaahJ 
^ basara hal taraa min futoor.^ 

111 '^Wa iyyakaadul ladheena kafaru 

layuzliqoonaica bi absaarihim lamma samfudh dhikra wa yaqooloona innahu lamajnoon^ 

Wa awhaynaa ilaa moosa an alqi "asaaka fa-idhaa hiya talqafu maa ya'fikoon; 
fawaqa^al haqqu wa batala maa kaanu ya^maloon; fa ghulibu hunaalika wan 
qalabusaaghireen^^ ^ 

4^ <J]r® 1 ^} 0^ ^ ^ ^ 

Qaalu yaa moosa immaa an tulqiya wa immaa an nakoona awwala man alqa; 
qaala bal alqu: fa idhaa hibaaluhum wa Hsiyyuhum yukhayyalu ilayhi min 
sihrihim annahaa tas^a; fa awjasa fee nafsihi khifatam moosa; qulnaa laa 
takhaf innaka antal a^alaa wa alqi maa fee yameenika talqaf maa sana^u 
innamaa sana^u kaydu saahirin wa laayuflihus saahiru haythu ata. 


11 


1 O mamamayan namin; tumugon kayo sa tagapaanyaya ng Allah at maniwala kayo sa kanya, 
magpapataw^ Siya sa inyo sa ilan sa mga pagkakasala ninyo at ipagsasanggalang Niya kayo 
laban sa isang masakit na pagdurusa. iQui^an 46:31j. 

2 At pinabababa Namiii mula sa Qur*an ang isang pagpapagaling at isang habag para sa mga mananampalataya, 
nguni^t walang nmdagdag ito sa mga lumaiab^ sa l^tanmgan kundi pagkalugi. [Qur’an 17:82]. 

3 O kinaiiiiggilan ba nila ang mga tao dahil sa ibinigay ng Allah sa mga ito mula sa kabutihang-loob 
Niya? [Qur’an 4:54]. 

4 At kapag nagkasakit ako, Siya ay nagpapagaling sa akin; [Qur’an 26:80]. 

5 Pagagalingin Niya ang mga dibdib ng mga taong sumasampalataya, [Qur’an 9:14]. 

6 Sabihin mo: “Ito, para sa mga sumampalataya, ay isang patnubay at isang lunas; [Qur’an 14:44]. 

7 Kung sakaling ibinaba Namin ang Qur’an na ito sa isang bundok, talagang nakita mo sana ito na 
nagpapakaaba na nagkawatak-watak dahil sa takot sa AUah. iQur'ajj 59:21 j, 

8 Panumbalikin mo ang paningin [sa langit], may nakikiia ka bang mga pagkawatak? [Qur’an 67:3]. 

9 At tunay na halos ang mga tumangging sumampalataya ay talagang nagpadulas sa iyo sa 
pamamagitan ng mga tingin nila nang narinig nila ang paalaala at sinasabi nila: Tunay na siya ay 
talagang baliw. [Qur’an 68:51]. 

10 At nagsiwalat Kami kay Musa, [na nagsasabi]: “Itapon mo ang tungkod mo, kaya walang anu-ano’y 
mabilis na oilulon nito ang iMnukunwari nila. Kaya napagtibay ang katotohanan at napawalang-saysay 
ang anumang pinaggagawa nik. Kaya nadaig sila roon at umuwi na mga minamahit. [Qur’an 7-.117-119]. 

11 Nagsabi sila: “O Musa, mauna ka kayang magtatapon o kami kaya ang unang magtatapon, Nagsabi 
siya: “Bagkus magtapon nmna kayo.” Walang anu-ano, ang mga lubid nila at ang mga tungkod nila 
ay lumitaw sa paningjn niya - dahil sa panggagaway nila - na ang mga ito ay mabilis na 
gumagapang. Kaya nakadama si Musa sa sarili niya ng pagkatakot. Sinabi Namin: 'TIuwag kang 






Fa anzalallaahu 

3 


^ ^ Thumma anzalallaahu sakeenatahu 'alaa 

rasoolihi wa 'alaal mu 'mineen. ^ 

Fa anzalallaahu sakeenatahu 'alayhi 

wa ayyadahu bijunoodil lam tarawha.^ 

sakeenatahu 'alaa rasoolihi wa 'alaal mu 'mineena wa alzamahum kalimatat taqwal 

Laq^ radiyallaahu 'anil mu 'mineena idh yubaayi'oonaka tahtash shajarati fa'alima 
maafee quloobihim fa anzalas sakeenata 'alayhim wa athaabahum fathan qareeba.^ 

^ HwH'fl? ladhee anzalas sakeenata 

fee quloobil mu'mineena liyazdaadu eemaanam ma'a eemaanihim^ 

Ang mga Hadith: 

ul>«y jLwi) As-alullaahal 'adheema rabbal 'arshil 

'adheemi an ^ash^eek^ Pitong ulit. 
ui>» r (jiiuM ^ ) 

min kulU shaitaaniw wa haammatiw wa min kulli 'aynin laammah J Tatlong beses. 
ul^ T ( f VI V jiiLlii uj ) Alloahummu 
rabban naasi adhhibil ba'sa, ishfi antash shaafi laa shifaa-a illaa shifaa-uka 
shifaa-ul laa yughaadiru saqama^ Tatlong beses. 

Allaahumma adhhib "anhu harrahaa wa 

bardahaa wa wasabaha^ Isang beses. 

Hasbiyallaahu laa ilaaha illaa 


U^eedhuka bikalimaatillaahit taammaati 


mangamba; tunay na ikaw ay ang pinakamataas.” Itapon mo ang nasa kanang kamay mo, lalamunin 
nito ang aoumang gjnawa rdla; tunay na ang ginawa nila ay isang pakana ng isang manggagaway at 
hindi magtatagumpay ang manggagaway saanman siya pumunta. [Qur’an 20:65-69]. 

1 Pagkalapos ay nagbai^ ang Allah ng Kanyang kapanatagan sa Kanyang Sugo at sa mga sumasan^alataya [Qur’an 9:26]. 

2 Kaya ibinaba ng Allah ang Kanyang katiwasayan sa kanya at inalalayan Niya siya ng mga kawal 
na hindi ninyo nakita. [Qur’an 9:40]. 

3 Saka ibinaba ng AHah ang Kanyang katiwasayan sa Kanyang Sugo at sa mga sumasampalataya. 
Pinanatili Niya sila sa Sahta ng Pagkatakot [sa Allah]. [Qur’an48:26]. 

4 Tunay ngang nagalak ang Allah sa mga sumasampalataya noong nangangako sila ng katapatan 
sa iyo sa ilalim ng punong-kahoy. Yamang nalaman Niya ang nasa puso nila kaya naman 
ibinaba Niya ang katiwasayan sa kanila at ginantimpalaan Niya sila ng isang nalalapit na 
tagumpay, [Qur’an 48:18]. 

5 Siya ang nagbaba ng Katiwasayan sa mga puso ng mga sumasampalataya upang madagdagan sila 
sa pananampalataya kasama sa taglay na pananampalataya nila. [Qur’an 48:4]. 

6 Hinihiling ko sa AUah, ang Dakila, ang Panghioon ng dakilang trono na pagalingin ka Niya. 

7 Ipinakukupkop kita sa pamamagitan ng mga Salitang Ganap ng Allah laban sa bawa't demonyo at 
salot at laban sa bawa't matang naiinggit. 

8 O Allah! Panginoon ng mga tao, alisin Mo ang sakit, pagalingin Mo; Ikaw ang Tagapagpagaling, 
walang pagpapagaling kundi ang pagpapagaling Mo: isang pagpapagaling na hindi nag-iiwan ng 
isang karamdaman. 

9 O Allah! Alisin Mo sa kanya ang init niyon, ang lamig niyon, at ang paglala niyon. 












huwa: 'alayhi tawakkaUu: wa huwa rabbul 'arshil 'adheem} Pitong beses. 
ul>« <* I ,<i |ii„. t wtti., t ,j ^ j,. /i\ j < Bismillcuihi 

arqeeka min kulli daa-in yu 'dheeka wa min sharri kulli nafsin aw 'aynin haasid; 
Allaahu yashfeeka bismillaahi arqeeka?’ Tatlong beses. 

Ilagay mo ang kamay mo sa bahaging may sakit at magsasabi ka nang tatlong beses na: 
((ul>«y ij\yr)MM)Bismillaah (tatlong beses). A'oodhu 
bi 'izzatiUaahi wa qudrakhi min sharri maa ajidu wa uhaadhir. Pitong beses.^ 

Mga Paalaala: 

O Hindi ipinahihintulot na paniwalaan ang mga pamihiin kaugnay sa nakausog 
gaya ng pag-inom ng ihi niya at na ang bisa nito ay hindi tatalab kapag nalaman. 

@ Hindi ipinahihintulot ang paglagay ng mga agimat na nasa anyong mga katad, mga 
pulseras, at mga kuwintas sa isang kinatatakutang dapuan ng usog. Sinabi niya (0): "Ang 
sinumang nagsuot ng isang bagay [bilang agimat], ipagkakatiwala siya roon." [At-'nrmidhi] 
e Ang pagsusulat ng aitldjLp4i)l«LuL»,'* o ang pagguhit ng espada o punyal o mata, 
o ang paglalagay ng Qur’an sa loob ng sasakyan, o ang pagsasabit ng ilang talata 
ng Qur’an sa loob ng mga bahay, ang lahat ng ito ay hindi nakapagtataboy ng usog 
bagkus ay maaari pang maging mga agimat na ipinagbabawal. 

O Kinakailangan sa maysakit na magkaroon ng tiyak na paniniwala sa katugunan, na 
hindi siya nababagalan sa paggaling. Kung sakahng sinabi sa kanya na ang paggahng sa 
pamamagitan ng ilang gamot ay tatagal nang buong buhay ay hindi siya manghihinawa. 
Subali't siya ay nanghihinawa kapag nagtagal ang bisa ng Ruqyah, gayong siya ay 
magkakamit ng isang Hasanah (kabutihan) sa bawa't titik na binibigkas niya [sa Ruqyah] 
at ang isang Hasanah ay may katumbas na sampung katulad nito. Kaya isatungulin niya 
ang pagdalangin, paghingi ng kapatawaran, at ang madalas na pagkakawanggawa 
sapagka't tunay na ang mga ito ay kabilang sa makapagpapagaling sa kanya. 

0 Ang sama-samang pagbabasa ay sumasalungat sa Sunnah [ng Propeta S] at ang 
bisa nito ay mahina. Gayon din ang pagkakasya sa paggamit ng recorder [sa 
pagbabasa] dahil ang layunin ay hindi naisasakatuparan dito samantalang ito ay isang 
kondisyon sa nagsasagawa ng Ruqyah bagama't sa pakikinig niyon ay may kabutihan 
naman. Suimah (mabuti) na ulit-ulitin ang Ruqyah hanggang sa gumaling maliban 
kung ikinapapagod na niya iyon, maaari niyang pakuntiin ang pagsambit niyon nang 
sa gayon ay hindi magsawa. Ang pag-ulit-ulit na pagbigkas ng Ayah (talata) at Du'a’ 
(panalangin) sa isang takdang bilang ay hindi ipinahihintulot kung walang patunay. 

@ Mayroong mga palatandaang magagamit na patunay kaugnay sa mga ito o sa 
ilan sa mga ito na ang nagsasagawa ng Ruqyah ay gumagamit ng karunungang itim 
at hindi Qur’an at huwag kang palilinlang sa ilan sa ipinakikita niyang 
karelihiyosuhan sapagka't maaaring pasisimulan niya ang pagbabasa niya sa 


1 Sapat na sa akin ang Allah, walang [tunay na] Diyos maliban sa Kanya; sa Kanya ko ibinigay ang 
along pagtitiwala at Siya ang Panginoon ng dakilang tiono. 

2 Sa ngalan ng Allah ipinanalangin kita laban sa bawa't karamdamang nakasasakit sa iyo at laban sa 
kasamaan ng bawa't tao o matang naiinggit. Ang Allah ay magpagaling nawa sa iyo; sa ngalan ng 
AUah, ipinanalangin kita. 

3 Sa Ngalan ng Allah (tatlong beses) Nagpapakupkop ako sa kapangyarihan ng Allah at kakayahan 
Niya laban sa kasamaan ng anumang matatagpuan at pinangingilagan ko. 

4 Maa shaa-allaahu tabaarakallah: Ang niloob ng Allah [ay nangyari]; napakamapagpala ng Allah. 





pamamagitan ng Qur’an at hindi maglalaon ay babaguhin niya iyon. Maaari rin 
siya ay kabilang sa nahihirating pumunta sa mga Masjid para pakitang-gilas sa mga 
tao. Maaaring nakikita mo siya na madalas sumambit sa Allah sa harap mo. Kaya 
huwag kang malilinlang nito at mag-ingat ka! 

Kabilang sa mga Palatandaan ng mga Mangkukulam at mga Bulaang 
Manggagamot: ^ Ang pagtanong sa maysakit ng pangalan niya at pangalan ng ina niya 
dahil ang pagkakaalam sa pangalan o ang kawalan ng kaalaman ay hindi makapagbabago ng 
anuman sa pagpapagaling. ^ Ang paghingi ng anuman mula sa mga kasuutan ng maysakit 
gaya ng damit o kamiseta. ^ Maaaring humingi sa maysakit ng isang hayop na may mga 
takdang katangian upang ialay sa Jinni, at maaaring ipapahid pa ang dugo nito sa may sakit. 
^ Ang pagsusulat at ang pagbabasa ng mga bulong na hindi maunawaan at walang 
kahulugan. Ang pagbibigay sa maysakit ng isang papel na may nakasulat na mga 
kuwadrado na sa loob ng mga ito ay may mga titik at mga numero. Tinatawag ito na Hijab [sa 
Arabik], ^ Ang pag-uutos sa maysakit na humiwalay sa mga tao sa loob ng ilang panahon sa 
loob ng isang madilim na silid. Tinatawag ito na Hajbah [sa Arabik], ^ Ang pag-uutos sa 
maysaldt na huwag sumaling ng tuhig sa loob ng isang takdang panahon. ^ Ang pagbihigay 
sa maysakit ng isang bagay na ililibing niya sa lupa o isang papel na susunugin niya at 
ipampapausok niya. ^ Ang pagpapabatid sa maysakit ng ilan sa mga kaalamang ukol lamang 
sa kanya na hindi nalalaman ng iba o ng pangalan niya, ng bayan niya, at ng sakit niya bago 
pa man siya nagsalita. ^ Ang pagsusuri sa kalagayan ng maysakit pagkakiMa sa kanya sa 
pamamagitan lamang ng pagpasok sa kinaroroonan niya o ng telepono o ng sulat. 

O Ang paniniwala ng Ahlus Sunnah ay na ang Jinni ay nakasasanib sa tao at ang 
patunay ay ang sinabi Niya (Allah): ^Ang mga naglalamon ng pagpapatubo sa utang 
ay hindi nakababangon kundi gaya ng pagbangon ng ibinubuwal ng Demonyo 
dahil sa pagkabaliw.) [Qur'an 2:275]. Nagkaisa ang mga dalubhasa sa pagpapaliwanag 
na ang tinutukoy dito na pagkabaliw sa Talata na ito ay ang kabaliwang dulot ng 
demonyo na dumadapo sa tao dahil sa pagsanib ng Jinni sa kanya. 

Bilang Kaganapan: 

Ang Panggagaway ay umiiral, napatunayan ang pagka-epektibo nito sa Qur'an at sa 
Sunnah [ng Propeta Muhammad], ito ay ipinagbabawal at sukdulang napakalaking 
kasalanan batay sa sinabi niya [Muhammad #]: "Iwasan ninyo ang pitong 
nakapagpapahamak. Sila ay nagsabi: O Sugo ng Allah! Ano ang mga ito? Sinabi 
niya: "Ang pagtatambal sa Allah, ang panggagaway ... " [Ai-Bukhari at Muslim], at sa 
sinabi Niya [ang Allah]: (At tunay na nalaman nila knng kanino niya binili ito. Siya 
ay hindi magkakaroon ng anumang bahagi sa Ruling Araw.) [Qur'an 02:102]. 

Ito ay dalawang bahagi: 1). Pagbubuhol ng tali at pag-uurasyon. Nakapag- 
uugnay ang mangkukulam sa paggamit ng demonyo sa pamamagitan ng mga ito 
para sa anumang nais niyang maidulot na kapinsalaan sa kinukulam. 2). Mga gamot 
na nakakaapekto sa katawan, isipan, kalooban at pagkiling ng kinulam. Ito ay 
tinatawag na kulam at gayuma. Kaya pinahahaka sa kinukulam na ang bagay na ito 
ay bumaligtad, ang bagay na ito ay gumalaw o lumakad at ang katulad nito. Ang 
Una: ang paggawa nito ay Shirk (pagtatambal) dahil hindi paglilingkuran ng mga 
demonyo ang mangkukulam hanggang hindi nito itinatakwil ang Allah. Pangalawa: 
ito ay isang sukdulan at napakalaking kasalanan. Subali't ang lahat ng iyon ay 
nagaganap ayon sa kakayahan ng Allah. 





Ang Panalangin 

Ang lahat ng mga nilikha ay mga nagdarahop sa Allah at mga nangangailangan sa 
anumang nasa Kanya, samantalang Siya ay walang-pangangailangan sa kanila at 
hindi nangangailangan sa kanila. 

Tunay na isinatungkulin ng Allah sa mga lingkod Niya ang pagdalangin, kaya 
naman sinabi Niya: ^Dumalangin kayo sa Akin, tutugunin Ko kayo; tunay na 
ang mga nagmamalaki sa pagtanggi sa pagsamba sa Akin ay magsisipasok sa 
Impiyerno na mga hamak.) [Qur'an: 40:60]. Ang ibig sabihin ng pagsamba sa 
Akin ay pagdalangin sa Akin. Nagsabi siya [ang Propeta (S)]: "Ang sinumang 
hindi humiling sa Allah ay kagagalitan Niya." ibnu Majah. Kalakip nito, ang 
Allah ay natutuwa sa paghiling ng mga lingkod Niya sa Kanya, at minamahal Niya 
ang mga mapilit sa Kanya at inilalapit Niya sila sa Kanya. 

Talaga ngang nadama ng mga kasamahan ng Propeta (S) ang bagay na ito 
sapagka't may isa sa kanila na hindi nagmamaliit ng anumang hihilingin niya sa 
Allah. Hindi rin nila idinudulog ang mga hiling nila sa isa sa mga nilikha Niya. 
Walang ibang dahilan iyon kundi dahil sa pagkahumaling nila sa kanilang 
Panginoon at pagkalapit nila sa Kanya at pagkalapit Niya sa kanila, bilang 
pagsunod sa sinabi Niya [ang Allah]: ^At kapag tinanong ka ng mga lingkod Ko 
tungkol sa Akin [ay sabihin mo:] Tunay na Ako ay malapit.) [Qur'an 2:186]. Ang 
pagdalangin sa Kanya ay isang dakilang kalagayan para sa Allah sapagka't ito ay 
napakarangal na gawain para sa Allah at maaaring makapigil sa tadhana. Ang 
bawa't dumalangin sa Allah ay tinutugon Niya kung mayroong mga dahilan sa 
pagtugon at nawala ang mga pumipigil sa pagtugon. Bibigyan ang dumadalangin 
ng isa sa mga kalagayang binanggit ng Propeta (S) sa sinabi niya: “Walang isang 
Muslim na dumadalangin ng isang panalanging hindi naglalaman ng 
kasalanan, ni pagputol sa ugnayan ng kamag-anak kundi ibibigay ng Allah 
dahil doon ang isa sa tatlo: maaaring mamadaliin para sa kanya ang tugon sa 
panalangin niya, maaaring ilalaan iyon para sa kanya sa Kabilang-buhay, at 
maaaring maglalayo sa kanya ng isang masamang katumbas niyon.” Nagsabi 
sila: “Kung gayon ay dadamihan namin [ang panalangin]?” Nagsabi siya: “Ang 
Allah ay [nagmamay-ari] ng higit na marami.” [Ahmad]. 

Ang mga uri ng panalangin: Ito ay dalawang uri: 1). Panalangin na 
pagsamba: gaya ng Salah at pag-aayuno, 2). Panalangin na paghingi at paghiling. 

Ang pagkakalamangan ng mga gawain: Ang pagbabasa ba ng Qur’an ang 
pinakamainam o ang Dhikr o ang panalangin at ang paghiling? Ang pagbabasa ng 
Qur’an ang pinakamainam sa mga gawain, walang pasubali. Pagkatapos ay ang 
Dhikr at ang pagpupuri sa Allah. Pagkatapos ay ang panalangin at ang paghiling. 
Ito ay sa ganang pagbubuod. Subali't maaaring malagay ang gawaing nalamangan 
sa kalagayang gagawa rito na maging higit na karapat-dapat kaysa sa gawaing 
nakalalamang. Ang panalangin sa araw ng 'Arafah ay higit na mainam kaysa sa 
pagbabasa ng Qur’an at ang pagpapakaabala sa pagsambit ng mga Dhikr na nasaad 
sa Sunnah pagkatapos ng Salah na isinatungkulin (Fardh) ay higit na karapat-dapat 
kaysa sa pagbabasa ng Qur’an. 





sa ikatutugon ng panalangin: Mayroong mga hayag 
na kadahilanan at mga kubling kadahilanan: 

1). Ang mga hayag na kadahilanan: ang pagsasagawa muna ng mga 
matuwid na gawain gaya ng pagkakawanggawa, pagsasagawa ng Wudu', 
pagsasagawa ng Salah, pagharap sa Qiblah, pag-aangat ng mga kamay, pagpupuri 
sa Allah ayon sa naaangkop sa Kanya, at paggamit ng mga pangalan ng Allah at 
mga katangian Niya na nababagay sa ipinapanalangin. Kaya kapag ang panalangin 
ay ang paghiling ng Paraiso, ang pagsusumamo ay sa pamamagitan ng kabutihang- 
loob Niya at habag Niya. Kapag dumalangin laban sa isang maniniil halimbawa, ay 
hindi gagamitin ang pangalan [ng Allah] na Ar-Rahman (ang Mahabagin) o Al- 
Karim (ang Mapagbigay); bagkus ang gagamitin lamang ay ang pangalan Niyang 
Al-Jabbar (ang Tagasupil) o Al-Qahhar (ang Manlulupig). 

Kabilang din sa mga kadahilanan: Ang pagdalangin para sa Propeta (S) sa 
Simula nito, kalagitnaan nito, at sa katapusan nito, ang pag-amin sa mga 
pagkakasala, ang pasasalamat sa Allah sa mga biyaya Niya, at ang pagsamantala 
sa mga sandaling nakalamang sa pagtugon sa panalangin na nasaad ang patunay 
na ang sandaling iyon ay sandaling malamang na tugunin ang panalangin. Ang 
mga sandaling ito ay marami, ang ilan sa mga ito ay ang sumusunod: Sa araw 
at gabi: sa huling ikatlong bahagi ng gabi sa sandaling bumababa ang Allah sa 
mababang langit, sa pagitan ng Adhan at Iqamah, pagkatapos magsagawa ng 
Wudu’, sa sandali ng pagkatirapa, bago magsasagawa ng Taslim sa Salah, 
pagkatapos na pagkatapos ng mga Salah, kapag natapos basahin ang kabuuan ng 
Qur’an, kapag tumilaok ang tandang, sa paglalakbay, sa pagdalangin ng naaapi, 
sa pagdalangin ng nagigipit, sa pagdalangin ng magulang sa anak niya, sa 
pagdalangin nang palihim ng isang Muslim sa kapatid niyang Muslim, at kapag 
nakaharap ang kaaway sa digmaan. ^ Sa isang linggo: sa araw ng Biyernes lalo 
na sa huling sandali nito. Sa mga buwan: sa buwan ng Ramadhan sa sandali ng 
Iftar at sa sandali ng Sahur, sa Laylatul Qadr, at sa Araw ng 'Arafah. ^ Sa mga 
sagradong pook: sa mga Masjid sa pangkalahatan, sa tabi ng Ka'bah lalo na sa 
tabi ng pinto nito, sa tabi ng Maqam Ibrahim, sa ibabaw ng Safa at Marwah, sa 
iba't ibang dako ng 'Arafah, sa Muzdalifah, sa Mina sa mga araw ng Hajj, sa pag- 
inom ng tubig ng Zamzam, at iba pa. 

2. Ang mga kubling kadahilanan: Bago magsagawa ng panalangin: ang 

pagsasagawa muna ng totoong pagbabalik-loob; ang pagpapanumbalik sa mga 
nakuhang labag sa katarungan; na ang pagkain, ang inumin, ang kasuutan, at ang 
tirahan ay mula sa mabuting kita ; ang pagpaparami ng mga pagsunod sa Allah; ang 
pag-iwas sa mga ipinagbabawal; ang pagpipigil sa sarili sa mga bagay na 
mapaghihinalaan at mga hilig ng laman. Sa sandali ng panalangin: ang pagkatuon 
ng puso, ang pagtitiwala sa Allah, ang lakas ng pag-asa, ang pagdulog sa Kanya, 
ang pagpapakumbaba, ang pagpupumilit, ang pagpapaubaya ng kapakanan sa 
Kanya, ang pagputol ng pagtingin sa iba pa sa Kanya, at ang pagkadama ng 
katiyakan sa pagtugon. 





Ang mga nakahahadlang sa pagtugon sa panalangin: Maaaring dumadalangin 
ang isang tao nguni't hindi siya tinutugon o naaalintana ang pagtugon. Ang mga 
kadahilanan ay marami, na ang ilan sa mga ito ay ang sumusunod. # Ang 
pagdalangin sa iba pa sa Allah bilang kaagapay ng Allah. Ang pagdedetalye sa 
panalangin gaya ng pagpapakupkop laban sa init ng Impiyemo, sa kasikipan nito, at 
sa kadiliman nito, yamang sapat na ang magpakupkop laban sa Impiyemo lamang. 

Ang pagdalangin ng isang Muslim laban sa kanyang sarili o sa iba pa nang labag 
sa katamngan. ^|t Ang pagdalangin na humihiling ng kasalanan at pagpuputol sa 
ugnayan sa kamag-anak. Ang pag-uugnay ng panalangin sa kalooban ng Allah 
sa pamamagitan ng pagsabi ng ganito: "O Allah patawarin Mo ako kung loloobin 
Mo", at mga tulad nito. Ang pagmamadali sa pagtugon anupa’t nakapagsasabi 
ng ganito: Nanalangin na ako nguni't hindi pa ako tinutugon. Ang 

panghihinawa o ang pagtigil sa pagdalangin dala ng pagkapagod o pagkasawa sa 
panalangin. # Ang pagdalangin nang wala sa loob at nalilingat. ^(^Ang hindi 
magandang pag-asal sa harap ng Allah gaya ng narinig ng Propeta sa isang 
lalaki na dumadalangin sa mga Salah nito nguni't hindi dumadalangin para sa 
Propeta (S) kaya nagsabi ang Propeta S): “Nagmadali ito” at pagkatapos ay 
tinawag niya ito at sinabihan ito o ang iba pa rito: “Kapag nagdasal ang isa sa inyo 
ay magsimula siya sa pamamagitan ng pagpuii sa Allah at pagbubunyi sa Kanya, 
pagkatapos ay dumalangin siya para sa Propeta (S), at pagkatapos ay dumalangin 
siya matapos niyon ng anumang nais niya;" At-Tirmidhi. Ang pagdalanging 
humihiling ng isang bagay na natapos nang pagpasyahan gaya ng panalanging 
humihiling ng buhay na walang hanggan sa lupa. ^ Ang pilit na matulaing 
pagbigkas ng panalangin; nagsabi ang Allah: ^Manalangin kayo sa inyong 
Panginoon nang may pagpapakumbaba at paglilihim. Tunay na hindi Niya 
minamahal ang mga lumalabag sa hangganan.) [Qur'an 7:55], Nagsabi naman si 
Ibnu 'Abbas: “Kaya mag-ingat kayo sa matulaing pagbigkas ng panalangin; iwasan 
ninyo ito, sapagka't tunay na ako ay nakipagkasundo sa Sugo ng Allah (0) at sa 
mga Kasamahan niya: wala silang gagawin kundi iyon.” Ang ibig niyang sabihin 
ay: Wala silang gagawin kundi ang pag-iwas na iyon." [Ai-Bukhari] Ang 
pagpapalabis sa pagtataas ng tinig sa panalangin. Nagsabi ang Allah: {Hnwag 
mong lakasan ang dasal mo at huwag mong ihulong ito hagkus maghangad ka 
sa pagitan niyon ng isang katamtamang paraan.) [Qur’an 17:110]. Nagsabi naman 
si 'Aishah (RA): "Ibinaba ito kaugnay sa panalangin". 

Kaaya-aya na isaayos ng dumadalangin ang panalangin niya gaya ng sumusunod: 
Una: ang papuri at ang pagbubunyi sa Allah; Ikalawa: ang pagdalangin ng 
pagpapala para sa Propeta (0); Ikatlo: ang pagbabalik-loob at ang pag-amin sa 
pagkakasala; Ikaapat: ang pasasalamat sa Allah sa mga biyaya Niya; Ikalima: ang 
pagsisimula agad sa pagdalangin at ang pagsisigasig sa mga masaklaw na 
panalangin at panalanging napagtibay na itinuro ng Propeta (0) o ng mga naunang 
salinlahing Muslim; Ikaanim: Ang pagwawakas sa panalangin sa pamamagitan ng 
pagdalangin ng pagpapala para sa Propeta (0). 







Mga Mahalagang Panalangin na 
Nararapat Isaulo at Manalangin sa 
Pamamagitan ng Mga Ito 


Ang Dahilan 

Ang Panalangin: Sinabi ng Propeta (S) 

Bago at 
Matapos 
Matulog 

"Bismikallaahumma amootu wa ahya. (Sa ngalan Mo, o Allah, 
nabubuhay ako at mamatay ako.) Kapag nagising ay sasabihin: Alhamdu 
lillaahil ladhee ahyaana ba"da maa amaatana wa ilayhin nushoor. 

(Ang papuri ay ukol sa Allah na nagbigay-buhay sa atin matapos 
nagbigay-kamatayan sa atin, at tungo sa Kanya ang pagkabuhay.)" 

Ang sinumang 
may 

kinatatakutan 
sa pagtulog. 

"A'oodhu bikalimaatillaahit taammaati min ghadabihi wa Mqaabihi, 

wa min sharri Mbaadihi, wa min hamazaatish shayaateena wa 
ayyahduroon. (Nagpapakupkop ako sa mga ganap na Salita ng Allah laban 
sa galit Niya at parusa Niya, at laban sa kasamaan ng mga lingkod Niya, 
at laban sa mga pambubuyo ng mga demonyo at sa pagdating nila.)" 

Kapag 
nanaginip ng 
isang 
panaginip 

’Kapag nanaginip ang isa sa inyo ng isang panaginip na naiibigan niya, ito 
ay mula sa Allah lamang. Magpuri siya sa Allah dahil doon at isalaysay 
niya iyon. Ngunit kapag nanaginip siya ng hindi gayon: panaginip na 
cabilang sa IdnasusuWaman, iyon ay mula sa Demonyo lamang. Kaya 
magpakupkop siya sa Allah laban sa kasamaan niyon at huwag niyang 
3abanggitin iyon sa kaninuman upang iyon ay hindi makapinsala sa kanya." 

Ang 

paglabas sa 
bahay 

"A 

aw 

ay 

ma 

kal 

laa 

aki 

Ilaahumma innee a'oodhu bika an adhilla aw udhalla, aw azilla aw uzalla, 

adhlima aw udhlama, aw ajhala aw yujhala "alayya. (0 Allah, tunay na ako 
nagpapakupkop sa Iyo upang huwag akong maligaw o ako ay mailigaw, o 
tisod ako o ako ay maitisod, o mang-api ako o ako ay maapi, o gumawa ako ng 
langalan o gawin ang kahangalan sa akin.) "Bismillaahi tawakkaitu "alallaahi 
hawla wa laa quwwata illaa billaah." (Sa ngalan ng Allah, iniukol ko ang 
ng pagtitiwala sa Allah, walang lakas at kapangyarihan maliban sa Allah)." 

Ang 

pagpasok sa 
Masjid 

"Kapag papasok sa Masjid ay iuuna ang kanang paa at magsasabi: 

"Bismillaahi was salaamu 'alaa rasoolillaah, allaahumma-ghfir lee 
dhunoobi wa-ftah lee abwaaba rahmatik. (Sa ngalan ng Allah; ang 
pangangalaga ay sa Sugo ng Allah. O Allah, patawarin Mo ako sa mga 
pagkakasala ko at buksan Mo para sa akin ang mga pinto ng habag Mo.)" 

Ang 

paglabas sa 
Masjid 

"Kapag lalabas sa Masjid ay iuuna ang kaliwang paa at magsasabi: 
Bismillaahi was salaamu "alaa rasoolillaah, allaahumma-ghfir lee dhunoobi 
wa-ftah lee abwaaba fadhlik. (Sa ngalan ng Allah; ang pangangalaga ay sa 
Sugo ng Allah. 0 Allah, patawarin Mo ako sa mga pagkakasala ko at buksan 
Mo para sa akin ang mga pinto ng kabutihang-loob Mo.)" 

Ang pagbati 
sa bagong 
kasal 

"Baarakallaahu lak, wa baaraka "alayk, wa jama'a baynakum fee 
khayr. (Ipagkaloob ng Allah sa iyo ang pagpapala, panatilihin Niya sa iyo 
ang pagpapala, at pagsamahin Niya kayo sa kabutihan.)" 

Ang sinumang 
nakarinig ng 
tilaok ng tandang, 
ungok ng asno, at 
tahol ng aso 

"Kapag nakarinig kayo ng ungol ng mga asno ay magpakupkop kayo sa Allah laban 
sa kasamaan nito sapagka’t ang mga iyon ay nakakita ng isang demonyo. Kapag 
nakarinig kayo ng tilaok ng tandang ay humingi kayo sa Allah ng kabutihang-loob 
Niya sapaglmt iyon ay nakakita ng isang anghel". "Kapag nakarinig kayo ng tahol 
ng aso at ungol ng asno sa gabi ay magpakupkop sa Allah..." 

Ang sinumang 
nagpaalam sa 
iyo na siya ay 
nagmamahal sa 
iyo alang-alang 
sa Allah 

Ay on kay Anas (Ra): May isang lalaki na nasa tabi ng Propeta (®), at 
pagkaraan ay dumaan naman ang isang lalaki kaya nagsabi siya: “O 
Sugo ng Allah, tunay na ako ay talagang nagmamahal sa taong iyon.” 
Kaya naman sinabi sa kanya ng Propeta (®): ‘Ipinabatid mo sa 
kanya?” Nagsabi siya: “Hindi po.” Sinabi niya (S): ^^Ipabatid mo sa 
kanya.” Kaya hinabol niya iyon at sinabi: “Tunay na ako ay 
nagmamahal sa iyo alang-alang sa Allah.” Nagsabi naman ito: “Mahalin 
ka nawa ng Nagbunsod sa iyo ng pagmamahal sa akin para sa Kanya.” 



















Kapag 
bumahin 
ang kapatid 
mong 
Muslim 

"Kapag bumahin ang isa sa inyo ay magsabi ng: Alhamdu lillaah (Ang 
papuri ay ukol sa Allah). Magsabi naman ang kapatid niya [sa Islam] o ang 
kasama niya ng: Yarhamukallaah (Kaawaan ka nawa ng Allah). Kaya 
kapag nagsabi sa kanya ng Yarhamukallaah ay magsabi naman siya rito 
ng: Yahdikumullaah wa yuslihu baalakum (Patnubayan kayo ng Allah at 
pabutihin nawa Niya ang kalagayan ninyo)". Kapag bumahin ang Kafir (di- 
muslim) at pinuri ang Allah, magsabi ka sa kanya ng: Yahdeekumullaah 
(Patnubayan kayo ng Allah) at huwag kang magsabi ng: Yarhamukallaah. 

Ang panalangin sa 
pagdadalamhati 

^"Laa ilaaha illallaahul 'adheemul haleem, laa ilaaha illallaahu rabbul 'arshil 
'adheem, laa ilaaha illallaahu rabbus samaawaati wa rabbul ardhi wa rabbul 
'arshil kareem" (Walang tunay na Diyos maliban sa Allah, ang Dakila, ang 
Matimpiin. Walang tunay naDiyos maliban sa Allah, ang Pangioon ng tronong 
napakadakila. Walang tunay na Diyos maliban sa Allah, ang Panginoon ng mga 
kalangitan at ng kalupaan at ang Panginoon ng tronong marangal.) 

^"Allaahul laahu rabbi, laa ushriku bihi shay-a’* "Ang Allah, Ang Allah ay 
Panginoon ko; hindi ako nagtatambal sa Kanya ng anuman.) 

^"Yaa hayyu, yaa qayyoomu, birahmatika astagheeth" (O Buhay, o 
Tagapagpanatili, sa pamamagitan ng Habag Mo ay nagpapasaklolo ako.) 
^"Subhaanallaahil "adheem"(Kaluwalhatian sa Allah, ang Dakila.) 

Ang 

panalangin 
laban sa 
mga kaaway 

Allaahumma munzilal kitaab, wa mujriyas sahaab, saree-'al hisaab, 
ihzimil ahzaab, allaahummah zimhum wa zalzilhum. (O Allah, ang 
Tagapagbaba ng kasulatan, ang Tagapagtaboy ng mga ulap, ang Mabilis 
sa pagtutuos, gapiin Mo ang mga naglalakihang pangkat; o Allah gapiin 
Mo sila, at yanigin Mo sila.) 

Ang pag-kaalimpungat 
ng pagtulog sa gabi 

"Ang sinumang naalimpungatan sa gabi at kanyang sinabi: Laa ilaaha illallaahu 
wahdahu laa shareeka lab, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa "alaa kulli 
shay-in qadeer, alhamdulillaahi wa subhaanallaahi wa laa ilaaha illallaahu 
wallaahu akbar, wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaah (Walang tunay na 
Diyos maliban sa Allah, Nag-iisa Siya, wala Siyang katambal, pagmamay-ari Niya 
ang kaharian at sa Kanya ang lahat ng papuri, Siya ay May kakayahan sa lahat ng 
bagay, ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, Kaluwalhatian sa Allah, at walang 
tunay na Diyos maliban sa Allah, ang Allah ay Dakila, walang kapangyarihan at lakas 
maliban sa Allah). At pagkatapos ay tuluyan niyang sinabi: "Allaahummagh-firlee" 
(O Allah! Patawarin Mo ako) o nanalangin, ito ay tutugunan sa kanya. At kung siya 
ay nagsagawa ng Wudu' at nagsagawa ng Salah, tatanggapin ang Salah niya." 

Kapag 
nahirapan 
sa isang 
bagay 

"Allaahumma laa sahla illaa maa ja'altahu sahlan wa anta taj'alul 
huzna idhaa shi’ta sahla. (0 Allah! Walang madali kundi ang ginawa Mo 
na [maging] madali at Ikaw ang gumagawa sa kalungkutan na [maging] 
madali kapag niloob Mo.)" 

Ang 

panalangin 
sa pag-alpas 
sa utang 

Allaahumma innee a'oodhu bika minal hammi wal huzni wal "ajzi 
wal kasli wal jubni wal bukhli, wa dalaMd dayn wa ghalbatir rijaal. 

(0 Allah! Tunay na ako ay nagpapakupkop sa lyo laban sa pagkabalisa, 
kalungkutan, kawalang-kakayahan, katamaran, karuwagan, karamutan, 
bigat ng utang, at panggagapi ng mga kalalakihan.)" 

Paggamit ng 
palikuran 

Kapag pumasok sa palikuran ay magsasabi ng: "Allaahumma innee 
a'oodhu bika minal khubthi wal khabaa-ith. (O Allah! Tunay na ako ay 
nagpapakupkop sa lyo laban sa mga lalaking demonyo at mga babaeng 
demonyo.)" At kapag lumabas naman mula roon ay magsasabi ng: 
"Ghufraanak. (Itampok ang lyong kapatawaran sa akin.y 





















190 


Mga 

nakagagambala 
sa Salah 

"lyan ay isang demonyo na tinatawag na Khinzab kaya kapag 
naramdaman mo siya ay magpakupkop ka sa Allah laban sa kanya at 
dumura ka sa gawing kaliwa mo nang tatlong beses." 

Sa sandali ng 
pagkakapatirapa 

*"Allaahumniagh-fir li dhambi kullahu diqqahu wa jillahu, wa awwalahu wa 
akhirahu, wa 'alaaniyatahu wa sirrahu" (0 Allah patawarin Mo ako sa 
pagkakasala ko: sa lahat ng ito, kaliit-liitan nito at kalaki-lakihan nito, una nito at 
hull nito, at hayagan nito at lihim nito.) 

★ "Subhaanaka rabbi wa bihamdika, allaahummagh-fir li" (Kaluwalhatian sa 
lyo, o Panginoon ko at kalakip ng pagpupuri sa lyo. 0 Allah patawarin Mo ako.) 
^"Allaahumma, innee a'oodhu biridaaka min sakhatik, wa bimu'aafatika 
min 'uqoobatika, wa a'oodhu bika minka; laa uhsi thanaa-an 'alayka, anta 
kamaa athnayta 'alaa nafsika. (O Allah, tunay na ako ay nagpapakupkop sa 
kasiyahan Mo laban sa pagkayamot Mo, sa pagpapaumanhin Mo laban sa 
pagpaparusa Mo; nagpapakupkop ako sa lyo laban sa lyo. Hindi ako makabibilang 
ng pagbubunyi sa lyo. Ikaw ay gaya ng pagbunyi Mo sa sarili Mo.) 

Pagpapatir 
apa sa 
sandali ng 
pagbigkas 
ng Qur’an 

*'Allaahumma laka sajadtu, wa bika amantu, wa laka aslamtu, sajada 
wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu, wa shaqqa sam'ahu wa 
basarahu, tabaarakallaahu ahsanal khaaliqeen. (0 Allah, sa lyo ako 

nagpatirapa, sa lyo ako sumampalataya, at sa lyo ako nagpasakop. 
Nagpatirapa ang mukha ko sa Kanya na lumikha rito, nag-anyo rito, 
nagbukas sa pandinig at paningin nito. Napakamapagpala ng Allah, ang 
pinakamagaling sa mga manlilikha.)" 

Pambungad 
ng Salah 

"Allaahumma baaMd bayni wa bayna khataayaaya kamaa baa'adta 
baynal mashriqi wal maghribi. Allaahumma naqqim min 
khataayaaya kamaa yunaqqath thawbul abyadu minad danas; 
allaahummagh-silnee bil maa-i wath-thalji wal barad. (0 Allah, 
paglayuin Mo ako at ang mga kamalian ko gaya ng pagpalayo Mo sa 
silangan at kanluran. O Allah, dalisayin Mo ako mula sa mga kamalian 
ko gaya ng pagkakadalisay sa puting kasuutan mula sa karumihan. 0 
Allah, hugasan Mo ako ng tubig, yelo at niyebe.)'* 

Katapusan 
ng Salah 

"Allaahumma innee dhalamtu nafsi dhulman katheera, wa laa 
yaghfirudh dhunooba illaa anta, faghfir lee maghfiratam min Mndika 
war hamni, innaka antal ghafoorur raheem. (0 Allah, tunay na ako ay 
lumabag sa katarungan sa sarili ko nang maraming paglabag at walang 
nagpapatawad sa mga pagkakasala kundi Ikaw kaya magpatawad ka sa akin 
ng isang kapatawarang mula sa lyo at kaawaan Mo ako; tunay na Ikaw ay 
ang Mapagpatawad, ang Maawain.) 

Matapos 
ang Salah 

"Allaahumma a"innee 'alaa dhikrika wa shukrika wa husni 
Mbaadatik. (0 Allah, tulungan Mo ako sa pag-aalaala sa lyo, 
pagpapasalamat sa lyo, at pagpapahusay sa pagsamba sa lyo)". 

* "Allaahumma innee a'oodhu bika minal kufri wal faqri wa "adhaabil 
qabri (O Allah, tunay na ako ay nagpapakupkop sa lyo laban sa kawalan ng 
pananampalataya, kahirapan at pagdurusa sa libingan)". 

Ang 

sinumang 
ginawan ng 
nakabubuti 

"Ang sinumang ginawan ng isang nakabubuti at nagsabi sa gumawa nito ng: 
Jazaakallaahu khayran (Gantimpalaan ka ng Allah ng mabuti) ay 
nagpakalubus-lubos sa pagbubunyi.", Tutugon naman ng isa sa 
pamamagitan ng pagsabi niya ng: Wa jazaak (At gantimpalaan ka rin Niya) 
0 : Wa iyyaak (at sa iyo rin). 


















Kapag 
nakakita ng 
ulan 

■♦"Allaahumma sayyiban naafPan (O Allah, [gawin Mo ito na] isang ulan 
na napakikinabangan.)” Sabihin nang dalawa o tatlong beses. 

♦ "Mutirna bifadh-lillaahi wa rahmatih (Inulan tayo dahil sa kabutihang- 
loob ng Allah at habag Niya.)", Mananalangin ng anumang loloobin 
sapagka't ang panalangin ay tinutugon sa sandali ng pagbuhos ng ulan. 

Kapag 
bumugso 
ang hangin 

"Allaahumma innee as-aluka khayraha, wa khayra maa feeha, wa 
khayra maa ursilat bihi, wa a'oodhu bika min sharriha, wa sharri maa 
feeha, wa sharri maa ursilat bib (O Allah, tunay na ako ay humihingi sa 
lyo ng kabutihan nito, ng kabutihan ng nasa loob nito, at ng kabutihan ng 
bagay na ipinadala kalakip nito. Nagpapakupkop ako sa lyo laban sa 
kasamaan nito, sa kasamaan ng nasa loob nito, at sa kasamaan ng bagay na 
ipinadala kalakip nito.)” 

Kapag 
nakita ang 
bagong 
buwan 

"Allaahumma ahillahu 'alayna bil amni wal eeman, was salaamati wal 
islaam, hilaalu khay-rin wa rushd, rabbee wa rabbukallaah (O Allah, 
palitawin Mo itong [buwan] sa ibabaw namin sa katiwasayan, 
pananampalataya, kaligtasan, Islam, bagong buwan ng kabutihan at 
kapatnubayan, ang Panginoon ko at ang Panginoon mo ay ang Allah.) 

Ang 

magpapaalam sa 
isang 

maglalakbay 

"Astawdfullaaha deenaka wa amaanataka wa khawaatima 
"amalik. (Ihinahabilin ko sa pangangalaga ng Allah ang relihiyon mo, 
ang ipinagkatiwala sa iyo, at ang mga pangwakas sa gawain mo.) 
Sasagutin naman siya ng maglalakbay sa pamamagitan ng pagsabi niya 
ng: Astawdrukumullaahu alladhi laa tadee'u wa daa-fah. 
(Ihinahabilin ko kayo sa pangangalaga ng Allah na hindi mawawala sa 
piling Niya ang mga ihinabilin sa Kanya.)” 

Kapag nakakita 
ka ng naiibigan 
mo 0 

kinasusuklaman 

mo 

Kapag nakakita [ang Propeta (^)] ng anumang naiibigan niya ay 
kanyang sinabi: ”A1-Hamdu lillaab alladhee be nfmatihi tatimmus 
saalihaat (Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang na sa pamamagitan 
ng Kanyang pagpapala ay nagiging ganap ang mga mabubuting 
gawa)”, at kapag nakakita ng anumang kinasusulaman niya ay nagsabi: 
"Al-hamdulillaahi 'alaa kulli haal (Ang lahat ng papuri ay sa Allah 
lamang sa kabuuan ng anumang kalagayan ”. 

Ang panalangin sa paglalakbay 

"Allaahu akbar, Allaahu akbar, Allaahu akbar ^Subhaanalladhee sakh-khara 
lanaa haadha, wa maa kunnaa lahu muqrineen, wa innaa ilaa rabbinaa 
lamunqaliboon) allaahumma innaa nas-aluka fee safarinaa haadha al-birra wat 
taqwaa wa minal "amali maa tardhaa; Allaahumma hawwin 'alaynaa safaranaa 
haadha, wat wfannaa bu'dah; Allaahumma antas saahibu fis safar, wal 
khaleefatu fil ah*l; Allaahumma innee a'oodhu bika min wa"athaa-is safar, wa ka- 
aabatil mandar, wa soo-il munqalab fee maali wal ah’l (Ang Allah ay Dakila, ang 
Allah ay Dakila, ang Allah ay Dakila. Kaluwalhatian sa Kanya na nagpasunod-sunuran 
sa atin nito, at tayo ay hindi mga makakakaya nito. Tunay na tayo sa Panginoon natin ay 
magbabalik. O Allah, tunay na kami ay humihiling sa lyo sa paglalakbay naming ito ng 
kabutihan, pangingilag sa pagkakasala, at gawang ikasisiya Mo. O Allah, pagaanin Mo 
sa amin ang paglalakbay naming ito at paiksim Mo para sa amin ang layo nito. 0 Allah, 
Ikaw ang kasama sa paglalakbay at ang pinag-iwanan sa mag-anak. O Allah, tunay na 
ako ay nagpapakupkop sa lyo laban sa hirap ng paglalakbay, laban sa panglaw ng 
tanawin, laban sa kasaklapan ng madadatnan sa ari-arian at mag-anak.)” 

Kapag pauwi na ay sasabihin ang panalanging ito at idagdag ang sumusunod: Aa- 
yiboona, taa-iboona, "aa-bidoona, lirabbinaa haamidoon. ([Tayo ay] mgaumuuwi, 
na mga nagbabalik-loob, na mga sumasamba, na mga nagpupuri sa Panginoon natin.)” 















OJD 

3 

3 

S 

'cS 

l3iD 

13 

c/3 

C« 

C/5 


^"Allaahumma aslamtu nafsi ilayka, wa fawwadhtu amri ilayka, wal ja'tu 
dhahri ilayka, rahbatan wa raghbatan ilayka, laa malja-a wa laa manja minka 
illaa ilayka, aamantu bikitaabika alladbi anzalta wa binabiyyika alladbi arsalta. 

(O Allah, isinuko ko ang sarili ko sa lyo, ipinagkatiwala ko ang kapakanan ko sa lyo, 
at ikinanlong ko ang likod ko sa lyo, dahil sa pagmimithi at pangingilabot sa lyo. 
Walang makakanlungan at walang matatakasan mula sa lyo malibang sa lyo. 
Sumampalataya ako sa Aklat Mo na ibinaba Mo at sa Propeta Mo na isinugo Mo.)", 
^"Albamdulillaab alladbi at-'amana wa saqaana wa kafaana wa aa-waana, fakam 
mimman laa kaafiya labu wa laa mu'wiya. (Ang papuri ay ukol sa Allah na nagpakain 
sa atin, nagpainom sa atin, nagbigay ng kasapatan sa atin, at nagpatira sa atin sapagka't 
kay rami ng [taong] walang nagbibigay ng kasapatan sa kanya at walang nagpapatuloy.)", 
♦^"Allaabumma qinee 'adbaabaka yawma tab-"atbu Mbaadak. (O Allah, iligtas 
Mo ako sa parusa Mo sa Araw na bubuhayin Mo ang mga lingkod Mo.)", 
^"Subbaanaka allaabumma rabbi bika wada'tu jambi, wa bika arfa-"ubu, in 
amsakta nafsi fagb-fir laba, wa in arsaltaba fab-fadbba bimaa tabfadbu bibi 
Mbaadaka as-saalibeen. (Kaluwalhatian sa lyo, o Allah. Panginoon ko, sa lyo ay 
inilalapag ko ang tagiliran ko, at sa lyo ay iaangat ko ito. Kaya kung kukunin Mo ang 
kaluluwa ko ay patawarin Mo ito, at kung pababalikin Mo ito ay pangalagaan Mo ito 
sa pamamagitan ng ipinangangalaga Mo sa mga lingkod Mong matutuwid.)", 

♦^lihip sa mga kamay at babasahin ang Surah 113 (Al-Falaq) at Surah 114 (An-Nas) at 
ihahaplos ang mga kamay sa katawan. Hindi matutulog [hangga’t maaari] sa bawa't 
gabi malibang nabasa ang Surah 32 (As-Sajdah) at ang Surah 67 (Al-Mulk). 


c/3 


cd 

c/3 


OJD 

a 

04 

O 

C/3 


W) 

o 

pS 

13 

o 

o 

04 

DJD 

O 

< 


”Allaabunimaj-"al fee qalbi nooran, wa fee lisaani nooran, wa fee sam-M 
nooran, wa fee basari nooran, wa min fawqi nooran, wa min tabti nooran, wa 
"an yameem nooran, wa "an sbimaali nooran, wa min amaami nooran, wa 
min kbalfi noora; waj-"al fee nafsi nooran; wa a"dbim lee nooran; wa "adb- 
dbim lee nooran; waj-"al lee nooran; waj-"alm nooran; allaabumma a"tinee 
nooran; waj-"al fee "asabi nooran, wa fee labmi nooran, wa fee dami nooran, 
wa fee sba'ri nooran, wa fee basbari nooran. (O Allah, maglagay Ka sa puso ko 
ng liwanag, sa dila ko ng liwanag, sa pandinig ko ng liwanag, sa paningin ko ng 
liwanag, sa itaas ko ng liwanag, sa ilalim ko ng liwanag, sa gawing kanan ko ng 
liwanag, sa gawing kaliwa ko ng liwanag, sa harapan ko ng liwanag, at sa likuran 
ko ng liwanag. Maglagay Ka sa sarili ko ng liwanag. Magpalaki Ka para sa akin 
ng liwanag. Magpalakas Ka para sa akin ng liwanag. Maglagay ka para sa akin ng 
liwanag. Maglagay Ka sa akin ng liwanag. O Allah, bigyan Mo ako ng liwanag. 
Maglagay ka sa litid ko ng liwanag, sa laman ko ng liwanag, sa dugo ko ng 
liwanag, sa buhok ko ng liwanag, sa balat ko ng liwanag.)" 










DD 

a 

iS 

13 

a 

CQ 

a 

OX) 

-33 


OX) 

:: 

pS 

13 

:: 

CO 

PLh 


"Kapag nagbalak ang isa sa inyo ng isang bagay ay magdasal siya ng dalawang Rak'ah 
na hindi isinatungkuling [Salah]. Pagkatapos ay sabihin niya: Allaahumma innee 
asta-kheeruka bi-'ilmika, wa astaqdiruka biqudratik, wa as-"aluka min fadhlika, 
fa-innaka taqdiru wa laa aqdir, wa ta'lamu wa laa a'lam, wa anta 'allaamul 
ghuyoob. Allaahumma in kunta ta'lamu anna haadhal-amra [banggitin dito ang 
kailangan] khayrun li fee deem wa ma-'aashi wa "aaqibati amri, faq-durhu li wa 
yassirhu li, thumma baarik li feehi, wa in kunta taMamu anna haadhal amra 
sharrun li fee deem wa ma-"aashi wa "aqibati amri, fas-rifhu "annee was-rifm 
"anhu, waq-dur li al-khayra hay-thu kaana thumma radh-dhim bib. (O Allah, 
sumasangguni ako sa lyo sa pamamagitan ng kaalaman Mo. Humihiling ako sa lyo ng 
kakayahan sa pamamagitan ng kakayahan Mo. Humihingi ako mula sa kabutihang- 
loob Mo, sapagka't tunay na Ikaw ay nakakakaya at hindi ako nakakakaya, at 
nakaaalam Ka at hindi ako nakaaalam at Ikaw ay ang pinakamaalam sa mga 
nakalingid. O Allah, kung nalalaman Mo na ang bagay na ito [banggitin dito ang 
kailangan] ay mabuti para sa akin: sa relihiyon ko, pamumuhay ko at kahihinatnan ng 
balak ko ay itakda Mo na mangyari ito sa akin at pagaanin Mo ito para sa akin, 
pagkatapos ay biyayaan Mo ako rito. Kung nalalaman Mo na ang bagay na ito ay 
masama para sa akin: sa relihiyon ko, pamumuhay ko at kahihinatnan ng balak ko 
ilayo Mo ito sa akin at ilayo Mo ako rito, at itakda Mo na mangyari sa akin ang mabuti 
saanman ito, pagkatapos ay palugudin Mo ako dito.)" 


**Allaahumagh-fir lahu war hamhu wa 'aa-fihi wa'-fu anhu wa akrim nuzulahu 
wa wassf mudkhalahu wagh-silhu bil maa-i wath thalji wal baradi wa naqqihi 
minal khataaya kamaa naqqaytath thawbal abyadha minad danas wa abdilhu 
daaran khayran min daarihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran 
min zawjih wa ad-khilhul jannah wa aMdh-hu min 'adhaabil qabri wa min 
"adhaabin naar (O Allah! Patawarin Mo siya at kahabagan Mo siya, iligtas Mo siya at 
ipagpaumanhin Mo siya, pagandahin Mo ang kanyang tutuluyan at palawakin Mo ang 
kanyang papapasukan, paliguan Mo siya ng tubig, yelo at niyebe at dalisayin Mo siya 
mula sa mga kamalian gaya ng pagkakadalisay ng puting kasuutan mula sa karumihan, 
bigyan Mo siya ng tahanan bilang kapalit ng kanyang tahanan na higit pang mabuti 
kaysa sa rito, pamilya na higit pang mabuti kaysa sa kanyang pamilya, asawa na higit 
pang mabuti kaysa sa kanyang asawa. Papasukin Mo siya sa Paraiso, kupkupin Mo 
siya laban sa kaparusahan sa libingan at sa kaparusahan ng Apoy.)'* 


DX) 


Oh 


"Tunay na walang isang [tao na] dinapuan ng ligalig at lungkot at nagsabi siya ng: 
"Allaahumma innee 'abduka wabnu 'adika wabnu amatika naasiyati biyadika 
maadhin fiyya hukmuk 'adlun fiyya qadhaa-uk, as-aluka bikullis-min huwa laka 
sammayta bihi nafsaka aw "allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fee 
kitaabika awis-ta’-tharta bihi fee "ilmil ghaybi Mndak, an taj-"alal qur-aana rabee- 
'a qalbi wa noora sadri wa jalaa-a huzni wa dhahaaba hammi. (O Allah! Tunay na 
ako ay alipin Mo, anak ng lalaking alipin Mo, at anak ng babaing alipin Mo. Ang 
bumbunan ko ay nasa Kamay Mo, matutupad sa akin ang hatol Mo, at makatarungan sa 
akin ang paghuhukom Mo. Hinihiling ko sa lyo sa pamamagitan ng bawa't pangalan na 
taglay Mo na ipinangalan Mo sa Sarili Mo, o ibinaba Mo sa Aklat Mo, o itinuro Mo sa 
isa sa mga nilikha Mo, o sinarili Mo sa kaalaman sa nakalingid na nasa lyo, na gawin 
Mo ang Qur'an bilang bukal ng puso ko, liwanag ng dibdib ko, tagapagpalisan ng 
kalungkutan ko at tagapag-alis ng ligalig ko.) maliban na aalisin ng Allah ang kanyang 
ligalig at lungkot at papalitan Niya ang kinalalagyan nito ng tuwa". 










Ang Matagumpay 
na Kalakalan 


Talaga ngang itinangi ng Allah ang tao higit sa lahat ng mga nilikha. Ibinukod 
Niya iyon sa pamamagitan ng biyaya ng pagsasalita at ginawa Niya ang 
kasangkapan nito, ang dila. Ito ay isang biyayang nagagamit sa kabutihan at 
kasamaan. Kaya ang sinumang gumamit ng biyayang ito sa kabutihan ay 
pararatingin siya nito sa kaligayahan sa Mundo at sa mga kalagayang napakataas sa 
Paraiso. Nguni't ang sinumang gumamit nito sa iba pa roon ay ihahatid siya nito sa 
mga kapahamakan sa Mundo at Kabilang-buhay. Ang pinakamainam na 
magagamit sa pakikinabang ng oras matapos ang pagbabasa ng Qur’an ay ang 
pagsambit ng Dhikr (paggunita) sa Allah. 

Ang Kainaman ng Paggunita sa Allah: May nasaad na maraming Hadith hinggil 
dito. Ang ilan dito ang sinabi ng Sugo (0): "Hindi ba ako magbabalita sa inyo 
ng tungkol sa higit na mabuti sa mga gawain ninyo, higit na dalisay sa mga ito 
para sa Hari ninyo, higit na nakaangat sa mga ito sa mga antas ninyo, higit na 
mabuti para sa inyo kaysa sa paggugol ng ginto at pilak, higit na mabuti para 
sa inyo kaysa sa makatagpo ninyo ang kaaway ninyo at saka tatagain ninyo 
ang mga leeg nila at tatagain naman nila ang mga leeg ninyo? Sinabi nila: Siya 
nga po. Sinabi niya: Ang paggunita sa Allah." [At-Tirmidhi], 

Ang sinabi pa niya [ang Sugo] (0): "Ang paghahalintulad sa isang 
naggugunita sa Panginoon niya at sa isang hindi naggugunita sa Panginoon 
niya ay tulad ng buhay at patay." [Al-Bukhari at Muslim], 

Ang Allah ay nagsabi sa Hadith Qudsi: "Ako ay ayon sa palagay ng 
lingkod Ko sa Akin at Ako ay kasama niya kapag binanggit niya Ako. Kaya 
kung binanggit niya Ako sa sarili Niya ay binanggit Ko rin siya sa sarili Ko. 
Kung binanggit niya Ako sa isang madia ay binanggit Ko rin siya sa isang 
madia na mainam kaysa sa kanila. Kung nagpakalapit siya sa Akin ng isang 
dangkal ay nagpakalapit naman Ako sa kanya ng isang bisig." [Al-Bukhari]. 

Ang sabi pa niya [ang Sugo] (S): "Nauna ang mga Mufarridun." Nagsabi 
sila: “At ano po ang mufarridun, o Sugo ng Allah?” Nagsabi siya: “Ang mga 
lalaking naggugunita sa Allah nang madalas at ang mga babaing 
naggugunita." [Muslim], 

Ang sinabi pa niya [ang Sugo] (S) habang nagtatagubilin sa isa sa mga Kasamahan 
niya: "Hindi titigil ang dila mo sa pagiging basa dahil sa paggunita sa Allah." 

[At-Tirmidhi] at may iba pang mga Hadith. 

Ang Pag-iibayo ng mga Gantimpala: Nag-iibayo ang mga gantimpala sa mga 
matuwid na gawain gaya ng pag-iibayo ng gantimpala sa pagbabasa ng Qur’an. 
Iyon ay dahil sa dalawang bagay: 1). alinsunod sa nilalaman ng puso na 
pananampalataya, katapatan, pag-ibig sa Allah, at ang mga kaalinsabay nito; 
2). alinsunod sa pagmumuni-muni at pagpapakaabala ng puso sa paggunita 
sapagka't hindi nararapat na ito ay sa dila niya lamang. Kaya kung nalubos iyon, 
pagtatakpan ng Allah nang lubos ang mga masagwang gawa niya at bibigyan siya 
ng buong kabayaran niya. Ang kakulangan ay umaalinsunod din doon. 





Ang mga Pakinabang ng Paggunita: Sinabi ni Shaikh Al-Islam; Ang 
para sa puso ay gaya ng tubig para sa isda. Kaya papaano na ang kalagayan ng isda 
kapag nahiwalay ito sa tubig?! 

Nagsasanhi ito ng pagmamahal sa Allah, pagkalapit sa Kanya, kasiyahan Niya, 
pagkatakot sa Kanya, pangingilabot sa Kanya, pagbabalik-loob sa Kanya, 
pagdulog sa Kanya, nakatutulong sa pagsunod sa Kanya. 

Nag-aalis ito ng ligalig at lumbay sa puso, naghahatak ng galak, at nagdudulot sa 
puso ng buhay, lakas, at kadalisayan. 

Sa puso ay may pangangailangan at kakulangan na walang makatutugon kundi 
ang pagsambit ng Dhikr sa Allah, at katigasang walang makatutunaw at 
makapagpapalambot kundi ang pagsambit ng Dhikr sa Allah. 

Ang lunas ng puso, ang gamot nito, ang lakas nito, at ang sarap nito na walang 
makatutumbas sa sarap; ang pagkalingat ang sakit nito. 

Ang kakauntian nito (Dhikr) ay palatandaan ng pagkukunwari sa 
pananampalataya, ang dami nito ay palatandaan ng lakas ng pananampalataya at 
katapatan ng pagmamahal sa Allah dahil ang sinumang nagmahal sa isa ay 
dinadalasan niya ang paggunita roon. 

Ang alipin (tao) kapag nakakilala sa Allah sa pamamagitan ng pagsambit ng 
Dhikr sa Kanya sa panahon ng kaginhawahan ay kikilalanin siya [ng Allah] sa 
panahon ng kagipitan, lalo na sa sandali ng kamatayan at paghihingalo niya. 

0 Isang dahilan sa kaligtasan mula sa pamsa ng Allah at sa pagpapababa [ng Allah] ng 
katiwasayan, paglulukob ng habag, at paghingi ng tawad ng mga Anghel. 

Magpapakaabala rito ang dila sa halip na sa kabalbalan, panlilibak, paninirang- 
puri, pagsisinungaling, at iba pang mga kinasusuklaman at mga ipinagbabawal. 

^ Ang pinakamadali sa mga pagsamba, at kabilang sa pinakakapita-pitagan at 
pinakamainam sa mga ito. Ito ay pananim sa Paraiso. 

Dinadamitan ang naggugunita ng dignidad, karikitan, kaaliwalasan ng mukha. 
Ito (ang Dhikr) ay liwanag sa Mundo, sa puntod, at sa Kabilang-buhay. 

♦ Nagiging dahilan ng pagkamit sa pagpapala ng Allah at pagdalangin ng mga 
Anhel ng pagpapala para sa sumasambit ng Dhikr. Ipagkakapuri ng Allah ang mga 
sumasambit ng Dhikr sa mga Anghel Niya. 

^ Ang pinakamainam sa mga taong may mga gawang pagsamba ay ang 
pinakamarami sa kanila sa pagsambit ng Dhikr sa Allah, kaya naman ang 
pinakamainam sa mga nag-aayuno ay ang pinakamarami sa kanila sa pagsambit 
ng Dhikr sa Allah sa sandali ng pag-aayuno niya. 

Pinadadali nito ang mahirap, pinagiginhawa nito ang di-maginhawa, pinagagaan 
nito ang mabigat, hinahatak nito ang panustos, at pinalalakas nito ang katawan. 

Itinataboy nito ang demonyo, sinusupil iyon, hinihiya iyon, at hinahamak iyon. 





196 


Ang Pang-araw-araw na 
Panalangin sa Umaga at Gabi 


N Ang Pang-araw-araw na Panalangin 

Bilang at Oras 

Epekto at kabutihan nito 

r 

1 

2 

3 

✓ . 

Ang Ayatul-kursiy 

Sa umaga at gabi, 
bago matulog, at 
pagkatapos ng mga 
ubligadong Salah 

Hindi lalapit sa kanya ang 
demonyo at isang dahilan sa 
pagpasok sa Paraiso 

Ang dalawang huling Ayah ng 
Surah Al-Baqarah 285-286^ 

Isang beses sa gabi at 
binabasa sa bahay sa 
anumang oras 

Makakasapat na sa kanya 
laban sa mga kasamaan ng 
lahat ng bagay 

Surah Al-Ikhlas (112), Surah Al- 
Falaq (113), at Surah An-Nas (114)^ 

: 3 beses sa umaga at 3 
beses sa gabi 

Makakasapat na sa kanya 
laban sa lahat ng bagay 


1 <1^ l» pJo Sf \ j cy* (j >6 V ^ *^1. 

Alldahu Ida ildaha illd huwal hayyul qayyooniy Ida ta^khudhuhu sinatuw wa lad nawm, lahu 
mad fis samadwdati wa mda fil ardh; man dhdl ladhee yashfa^u "indahu illda bVidhnih, 
ya^lamu mad bayna aydeehim wa mad khalfahum: wa lad yuheetoona bishay Hm min Hlmihi 
illad bimad shda\ wasVa kursiyyuhus samadwdati wal ardh: wa lad ya-uoduhu hif- 
dhuhumady wa huwal "aliyyul ^adheem. (Ang Allah, walang Diyos maliban sa Kanya, ang 
Buhay, ang Tagapagpanatili. Hindi Siya nadadala ng antok at ng pagkatulog. Sa Kanya ang 
anumang nasa mga kalangitan at ang anumang nasa kalupaan. Sino ba kaya yaong 
makapamamagitaa sa Kanya maliban sa pamamagitan ng Kanyang pahintulot? Nalalaman Niya ang 
anumang nasa hinaharap nila at ang anumang nakaraan nila. At hindi nila masasaklawan ang 
anuman mula sa Kanyang kaalaman maliban sa anumang ninais Niya. Nasaklawan ng Kanyang 
luklukan ang mga kalangitan at ang kalupaan. At hindi nakapagpapahirap sa Kanya ang 
pangangalaga sa mga ito. Sapagka't Siya ang Kataas-taasan, ang Dakila). 

Aamanar rasoolu bimad unzila ilaihi mir rabbihi wal mu ^minoon, kullun damana billadhi 
wa malad-ikatihi wa kutubihi wa rusulihi lad nufarriqu bayna ahadim mir rusulih, wa qadlu 
samVnad wa ata^nad: ghufradnaka rabbanad wa ilaikal maseer, lad yukalliful ladhu 
nafsan illad wus'ahd, lahad mad kasabat wa "alaihad mdk tasabat; rabbanad lad tu- 
adkhidh-nad in naseenad aw akh-ta’nad, rabbanad wa lad tahmil ^alainad isran kamad 
hamaltahu "alal ladheena min qablinad, rabbanad wa lad tuhammilnad mad lad tadqata 
lanad bihi: wa^u "annad wagh-fir lanad war hamnad, anta mawladnd fansurnad "alal 
qawmil kadfireen, {Sumampalataya ang Sugo sa anumang ibinaba sa kanya mula sa kanyang 
Panginoon at gayon din ang mga mananampalataya. Bawa't isa ay sumampalataya sa Allah, sa 
Kanyang mga Anghel, sa Kanyang mga kasulatan, at sa Kanyang mga Sugo. (Sila ay nagsabi): 
“Hindi kami nagtatangi-tangi sa isa man sa Kanyang mga Sugo,”. At sila ay nagsabi pa: “Narinig 
namin at tiunalima kami. Panginoon namin! Igawad Mo ang lyong kapatawaran, at sa lyo ang 
huling hantungan,” Hindi nag-uubliga ang Allah sa isang may buhay malibang sa abot ng 
kakayahan nito. Mapapasakanya ang anumang (kabutihang) kinita niya at pananagutan niya ang 
anumang (kasamaang) kinita niya. Panginoon namin! Huwag Mo kaming sisihin kung kami ay 
nakalimot o kami ay nagkamali, Panginoon namin! Huwag Mong ipasan sa a min ang isang pabigat 
gaya ng ipinasan Mo sa mga nauna sa amin. Panginoon namin! Huwag Mong ipasan sa amin ang 
anumang wala kaming kakayahan dito. Ipagpamnanhin Mo kami, at patawarin Mo kami, at 
kahabagan Mo kami . Ekaw ang aming Maula (Tagapagtauyod), kaya tulungan Mo kami laban sa 
mga taong nagtatakwil ng pananampalataya (mga di-Musbm).} [Qur'an 2:285-286]. 




















4 

5 

6 

7 

Bismillaahil ladhee laa yadhurru ma'as-mihi shay-un 
fil ardi wa laa fis samaa-i, wa huwas samee-ul "aleem. 

"Sa ngalan ng Allah, ang walang makapipinsala sa 
Kanyang pangalan na anumang bagay sa kalupaan, ni sa 
kalangitan at Siya ay ang Nakaririnig, ang Nakaaalam." 

3 beses sa 
umaga at 3 
beses sa gabi 

Hindi siya biglaang 
dadapuan ng isang 
masamang pagsubok at 
hindi siya mapipinsala 
ng anuman. 

A'uodhu bikalimaatil laahit taam-maati min 
sharri maa khalaq. "Ako ay nagpapakupkop 
sa mga ganap na salita ng Allah laban sa 
kasamaan ng anumang nilikha Niya". 

3 beses sa umaga 
at 3 beses sa gabi 
at kapag tumigil 
sa isang lugar 

Isang pananggalang 
para sa mga lugar 
laban sa lahat ng 
nakapipinsala. 

Hasbiyal laahu laa ilaaha illaa huwa "alaihi 
tawakkaltu wa huwa rabbul "arshil "adheem. 

"Sapat na sa akin ang Allah, walang (tunay na) 
Diyos maliban sa Kanya; sa Kanya ako umaasa at 
Siya ang Panginoon ng Dakilang Trono". 

; 7 beses sa 
umaga at 7 
beses sa 
gabi 

Pangangalagaan siya ng Allah 
: laban sa anumang bumabagabag 
i sa kanya mula sa bagay-bagay na 
may kaugnayan sa Mundo at 
Kabilang-buhay. 

Radheetu billaahi rabban, wa bil islaami deenan, wa 
bimuhammadin sallallaahu "alaihi wa sallama nabiyyan. 

"Ako'y nalugod sa Allah bilang Panginoon, sa Islam bilang 
Relihiyon, at kay Muhammad — pagpalain nawa siya ng 
Allah at pangalagaan — bilang Propeta". 

3 beses sa 
umaga at 3 
beses sa 
gabi 

Karapat- 
dapat sa 
Allah na 
masisiyahan 
sa kanya. 

8 

Sa umaga; Allaahumma bika asbahnaa, wa bika 
amsainaa, wa bika nahyaa, wa bika namoot, wa ilaikan 
nushoor. "O Allah, sa pamamagitan Mo ay inumaga kami, sa 
pamamagitan Mo ay ginabi kami, sa pamamagitan Mo ay 
nabubuhay kami, sa pamamagitan Mo ay mamamatay kami, at 
nasa lyo ang Muling Pagbabangon". Sa gabi: Allaahumma 
bika amsainaa, wa bika asbahnaa, wa bika nahyaa, wa 
bika namoot, wa ilaikal maseer. "O Allah, sa pamamagitan 
Mo ay ginabi kami, sa pamamagitan Mo ay inumaga kami, sa 
pamamagitan Mo ay nabubuhay kami, sa pamamagitan Mo ay 
mamamatay kami, at nasa lyo ang Ruling Hantungan". 

Sa umaga 
at sa gabi 

Nailahad sa 
Hadith ang 
paghihikayat 
tungkol dito. 


1 Surah 112 ’Q’ xS-l 1’ 
Qul huwal laahu ahad, 
ahad. Sabihin mo (0, 


.aI j C 

allaahus samad, 



llam yalid wa lam yodad^^ 



wa lam yakul lahu kufuwan 


“Siya ang Allah ay lisa. ^ Ang Allah ay ang dulugan sa pangangailangan. 


Hindi Siya nagkaanak at hindi Siya ipinanganak, at walang isa mang makatutulad ^ Kanya.} 

Surah 113 

Qul a'oo^u birafibil falaq, 


j W W J* 

wa min sharri ghaasiqin idhaa 

1 


^min sharri maa l^laq, ^ 

waqab, ffiwa min sharrin naffaathaati fil 'uqad, ® wa mm sharri haasidin idhaa hasad. 

Sabihin mo (O, Muhammad): “Ako'y nagpapakupkop sa Panginoon ng bukang-liwayway, ^laban sa 
kasamaan ng anumang nilikha Niya, ^ at laban sa kasamaan ng kadiliman ng gabi kapag bumalot ito, 
at laban sa kasamaan ng mga manggagaway na umiihip sa mga buhol, ^ at laban sa kasamaan ng 

maiinggitm kapag naiiQggit ito.} 

Surah 114 0 O O J 

Qul a'oodhy 
khannaas, y 


birabbin naas, ^malikin naas, ^il^hin naas, ^ min sharril waswaasil 
^alladhee yuwaswisu fee sudoorin nads, ® minal jinnati wan naas. Sabihin mo 
(O Muhammad): “Ako'y nagpapakupkop sa Panginoon ng sangkatauhan, ^ ang Hari ng sangkatauhan, ^ 
ang Diyos ng sangkatauhan, ^ laban sa kasamaan ng isang bumubulong na nagtatago't lumalantad— ^ 
na bumubulong sa mga dibdib ng mga tao— ^ mula sa mga jinn at mga tao.} 






















9 

Asbahnaa "alaa fitratil isl^, wa kalimatil ikhlaas, wa deeni 
nabiyyinaa muhammadin sallal laahu "alaihi wa sallam, wa 
millati abeena ibraaheema haneefam musliman wa maa kaana 
minal mushrikeen. "Inumaga kami sa kalikasan ng Islam, sa salita 
ng katapatan, sa Relihiyon ng Propeta naming si Muhammad — 
itampok nawa sa kanya ng Allah at pagpapala at kapayapaan — at 
sa pananampalataya ng ama nating si Ibrahim bilang isang matuwid 
na Muslim at ay hindi kabilang sa mga nagtatambal". 

Sa 

pagsapit 
ng umaga 

Ang Propeta 
^ ay 

nananalangi 
n sa 

pamamagita 
n nito. 

10 

Sa umaga: Allaahumma maa asbaha bee min nf matin aw 
bi ahadim min khalqika faminka wahdaka laa shareeka 
laka, falakal hamdu wa lakash shukru. "O Allah, ang 
anumang inumaga sa akin na biyaya o sa isa sa lyong 
nilikha ay nagmula sa lyo, tanging sa lyo, wala Kang 
katambal, kaya sa lyo lamang ang papuri at sa lyo lamang 
ang pasasalamat”. Sa gabi ay sasabihin naman: Maa amsaa 
bee .... "ang anumang ginabi sa akin.". 

Sa umaga 
at sa gabi 

Naisagawa 
na niya ang 
pasasalamat 
niya sa 
maghapon at 
gabi. 

11 

Sa umaga: Allaahumma inni asbahtu, ush-hiduka wa 
ush-hidu hamalata 'arshika wa malaa-ikatika wa 
ambiyaa-ika wa jamee'a khalqika bi annaka antal laahu 
laa ilaaha illaa anta wa anna muhammadan "abduka wa 
rasooluka. "O Allah, tunay na ako ay inumaga. Ako ay 
nagpapasaksi sa lyo at ako ay nagpapasaksi sa mga 
tagapasan ng lyong trono, sa lyong mga anghel, sa lyong 
mga Propeta at sa lahat ng lyong nilikha, na Ikaw ay ang 
Allah, walang (tunay na) Diyos maliban sa lyo at si 
Muhammad ay lyong lingkod at lyong Sugo". Sa gabi ay 
sasabihin naman: Innee amsaitu (ginabi ako).... 

4 beses sa 
umaga at 4 
beses sa 
gabi 

Ang 

sinumang 
nagsabi nito 
nang apat na 
beses ay 
palalayain 
siya ng Allah 
mula sa 
Apoy. 

1 

12 

Allaahumma faatiras samaawaati wal ardi, "aalimal ghaybi 
wash shahaadati, rabba kulla shay-in wa maleekahu, ashhadu 
allaa ilaaha ilia anta, a^oodhu bika min sharri nafsee, wa min 
sharrish shaytaani wa shirkihi, wa an aqtarifa "alaa nafsee 
soo-an aw ajurrahu ilaa muslim. "0 Allah, ang Tagapaglikha 
ng mga kalangitan at kalupaan, ang Nakaaalam sa Nakalingid at 
Nakalantad, ang Panginoon ng lahat ng bagay at Nagmmnay-ari 
nito, ako ay sumasaksi na walang (tunay na) Diyos maliban sa 
lyo, ako ay nagpapakupkop sa lyo laban sa kasamaan ng aking 
sarih, laban sa kasamaan ni Satanas at sa kanyang pagtatambal, at 
na ako ay makapaggawa sa sarih ko ng isang masama o na 
maidulot ko iyon sa isang Muslim." 

sa umaga at 
sa gabi at 
sa pagtulog 

Mangangalag 
a ito sa kanya 
laban sa mga 
pag-uudyok 
ni Satanas. 

1 

13 

Allaahumma innee a'oodhu bika minal hammi wal huzni, 
wa a'oodhu bika minal "ajzi wal kasli wa a'oodhu bika 
minal jubni wal bukhli, wa a'oodhu bika min ghalabatid 
dayni wa qahrir rijaal. "O Allah, tunay na ako ay 
nagpapakupkop sa lyo laban sa ligalig at kalungkutan, ako ay 
nagpapakupkop sa lyo laban sa kawalang-kakayahan at 
katamaran, ako ay nagpapakupkop sa lyo laban sa karuwagan 
at karamutan, at ako ay nagpapakupkop sa lyo laban sa 
panggagapi ng utang, at panlulupig ng mga kalalakihan". 

I beses 
sa umaga 
at I beses 
sa gabi 

Papawiin nito 
ang kanyang 
ligalig at ang 
kanyang 
lumbay, at 
wawakasan 
nito ang 
kanyang 
pagkakautang. 


























14 


15 


16 


17 


Allaahumma anta rabbi, laa ilaaha ilia anta, khalaqtam wa 
anaa "abduka, wa anaa "alaa "ahdika wa wa'dika mas 
tata'tu, a'oodhu bika min sharri maa sana'tu, aboo-u laka 
binfmatika "alayya, wa aboo-u laka bidhambee, faghfir lee 
fa-innahu laa yaghfirudh dhunooba illaa anta. "O Allah, 
Ikaw "O Allah, Ikaw ang aking Panginoon. Walang (tunay na) 
Diyos maliban sa lyo. Nilikha Mo ako at ako ay lyong alipin. 
Ako ay nasa ilalim ng lyong kasunduan at ng aking naipangako 
sa lyo sa abot ng aking makakaya. Ako ay nagpapakupkop sa 
lyo laban sa kasamaan ng aking nagawa. Kinikilala ko sa lyo 
ang lyong pagpapala sa akin. Inaamin ko sa lyo ang aking 
kasalanan; kaya patawarin Mo ako sapagkat walang 
nagpapatawad sa mga kasalanan maliban pa sa lyo". 


Yaa hayyu yaa qayyoom, birahmatika asta-gheethu aslih 
lee sha'nee kullahu wa laa takilnee ilaa nafsi turfata 'ain. 

"O Buhay, o Tagapagpanatili, sa pamamagitan ng lyong 
Habag ay nagpapasaklolo ako: Ituwid Mo para sa akin ang 
lahat ng aking kapakanan at huwag Mo akong ipaubaya sa 
aking sarili sa isang kisap ng mata". 


cd ^ 

'a ^ 

^ 6 

c3 

c/3 

S ^ ^ 
2 S ^ 

§ 

^ a 
a ^ 

cd a 

bS) tjo 
C cb 
Oh 


Sa umaga 
at sa gabi 


Ang sinumang 
nagsabinito sa 
maghapon nang 
may pagkatiyak 
dito at namatay 
sa araw niyang 
iyon o sa gabi at 
namatay sa gabi 
niyang iyon, siya 
ay kabilang sa 
mga 

maninirahan sa 
Paraiso. 


Itinagubilin ito 
ng Propeta ^ 
kay Fatimah 
(kalugdan 
nawa siya ng 
Allah). 


Allaahumma "aafim fee badam, allaahumma "aafim fee 
sam-Me, allaahumma "aafim fee basari, allaahumma inm 
a'oodhu bika minal kufri wal faqri, allaahumma inni 
a'oodhu bika min "adhaabil qabri, laa ilaaha ilia anta. "O 3 beses sa 
Allah, palusugin Mo ako sa aking katawan. O Allah, palusugin; umaga at 
Mo ako sa aking pandinig. O Allah, palusugin Mo ako sa aking; 3 beses sa 
paningin. O Allah, tunay na ako ay nagpapakupkop sa lyo laban; gabi 
sa kawalan ng pananampalataya at paghihikahos. O Allah, ako; 
ay nagpapakupkop sa lyo laban sa pagdurusa sa libingan.l 
Walang (tunay na) Diyos maliban sa lyo". 


Napatunayan 

ang 

pagdalangin ng 
Propeta 0 sa 
pamamagitan 
nito. 


Allaahumma inni as-alukal "aafiyata fee deeni wa dunyaaya 
wa ahlee wa maalee, allaahummas tur "awraatee wa aamin 
raw'aatee, allaahummah fadhnee mim baina yadayya wa 
min khalfee wa "an yameenee wa "an shimaalee wa min 
fawqee, wa a"oodhu bi "adhamatika an ugh-taala min 
tahtee. "O Allah, tunay na ako ay humihiling sa lyo ng 
katampukan sa aking relihiyon, sa aking makamundong 
kabuhayan, sa aking mag-anak, at sa aking ari-arian. O Allah, 
pagtakpan Mo ang akng mga kahihiyan at papanatagin Mo ang 
aking mga pangingilabot. O Allah, pangalagaan Mo ako mula 
sa aking harapan at sa aking likuran, sa dakong kanan ko at sa 
dakong kaliwa ko, at sa itaas ko. Ako ay nagpapakupkop sa 
iyong kadakilaan upang hindi ako lamunin ng nasa ilalim ko". 


Sa umaga at 
sa gabi 


Hindi 
nangyaring 
pinalalampas 
ng Sugo ng 
Allah 0 ang 
mga salitang 
ito kapag 
gumagabi at 
kapag nag- 
uumaga. 


18 


Subhaanal laahi wa bihamdihi "adada khalqihi wa 
ridaa nafsibi wa zinata "arshihi wa midaada 
kalimaatihi. "Kaluwalhatian sa Allah at papuri sa Kanya 
ayon sa bilang ng Kanyang nilikha, ayon sa kasiyahan ng 
Kanyang sarili, ayon sa timbang ng Kanyang trono, at 
ayon sa tinta ng Kanyang mga Salita". 


3 beses 
sa 

umaga 


Napakainam para sa 
pagbigkas ng Dhikr 
sa pag-upo Simula sa 
madaling-araw 
hanggang sa umaga. 


































Mga Salita at mga Gawang Naipahayag 
na May mga Dakilang Gantimpala 


Salita o gawang mainam 


Ang kabayaran at gantimpala nito na naipahayag sa 
Sunnah, ang Propeta (i^) ay nagsabi: 


Laa ilaaha illal laahu 
wahdahu laa shareeka lah, 
lahul mulku wa lahul 
hamdu, wa huwa "alaa kulli 
shay-in qadeer. 

(Walang Diyos maliban sa 
Allah — tanging Siya lamang, 
wala Siyang katambal. Sa 
Kanya ang paghahari at sa 
Kanya ang papuri, at Siya ay 
May kakayahan sa lahat ng 
bagay). 

SubhaanaUciahiradheem wa sinumang nagsabi ng: 

^ummnauaanu aaneem wa Subhaanallaahil adheem wa bihamdihi, 

blhamdlhl. (Kaluwalhatian sa Allah tataniman ng isang puno ng palmera 

ang Napakadakila. At papuri sa Kanya). Paraiso ” 

1 "Ang sinumang nagsabi ng: Subhaanallaahi wa 
\ bihamdihi nang isandaang beses, ang kanyang mga 


"Ang sinumang nagsabi ng: Laa ilaaha illal laahu 
wahdahu laa shareeka lah, lahul mulku wa lahul 
hamdUy wa huwa "alaa kulli shay-in qadeer nang 
isandaang ulit sa isang araw ay magkakamit siya ng 
katumbas sa gantimpala ng pagpapalaya ng sampung 
alipin at ipasusulat (sa talaan ng mga gawa niya) ng 
isandaang mabuting gawa at magpapawi ng isandaang 
masamang gawa, at magkakaroon siya ng 
pananggalang laban kay Satanas sa araw na iyon 
hanggang sa gumabi. Walang isa mang makagagawa 
ng higit na mainam pa sa ginawa niya maliban sa 
sinumang gumawa nito nang higit pa sa kanya." 


Subhaanallaahi wa 
bihamdihi, 
subhaanallaahil 
"adheem. 

(Kaluwalhatian sa Allah 
at papuri sa Kanya; 

Kaluwalhatian sa Allah, 
ang Napakadakila). 

I Laa hawla wa laa quwwata ilia "Nais mo bang ituturo ko sa iyo ang isang minang 
billaah. (Walang kayamanan mula sa mga kayamanan ng Paraiso?" 

kapangyarihan at walang lakas Ang sabi ko: Opo. Nagsabi siya (S): Laa hawla wa 
maliban sa Allah.) ; laa quwwata ilia billaah.'' 


pagkakamali ay isaisang-tabi, kahit pa kasindami ng bula 
ng karagatan. At walang sinumang makakapagdala sa araw 
ng Pagkabuhay muli ng mas mainam pa kaysa sa dinala 
niya, maliban sa isang nagsabi ng tulad sa sinabi niya o 
dinagdagan pa." At siya (S) ay nagsabi pa: "Dalawang 
salita na magaan sa dila, na mabigat sa timbangan, na 
kaibig-ibig sa Ar-Rahman (ang Mahabagin) ..." 


Ang paghiling sa 
(pagpasok sa) 
Paraiso at ang 
pagpapakupkop 
laban sa Apoy. 


Ang Du'a' ng 
Kaffaaratul Majlis 
(pambayad-sala 
matapos ang 
pagtitipon): 


Ang pagsasaulo ng 
mga Ayah mula sa 
Surah Al-Kahf (18). 


"Ang sinumang humiling sa Allah ng Paraiso nang tatlong 
beses. Sasabihin ng Paraiso: O Allah papasukin Mo siya sa 
Paraiso. At sino namang humingi ng pagkupkop laban sa 
Apoy nang tatlong beses. Sasabihin ngApoy: O Allah, 
kupkupin Mo siya laban sa Apoy." 

"(Walang) sinumang nakiupo sa isang pagtitipon, na dumami 
ang pag-iingay niya rito, at nagsabi siya bago siya tumayo 
mula sa kinauupuan niyang iyon ng: Subhaanakal laahumma 
wa bihamdika ash-hadu allaa ilaaha illaa anta astagh- 
firuka wa atoobu ilayka (Kaluwalhatian sa Iyo, o Allah at 
kapurihan sa Iyo. Ako ay sumasaksi na walang (tunay na) 
Diyos maliban sa Iyo. Ako ay humihingi ng kapatawaran sa 
Iyo at nagbabalik-loob sa Iyo) kundi patatawarin siya sa 
anumang naganap sa pagkakaupo niyang iyon." 

"Ang sinumang nakasaulo ng sampung Ayah mula sa unang 
bahagi ng Surah Al-Kahf ay maliligtas mula sa (tukso ni) 
Dajjal (Bulaang Kristo)." 




































































































Ang 

pagdalangin 
ng pagpapala 
sa Propeta 



"Ang sinumang dumalangin sa akin ng isang pagpapala ay 
pagpapalain siya ng Allah ng sampung pagpapala at mag-papawi 
mula sa kanya ng sampung pagkakasala at mag-tataas para sa 
kanya ng sampung antas." 


Ang pagbasa 
ng mga Talata 
at mga Surah 
mula sa 
Qur’an 


Ang 

i gantimpala ng 
I mga Mu'adh- 
dhin 

I Ang pagsunod 
sa Mu'adh- 
dhin sa 
sandaling 
{ isinisigaw ang 
I Adhanatang 
panalangin 
pagkatapos 
nito. 

Ang 

pagpapahusay 
sa pagsasagawa 
ng Wudu’ 


Ang 

panalangin 
pagkatapos ng 
Wudu' 


Ang Salah na 
dalawang 
Rak ah 
pagkatapos ng 
Wudu*. 


"Ang sinumang nakabasa sa araw at gabi ng limampung Ayah ay 
hindi siya itatalang kabilang ng mga nagpapabaya. Ang sinumang 
nakabasa ng isang daang Ayah ay itatala siyang kabilang sa mga 
masunurin. Ang sinumang nakabasa ng dalawang daang Ayah ay 
hindi makikipagtunggali sa kanya ang Qur’an sa Araw ng 
Pagbangon muli. Ang sinumang nakabasa ng limang daang Ayah ay 
itatala para sa kanya ang limpak-limpak na kabayaran", "Ang Qul 
huwallaahu ahad (Sabihin mo: Siya ang Allah, ang Nag-iisa) ay 
tumutumbas ng ikatlong bahagi ng Qur'an". 


"Sapagka't tunay na walang nakaririnig sa naaabot ng boses ng 
Mu'adh-dhin (Tagapanawagan ng Adhan) na isang Jinni o isang tao 
o isang bagay malibang sasaksi ito para sa kanya sa Araw ng 
Pagkabuhay muli." "Ang mga Mu'adh-dhin ay pinakamahaba ang 
mga leeg sa mga tao sa Araw ng Pagkabuhay muli." 


"Ang sinumang nagsabi sa sandaling naririnig niya ang panawagan (sa 
Salah): Allaahumma rabba haadhihid da^watit taammah, was salaatil 
qaa-imahy aati muhammadan alwaseelata wal fadeelahy wab^athhu 
maqaamam mahmoodan alladhi wa^adtah (O Allah, Panginoon ng 
ganap na panawagang ito at Salah na isasagawa, ibigay Mo kay 
Muhammad ang karapatang mamagitan at ang kalamangan. Ibangon 
Mo siya sa kapuri-puring katayuan na lyong ipinangako) ay karapat- 
dapat sa kanya ang Pamamagitan ko sa Araw ng Pagbangon muli." 


"Ang sinumang nagsagawa ng Wudu' at pinahusay niya ang 
pagsasagawa ng nito ay lalabas ang kanyang mga pagkakamali mula 
sa kanyang katawan hanggang sa lalabas ito mula sa ilalim ng 
kanyang mga kuko." 

"Walang isa man sa inyo na nagsasagawa ng Wudu' at nilulubos o 
pinahusay ang pagsasagawa nito, pagkatapos ay magsasabi ng Ash- 
hadu allaa ilaaha illallaah wa anna Muhammadan "abduhu wa 
rasooluh (Sumasaksi ako na walang Diyos maliban sa Allah at na si 
Muhammad ay Kanyang lingkod at Sugo) malibang pagbubuksan 
para sa kanya ang walong mga pinto ng Paraiso, na papasukin niya 
alin man sa mga ito ang naisin niya." 

"Walang isa mang nagsasagawa ng Wudu' at kanyang 
pinahuhusay ang pagsasagawa ng Wudu' at pagkatapos ay tumayo 
at nagdasal siya ng dalawang Rak"ah na nakatuon dito sa 
pamamagitan ng kanyang puso at mukha, malibang maging 
karapat-dapat siya sa Paraiso." 


Ang dami ng 
hakbang patungo 
sa mga Masjid 


"Ang sinumang pumunta sa isang Masjid na pinagsasagawaan ng 
sama-samang pagdarasal ay may isang hakbang na bumubura sa 
isang masamang gawa at may isang hakbang na nagtatala para sa 
kanya ng isang magandang gawa habang pumupunta at umuuwi." 
































202j 


16 

^”Ang sinumang naghugas sa araw ng Biyernes at naligo, 
pagkatapos ay nagpakaaga at nakaabot nang maaga, naglakad at hindi 
sumakay, at lumapit sa Imam at saka nakinig at hindi gumawa ng 
walang kabuluhan ay mapapasakanya sa bawa’t hakbang niya ang 

11 1 gawain ng isang taon: ang gantimpala ng pag-aayuno rito at 

paghahanda dito.” 

^ ^ "Walang isang lalaking naliligo sa araw ng Biyernes, 

maagang nagpapakadalisay sa abot ng makakaya niyang kadalisayan, 

^ _ nagpapahid ng langis niya o sumasaling ng pabango ng kanyang 

^ bahay, pagkatapos ay lalabas at hindi niya papaghiwalayin ang 

jumu an dalawang (nakaupo na), pagkatapos ay nagsagawa siya ng Salah ayon 

sa anumang itinakda sa kanya, pagkatapos ay mananahimik siya 
kapag nagsasalita na ang Imam, malibang patatawarin sa kanya ang 
[kasalanang] nasa pagitan nito at ng kasunod na Biyernes." 

17 

Ang pagkaabot sa 
Takbiratul Ihram 
(panimulang Takbir) 

"Ang sinumang nagsagawa ng Salah para sa Allah nang 
apatnapung araw sa sama-samang pagdarasal na nakaaabot 
sa unang Takbir ay maitatala para sa kanya ang dalawang 
pagkalas: Pagkalas sa Apoy at pagkalas sa pagkukunwari." 

18 

Ang ubligadong Salah 
na isinasagawang 
sama-sama 

"Ang Salah na sama-samang isinasagawa ay nakalalamang sa 
Salah na isinasagawang mag-isa ng dalawampu’t pitong antas." 

19 

Ang Salah sa "Isha* at 
Fajr na sama-samang 
isinasagawa 

"Ang sinumang nagsagawa ng Salah sa "Isha' sa isang sama- 
samang pagdarasal ay para niyang itinaguyod sa pagdarasal 
ang kalahating gabi. At ang sinumang nagsagawa ng Salah 
sa madaling araw (Fajr) sa sama-samang pagdarasal ay para 
siyang nagdasal ng buong gabi." 

20 

"Kung nalalaman lamang ng mga tao kung anong (kabutihang) 
Ang Salah sa 1 mayroon sa panawagan (sa Salah) at sa unang hanay at pagkatapos ay 
unang hanay wala silang matagpuan (na puwang) maliban kung sila ay 
magpalabunutan para rito ay talagang nagbunutan na sana sila." 

21 

. "Ang sinumang nagsagawa ng Salah sa araw at gabi ng labindalawang 

^, Rak'ah ay magpapatayo para sa kanya ng isang tahanan sa Paraiso: Apat 

sa As I^n^ Rak'ah bago ang Dhuhr at dalawa pagkatapos nito, dalawang Rak'ah 

A R fh Pagkatapos ng Maghrib, dalawang Rak'ah pagkatapos ng "Isha', at 

r- awa i dalawang Rak'ah bago ang Salah sa Fajr." 

22 

Ang pagpaparami ng 
Salah na Sunnah at 
pagiging masigasig sa 
palihim na 
pagsasagawa nito 

"Panatilihin mo ang pagpapadami ng pagpapatirapa sa Allah 
sapagka't tunay na wala kang naisasagawa ni isang 
pagpapatirapa para sa Allah malibang iaangat ka ng Allah 
dahil dito ng isang antas at mag-aalis Siya sa iyo dahil dito 
ng isang kamalian." 

23 

Ang Salah na Sunnah 
hago ang Salah sa Fajr 
at ang uhligadong 
Salah na Fajr 

"Ang dalawang Rak"ah bago ang (Salah sa) F^r ay high na 
mabuti kaysa sa mundo at anumang nasa loob nito." - "Ang 
sinumang nagsagawa ng Salah sa madaling araw (F^r), siya ay 
mapapasailalim sa pangangalaga ng Allah." 


































Ang 

Salah 

sa 

Dhuha 


"Sa umaga ay tungkulin ng bawa't bahagi ng katawan ng isa sa inyo na 
magbigay ng kawanggawa. Kaya bawa’t pagsabi ng Subhaanallaah ay 
kawanggawa. Bawa't pagsabi ng Alhamdulillaah ay kawanggawa. Bawa't 
pagsabi ng Laa ilaaha illallaah ay kawanggawa. Bawa't pagsabi ng Allaahu 
Akbar ay kawanggawa. Ang pag-uutos ng kabutihan ay kawanggawa at ang 
pagbabawal ng kasamaan ay kawanggawa. At maitutumbas sa mga iyon ang 
dalawang Rak'ah na dadasalin sa umaga." 


Ang sinumang umupo sa 
pinagdarasalan niya 
habang naggugunita sa 
Allah 


"Ang mga Anghel ay dumadalangin (ng kapatawaran) para 
sa isa sa inyo hangga't siya ay nasa kanyang pinagdarasalan, 
hangga't hindi nasisira ang kanyang Wudu', na nagsasabi: "O 
Allah, patawarin Mo siya; o Allah kahabagan Mo siya." 

"Ang sinumang nagsagawa ng Salah sa madaling araw 
(Fajr) sa sama-samang pagdarasal at pagkatapos ay 
naupo habang naggugunita sa Allah hanggang sa sumikat 
ang araw at pagkatapos ay nagdasal ng dalawang Rak'ah, 
mapapasakanya ang gaya ng gantimpala sa Hajj at 
"Umrah na lubos na lubos na lubos." 


Ang paggunita sa Allah 
pagkatapos ng Salah sa Fajr sa 
sama-samang pagdarasal 
hanngang sa sumikat ang araw 
at pagkatapos ay magdarasal 
I ng dalawang Rak'ah 

Ang sinumang nagising ’’Ang sinumang nagising sa gabi at ginising ang kanyang 
upang magsagawa ng asawa at magkasamang nagsagawa ng Salah na dalawang 
Salah sa gabi at ginising Rak'ah, itatala sila na kabilang sa mga Making naggugunita 
I ang kanyang asawa nang madalas sa Allah at sa mga babaing naggugunita." 

Ang sinumang naglayon "Walang isang tao na may (layong magsagawa ng) Salah 
na magsagawa ng Salah sa gabi at napanaigan siya rito ng tulog malibang itinala 
sa gabi nguni’t nanaig sa ng Allah para sa kanya ang gantimpala ng kanyang Salah 
I kanya ang tulog at ang pagkatulog niyang iyon ay isang kawanggawa." 


Du'a’ 

(panalangin) 
ng sinumang 
pumasok sa 
palengke 


Ang pagbigkas ng 
Subhaanallaah^ 
Alhamdu lillaah^ 
at Allaahu Akbar 
nang tig-33 beses 
at ang pangwakas 
ay ang pagbigkas 
ng Laa ilaaha 
illallaah 
pagkatapos ng 
Salah na ubligado 


''Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa shareeka lah, lahul mulku wa lahul 
hamdu yuhyee wa yumeet wa huwa hayyun km yamoot, biyadihil 
khayru wa huwa ^alm kulli shay-in qadeer (Walang Diyos maliban sa 
Allah, ang Nag-iisa, wala Siyang katambal, nasa pagmamay-ari Niya ang 
kaharian at para lamang sa Kanya ang papuri, nagkakaloob Siya ng buhay 
at nagdudulot ng kamatayan at Siya ay Lagi nang may Buhay na hindi 
namamatay, tangan ng Kanyang kamay ang kabutihan at Siya ay May 
kapangyarihan sa lahat ng bagay): Itatala ng Allah para sa kanya ang libu- 
libong kabutihan at buburahin sa kanya ang libu-libong (nagawa niyang) 
kasamaan at itataas para sa kanya ang libu-libong antas." 

"Ang sinumang bumigkas ng Subhaanallaah (kaluwalhatian sa 
Allah) sa pagkatapos ng bawa't Salah nang tatlumpu't tatlong beses, 
bumigkas ng Alhamdulillaah (ang pagpupuri ay sa Allah) nang 
tatlumpu't tatlong beses, at bumigkas ng Allaahu Akbar (ang Allah 
ay daMla) nang tatlumpu't tatlong beses - iyon ay siyamnapu’t 
siyam - at nagsabi sa ikabubuo ng isang daan ng Laa ilaaha 
illallaah wahdahu laa shareeka lah, lahul mulku wa lahul hamdu 
wa huwa "alaa kulli shay-in qadeer (walang Diyos maliban sa 
: Allah, nag-iisa Siya, wala Siyang katambal, sa Kanya ang paghahari 
: at sa Kanya ang papuri at Siya sa lahat ng bagay ay 
: makapangyarihan) ay patatawarin ang kanyang mga pagkakamali 
i kahit pa man ang mga iyon ay tulad ng mga bula ng dagat." 



























Ang pagbasa ng Ayatul 
Kursi pagkatapos ng 
Salah na ubligado 


"Ang sinumang bumasa ng Ayatul Kursi pagkatapos ng 
Salah na isinatungkulin ay walang makapipigil sa kanya 
sa pagpasok sa Paraiso malibang siya ay mamamatay.” 


Ang 

pagdalaw 

sa 

maysakit 


Ang panalangin 
para sa isang 
dinapuan ng 
kasawiang palad 


"Walang isang Muslim na dumadalaw sa isa pang Muslim (na maysakit) sa 
umaga maliban na idadalangin siya ng kapatawaran ng pitumpung libong 
Anghel hanggang sa gumabi, at kung dinalaw niya ito sa gabi ay idadalangin 
siya ng kapatawaran ng pitumpung libong Anghel hanggang sa mag-umaga, 
at mapapasakanya ang hardin sa Paraiso." 

"Ang sinumang nakakita ng isang (taong) dinapuan ng 
pagsubok at kanyang sinabi: Alhamdulillaahil lathee "aafaanee 
mint mabtalaaka bihi wa fadh-dhalani "alaa katheerim 
mimman khalaqa tafdheela (Ang lahat ng papuri at 
pasasalamat ay para sa Allah lamang, na Siyang nagligtas sa 
akin mula sa mga pagsubok na iyong dinaranas at nagbigay sa 
akin ng labis na pagtangkilik ayon sa dinami-dami Niyang mga 
nilikha); ay hindi siya dadapuan ng pagsubok na iyon." 

"Ang sinumang dumamay sa isang dinapuan ng kasawian ay 


Ang pagdamay sa 
isang dinapuan ng 
kasawian 


Ang pagdalo sa Salah 
para sa patay at 
pagkatapos ay 
sumama dito 
patungo ng 
libingan hanggang 
sa mailibing ito 


mapapasakanya ang katulad ng gantimpala nito", "Walang isa 
mang mananampalataya na dumadamay sa kanyang kapatid 
dahil sa isang kasawian na dumapo rito kundi pasusuutan siya 
ng Allah ng mga kasuutan na yari sa marangal na mga seda." 
"Ang sinumang dumalo sa Salah para sa patay hanggang sa 
dasalan ito ay magkakamit ng isang Qirat, at ang sinumang 
dumalo rito hanggang sa mailibing ito ay magkakamit siya ng 
dalawang Qirat. May nagsabi: Ano ang dalawang Qirat? Siya ay 
nagsabi: (Gantimpalang) gaya ng dalawang malaking bundok." 
Sinabi ni Ibn Umar (R.A.): "Tunay ngang nagpalampas kami ng 
maraming Qirat." 


Ang 

paggugol 


Ang pagpapatayo ’’Ang sinumang nagpatayo para sa Allah ng isang Masjid kahit 
ng mga Masjid pa man gaya ng isang pugad na ibong Qatat ay patatayuan siya 
para sa Allah ng Allah ng isang tahanan sa Paraiso." 

"Walang araw na inumaga ang mga tao dito malibang may dalawang Anghel 
na bumababa at nagsasabi ang isa sa kanila: O Allah, magbigay Ka sa isang 
gumugugol ng isang kapalit; samantalang nagsasabi naman ang isa pa: O 
Allah, magbigay Ka sa isang nagmamaramot ng pagkawasak." 

"Nadaig ng isang Dirham ang isang daang libong (Dirham). Sila ay nagsabi: O 
Sugo ng Allah, papaano? Sinabi niya: May isang lalaki na may dalawang 
Dirham. Kumuha siya ng isa sa dalawa at nagkawanggawa siya sa 
pamamagitan nito. At may isang lalaki naman na may maraming kayamanan. 
Kumuha siya mula sa kayamanan niya ng isang daang libong (Dirham) at 
nagkawanggawa siya sa pamamagitan nito.", "Walang isang Muslim na 
nagbubungkal ng isang bukirin at nagtatanim ng isang taniman. Kumakain dito 
ang isang ibon o isang tao o isang hayop malibang mapapasakanya sa 
pamamagitan nito ang (gantimpala ng) isang kawanggawa." 

"Walang Muslim na nagpapautang sa isang Muslim nang 
dalawang beses malibang iyon ay magiging (katumbas 
gantimpala ng) kawanggawa na isang beses." 


Ang 

kawang¬ 

gawa 


Ang pautang na 
walang mga tubo 


na 
































































Ang pagtitiis sa 
pagkakautang ng 
nagigipit 

Ang pag-aayuno ng 
isang araw sa 
Landas ng Allah 

Ang pag-aayuno ng 
tatlong araw sa 
bawa’t buwan, sa 
araw ng 'Arafah, at 
sa araw ng "Ashura*. 

Ang pag-aayuno ng 
anim na araw sa 
buwan ng Shawwal 
Ang Salah na Tarawih 
kasama ng Imam 
hanggang sa matapos 
Ang 'Umrah sa 
Ramadan 


Ang tanggap 
na Hajj 


"Ang sinumang nagpaluwag sa pagkakautang ng isang 
nagigipit ay mapapasakanya sa bawa't isang araw ang isang 
Sadaqah (kawanggawa) hanggang hindi niya nababayaran ang 
utang, at kapag nabayaran na niya ang utang at binigyan pa rin 
niya ng luwag ito ay mapapasakanya sa bawa't araw na 
dalawang katulad nito ang isang Sadaqah." 

"Ang sinumang nag-ayuno ng isang araw sa landas ng Allah 
ay ilalayo ng Allah ang kanyang mukha sa Apoy nang 
pitumpung taon." 

"Ang pag-aayuno ng tatlong (araw) sa bawa't buwan ay 
(katumbas ng) pag-aayuno nang buong taon.", "At tinanong 
siya (ang Sugo) tungkol sa pag-aayuno sa araw ng "Arafah 
kaya sinabi niya: Nagtatakip-sala ito sa taong nagdaan at 
darating.", "At tinanong siya (ang Sugo) tungkol sa pag- 
^ aayuno sa araw ng "Ashura' kaya sinabi niya: Nagtatakip-sala 
ito sa taong nagdaan." 

; "Ang sinumang nag-ayuno sa Ramadan at pagkatapos ay 
! pinasundan niya ito ng anim na araw sa buwan ng Shawwal, ito 
I ay magiging gaya ng pag-aayuno ng isang taon." 

"Tunay na ang isang lalaki kapag nagsagawa ng Salah 
kasama ng Imam hanggang sa umalis ito ay tutuusin para 
sa kanya ng gaya ng pagtataguyod sa buong magdamag." 
"Ang isang "Umrah sa Ramadan ay nakatutumbas ng isang 
Hajj o isang Hajj na kasama ko." 

"Ang sinumang nagsagawa ng Hajj at hindi gumawa ng 
kahalayan at hindi sumuway ay babalik siya na gaya ng araw 
na isinilang siya ng kanyang ina.", "At ang tanggap na Hajj ay 
walang gantimpala kundi ang Paraiso." 


Ang matuwid 
na gawain sa 
unang 

sampung araw 
ng buwan ng 
Dhul Hijjah 


"Walang mga araw na ang matuwid na gawain sa mga iyon ay high na 
kaaya-aya para sa Allah kaysa sa mga araw na ito. - Ang ibig sabihin 
ay ang sampung mga araw (sa Dhul Hijjah) - . Sinabi nila: O Sugo ng 
Allah, pati na ang pakikibaka sa landas ng Allah? Sinabi niya: Pati na 
ang pakikibaka sa landas ng Allah, maliban sa isang lalaki na humayo 
(sa pakikibaka) sa pamamagitan ng kanyang sarib at yaman, at walang 
nakabalik mula roon na anuman." 


48 


49 


Ang Udh- 
hiyyah (alay na 
hayop) 


Ang 

gantimpala ng 
Pantas at ang 
kanyang 
kalamangan 


"Sinabi ng mga Kasamahan ng Sugo ng Allah (S): O Sugo ng Allah, 
ano ang mga alay na hayop na ito? Siya ay nagsabi: Sunnah 
(kaparaanan) ng inyong amang si Ibrahim. Sinabi nila: At ano naman 
ang mapapala namin sa mga ito, o Sugo ng Allah? Siya ay nagsabi: Sa 
bawa't buhok ay may (katumbas na) isang kabutihan. Sinabi nila: At 
ang balahibo, o Sugo ng Allah? Siya ay nagsabi: Sa bawa't buhok mula 
sa balahibo ay may (katumbas na) isang kabutihan." 

"Ang kalamangan ng Paotas (nakaaalam) sa Tagasamba ay gaya ng 
kalamangan ko sa pinakamababa sa inyo.", Pagkatapos ay nagsabi pa 
ang Sugo ng Allah (i^): "Tunay na ang Allah, ang Kanyang mga 
Anghel, ang mga naninirahan sa mga kalangitan at kalupaan, pati na 
ang langgam sa lungga nito, at pati na ang balyena ay talagang 
nananalangin ng kabutihan para sa guro ng mga tao." 







































Ang paghiling sa 
Allah ng kamartiran 
nang may katapatan 


Ang pag-iyak dahil sa takot 
sa Allah at ang pagbabantay 
sa Kanyang Landas 

Ang pananalig sa 
Allah at ang pagtigil 
sa pagpapahero, 
paghiling ng Ruqyah 
(na ipinagbabawal), at 
paniniwala sa 
masamang pangitain 


"Ang sinumang humiling sa Allah ng pagkamartir (Shaheed) 
nang may katapatan ay pararatingin siya ng Allah sa mga 
kalagayan ng mga martir kahit pa man namatay siya 
kanyang higaan." 


sa 


"May dalawang mata na hindi sasalingin ng Apoy: 
matang umiyak dahil sa takot sa Allah at matang 
magdamag na nagbantay sa Landas ng Allah." 
"Itinambad sa Propeta (i^) ang mga Ummah (mamamayan) sa 
kanyang panaginip at nakita niya ang kanyang mamamayan 
at mayroon sa kanila na pitumpung libong papasok sa 
Paraiso nang walang pagtutuos at walang parusa. Sila ang 
mga hindi nagpapahero, mga hindi humiling sa pagsagawaan 
ng Ruqyah, mga hindi naniniwala sa masamang pangitain, at 
sa kanilang Panginoon ay nananalig." 


Ang gantimpala ng "Walang Muslim na mamatay na mayroon siyang tatlong anak 
namatay na may na hindi umabot sa tamang gulang malibang papapasukin siya 
mga maliliit na anak ng Allah sa Paraiso dahil sa kabutihan ng Habag Niya sa kanila." 


Ang pagkawala ng 
paningin at ang 
pagtitiis dahil doon 


Ang pag-iwan ng anuman 
bilang pangingilag sa 
pagkakasala sa Allah 


"Tunay na ang Allah ay nagsabi: Kapag sinubok Ko ang Aking 
lingkod sa pamamagitan (ng pagkawala) ng dalawang 
pinakamamahal niya at nagtiis siya, tutumbasan Ko siya dahil sa 
mga ito ng Paraiso. At tinutukoy Niya ay ang dalawang mata nito." 

"Tunay na ikaw ay walang iiwanang anuman bilang 
pangingilag sa pagkakasala sa Allah malibang ibigay 
sa iyo ng Allah ang mas mainam kaysa roon." 


Ang 

pangangalaga 
sa ari at dila 


"Ang sinumang gagarantiya sa akin ng nasa pagitan ng bigote at 
balbas niya at ng nasa pagitan ng dalawang paa niya ay 
gagarantiyahan ko sa kanya ang Paraiso." Ibig sabihin: Ang dila at 
ang ari. "Ang sinumang nagsawalang-kibo ay ligtas." 


Ang "Kapag pumasok ang lalaki sa kanyang bahay at binanggit niya ang Allah 
I pagbigkas sa pagpasok niya at sa pagkain niya ay sasabihin ng Demonyo (sa kanyang 
ng mga kampon): Wala kayong matutuluyan sa gabi at wala kayong hapunan. 

I Bismillaah At kapag pumasok siya at hindi niya nabanggit ang Allah sa pagpasok 
I sa pagpasok niya ay magsasabi ang Demonyo: Nakaabot kayo ng matutuluyan sa gabi. 

I sa bahay at At kapag hindi niya nabanggit ang Allah sa pagkain niya ay magsasabi 
I sa pagkain ^ siya: Nakaabot kayo ng matutuluyan sa gabi at hapunan." 

i ”Ang sinumang kumain ng pagkain at pagkatapos ay nagsabi ng: 
Alhamdulillaahil ladhi afamani haadha wa razaqaneehi min ghayri 
hawlim minni wa laa quwwah (Ang papuri ay sa Allah lamang na 
nagpakain sa akin nito at nagkaloob sa akin nito nang walang 
kapangyarihan at lakas na mula sa akin) ay patatawarin sa kanya ang 
anumang nauna niyang pagkakasala.", at kapag nagsuot ng isang 
bagong kasuutan ay nagsabi ng: Alhamdulillaahil ladhi kasaani 
haadha wa razaqaneehi min ghayri hawlim minni wala quwwah (Ang 
papuri ay sa Allah lamang na nagpasuot sa akin nito at nagkaloob sa 
akin nito nang walang kapangyarihan at lakas na mula sa akin) ay 
patatawarin sa kanya ang anumang nauna niyang pagkakasala." 


Ang 

panalangin 
matapos 
kumain, at 
magsuot ng 
bago 





















































Ang 

sinumang 
nagnais na 
pagaanin sa 
kanya ang 
hirap ng 
kanyang 
gawain 


"Humiling si Fatimah (R.A.) sa Propeta (S) ng isang katulong kaya ang 
sinabi niya sa kanya at kay "Ali (kalugdan nawa silan dalawa ng Allah): 
Nais ba ninyong ituturo ko sa inyo ang mainam kaysa sa hiniling ninyo 
sa akin? Kapag humiga na kayo sa inyong mga higaan ay magsabi kayo 
ng Allaahu akbar (ang Allah ay Dakila) nang tatlumpu’t apat na beses, 
magsabi kayo ng Subhaanallaah (kaluwalhatian sa Allah) ng 
tatlumpu’t tatlong beses, at magsabi kayo ng Alhamdilillaah (ang 
papuri at pasasalamat ay sa Allah lamang) nang tatlumpu’t tatlong beses 
sapagka’t ito ay mainam para sa inyo kaysa sa isang katulong." 


"Kung ang isa sa inyo ay nais na makipagtalik sa kanyang asawa ay 
. kanyang sabihin: Bismillaahy allaahumma jannibnash Shaitaana 

, ^ . wa jannibish Shaitaana maa razaqtanaa (Sa ngalan ng Allah, O 
^ Allah ilayo Mo sa amin ang Demonyo at ilayo Mo ang Demonyo sa 
pakiMp^talik ipagkakaloob Mo sa amin) sapagka't kung maitatakda man 

sa pagitan nila ang isang sanggol kaugnay doon ay hindi mapinsala 
ito ng demonyo kailanman" 

^ "Kapag nagdasal ang babae ng limang Salah nito, nag-ayuno sa 
buwan nito (Ramadan), nangalaga sa kanyang dangal, at sinunod ang 
kanyang asawa, sasabihin sa kanya: Pumasok ka sa Paraiso sa 
alinman sa mga pinto ng Paraiso na nais mo." 

^ "Alinmang babaeng namatay samantalang ang kanyang asawa ay 
nalulugod sa kanya ay papasok sa Paraiso." 

"Ang kaluguran ng Panginoon ay nasa kaluguranng magulang". 
"Ang sinumang ikasasaya niya na luwagan siya sa kaloob sa 
kanya o guni-gunitain siya sa alaala niya ay makiugnay siya sa 
kaanak niya." 


Ang 

pagbibigay- 
kaluguran ng 
babae sa 
kanyang asawa 


Ang magandang 
pakikipag-ugnayan 
sa dalawang 
magulang at kaanak 


Ang pagkupkop 
sa ulila 


Ang 

kagandahan ng 
asal 


"Ako at ang nagkukupkop ng ulila sa Paraiso ay ganito." Sinabi 
niya iyon na magkadikit ang dalawang daliri niya: ang hintuturo at 
ang hingigitna." 

■♦"Katotohanang ang mananampalataya ay tunay na humahantong 
sa pamamagitan ng kanyang kagandahang asal sa antas ng isang 
nag-aayuno na nagtataguyod pa ng (dasal sa) gabi." 

^ "Ako ay pinuno...at may (nakalaan na) isang tahanan sa kataas- 
taasan pa ng Paraiso para sa sinumang maganda ang kanyang asal." 


Ang pagkahabag 
sa mga nilikha at 
ang pagka-awa sa 
kanila 


"Ang tanging kinahahabagan ng Allah lamang sa Kanyang mga 
lingkod ay ang mga mahahabagi." 

"Kahabagan ninyo ang sinumang nasa lupa, kahahabagan din 
kayo ng sinumang nasa langit." 


i Ang paghahangad "Hindi sumasampalataya ang isa sa inyo hanggang hindi siya 
I ng mabuti para sa I nagmamahal sa kanyang kapatid ng gaya ng kanyang 
mga Muslim pagmamahal sa kanyang sarili." 

^"Ang pagka-mahiyain ay walang naihahatid kundi mabuti.", 

Ang pagka- ^"Ang pagka-mahiyain ay bahagi ng pananampalataya.", 
mahiyain ♦■"May apat na kabilang sa mga kaugalian ng mga isinugo: ang pagka- 
mahiyain, ang pagpapabango, ang paggamit ng Siwak, at ang pag-aasawa." 







































68 

Ang "May isang lalaki na pumunta sa Propeta (Si) at nagsabi: Assalaamu 

pagpapasi "alaikum. Nagsabi ang Propeta (^): Sampu, Pagkatapos ay dumating 
mula ng ang isa pa at nagsabi: Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaah, nagsabi 
pagbati sa ang Propeta (S): Dalawampu. Pagkatapos ay dumating naman ang isa 
pamamagit pa at nagsabi: Assalaamu "alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh, 
anng at nagsabi ang Propeta (S): Tatlumpu." Ibig sabihin: Mula sa mga 

Salam mabuting gawa. 

69 

Ang pagkakamayan 
sa pagtatagpo 

"Walang dalawang Muslim na nagtatagpo at nagkakamayan 
malibang sila ay patatawarin bago sila maghiwalay.” 

70 

Ang pagtatanggol sa 
karangalan ng 
Muslim 

"Ang sinumang magsanggalang sa karangalan ng kanyang 
kapatid ay ipagsasanggalang ng Allah ang kanyang mukha sa 
Apoy sa Araw ng Pagbangon muli." 

71 

Ang pagmamahal sa mga "Ikaw ay kasama ng sinumang minahal mo”, sinabi ni 
taong matuwid at ang Anas (R.A.): Kaya walang ikinatuwa ang mga Sahabah 
pakikisalamuha sa kanila sa anuman higit sa pagkatuwa nila sa Hadith na ito. 

72 

Ang mga 

nagmamahalan dahil 
sa pagpipitagan sa 
Allah 

"Sinabi ng Allah, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan: Ang 
mga nagmamahalan dahil sa pagpipitagan sa akin ay 
magkakaroon sila ng mga pulpitong yari sa liwanag, na 
maghahangad sa taglay nila ang mga Propeta at ang mga martir." 

73 

Ang pagdalangin para 
sa mga Muslim 

"Ang pagdalangin ng taong muslim para sa kanyang kapatid 
nang lingid ay katanggap-tanggap, sa bahagi ng kanyang ulo 
ay may nakatalaga na isang anghel na sa tuwing nanalangin 
siya para sa kanyang kapatid ng kabutihan ay sasabihin ng 
Anghel na itinalaga sa kanya: Ameen at mapapasa iyo ang 
tulad ng sa kanya." 

74 

Ang paghingi ng ' "Ang sinumang humingi ng kapatawaran para sa mga 

kapatawaran para sa mga lalaking mananampalataya at mga babaeng 

lalaking mananampalataya mananampalataya ay itatala ng Allah para sa kanya sa 
at mga babaeng bawa't lalaking mananampalataya at babaeng 

mananamapalataya mananampalataya ang isang magandang gawa.” 

75 

Ang pag-aalis sa 
daan ng 
nakapipinsala 

"Tunay na nakakita ako sa Paraiso ng isang lalaking pagala-gala sa 
Paraiso dahil sa isang punong-kahoy na pinutol niya na nakaharang 
i sa daan na nakapipinsala noon sa mga tao.” 

76 

Ang pagtigil sa 
pakikipagtaltalan 
at 

pagsisinungaling 

"Ako ay pinuno sa isang bahay sa gilid ng Paraiso para sa sinumang 
tumigil sa pakikipagtaltalan kahit pa man siya ay nasa katotohanan 
at sa isang bahay sa gitna ng Paraiso para sa sinumang tumigil sa 
pagsisinungaling kahit pa man siya ay nagbibiro.” 

77 

”Ang sinumang nagpigil ng galit gayong kaya niyang ipatupad ito 
Ang pagpipigil ay tatawagin siya ng Allah sa Araw ng Pagbangon muli sa mga 
ng galit harapan ng mga nilikha hanggang sa pamimiliin siya kung sa aling 

mga dilag ng Paraiso ang nanaisin niya.” 

78 

A h h * sinumang ipinagbunyi ninyo sa kanya ang kabutihan ay 

n mabuti o ^ karapat-dapat para sa kanya ang Paraiso at ang sinumang 

^'^nasama ^ ipinagbunyi sa kanya ang masama ay magiging karapat-dapat para 
sa kanya ang Apoy. Kayo ang mga saksi ng Allah sa lupa.” 



























































































79 

Ang 

pagpapahupa sa 
dalamhati ng 
Muslim, ang 
pagpapaginhawa 
sa kanya, at ang 
pagtatakip sa 
kanya 

"Ang sinumang nagpahupa sa isang mananampalataya ng isang 
dalamhati ng mga dalamhati ng Mundo ay pahuhupain din para 
sa kanya ng Allah ang isang dalamhati mula sa mga dalamhati 
ng Araw ng Pagbangon muli. Ang sinumang nagpaginhawa sa 
isang nahihirapan ay pagiginhawain din siya ng Allah sa Mundo 
at sa Kabilang-buhay. At ang sinumang pinagtakpan ang isang 
Muslim ay pagtatakpan din siya ng Allah sa Mundo at sa 
Kabilang-buhay..." 

80 

Ang pagpapa- 
nna sa 

Kabilang-buhay 

”Ang sinumang ang kanyang pagpapahalaga ay ang Kabilang- 
buhay, ilalagay ng Allah sa puso niya ang kanyang yaman, pag- 
iisahin ng Allah ang kanyang kabuuan, at darating sa kanya ang 
mundo habang ito ay nagpapakumbaba.” 

81 

Ang 

pagkamakataru 
ngan ng Hukom, 
kapakanan ng 
mga kabataan, 
pagkahumaling 
sa mga Masjid, 
at ang 

pagmamahal 
dahil sa Allah 

"May pitong pasisilungin ng Allah sa Kanyang lilim sa araw na 
walang lilim kundi ang lilim Niya: makatarungang Imam (pinuno); 
binatang lumaki sa pagsamba sa kanyang Panginoon; lalaking ang 
puso nito ay nahuhumaling sa mga Masjid; dalawang lalaking 
nagmamahalan alang-alang sa Allah: nagtatagpo alang-alang sa 
Kanya at naghihiwalay alang-alang sa Kanya; isang lalaking tinukso 
ng isang babaeng may kalagayang mataas at kagandahan nguni't 
nagsabi ito: Tunay na ako ay natatakot sa Allah’; isang lalaking 
nagkawanggawa ng isang kawanggawa at ikinubli niya iyon 
hanggang sa hindi nalalaman ng kaliwa nito ang ginugol ng kanan 
nito; at isang lalaking nakaalaala sa Allah nang nag-iisa ay nag- 
umapaw ang mga mata nito (sa luha).” 

82 

Ang paghingi ng 
kapatawaran 

"Ang sinumang pinanatili niya ang paghingi ng kapatawaran; 
itatalaga ng Allah para sa kanya sa bawa't kagipitan ang isang 
kaluwagan, sa bawa't ligalig ang isang kaginhawaan, at tutustusan 
Niya siya nang hindi niya kayang kuwentahin" 

















210 , 


Mga Bagay na Nailahad ang 
Pagbabawal at Paggawa sa mga Ito 


N 

Ang Bagay na 
Ipinagbabawal 

Sinabi ng Sugo ng Allah 

(Sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan) 

1 

Ang pag-uukol sa 
mga tao ng 
gawang mabuti 

"Sinabi ng Allah, Kataas-taasan Siya: ^ Ako ay walang 
pangangailangan sa mga katambal sa lahat ng tinatambalan. Ang 
sinumang gumawa ng isang gawain na nagtambal siya doon sa Akin 
ng iba pa sa Akin, iiwan Ko siya kasama ng itinambal niya. y 

2 

Ang 

katumpakan 
ng panglabas 
at kasiraan ng 
panloob 

"Tunay na nababatid kong may mga taong darating sa Araw ng 
pagbabangong muli na nagdadala ng mabubuting gawain gaya ng 
mga bundok ng Tihamah na pagkaputi-puti. at gagawin lamang ng 
Allah ang mga ito na animo'y alikabok na nagliliparan". Sinabi ni 
Thawban: 0 Sugo ng Allah! Pakilarawan mo sa amin ang kanilang 
kadakilaan sa amin nang hindi kami maging kabilang sa kanila 
nang hindi namin nalalaman. Sinabi niya (0): "Tunay na sila ay 
inyong mga kapatid at kalipi ninyo. Itinataguyod nila ang ilang 
bahagi ng gabi gaya ng inyong pagtaguyod, subali't sila ay mga 
taong kapag napag-isa sa mga kabawalan ng Allah ay kanilang 
nilalapastangan ang mga ito." 

3 

Ang 

Pagmamalaki 

"Hindi makapapasok sa Paraiso ang sinumang sa puso niya ay may 
katumbas na kasing bigat ng maliit na langgam na pagmamalaki." 
Ang pagmamalaki ay ang pagkakaila sa katotohanan at ang 
panghahamak sa mga tao. 

4 

Ang 

pagpapahaba 
ng Izar (tapis) 

"Ang pagpapahaba ng tapis, damit at belo, sinuman ang naghihila 
ng isang bagay bilang pagmamataas ay hindi siya pag-uukulan ng 
Allah ng tingin sa Araw ng pagbabangong muli." 


5 

Ang inggit 

"Kaingat kayo sa inggit sapagka't tunay na ang inggit ay kumakain 
sa mga magandang gawa gaya ng pagkain ng apoy sa panggatong, 
0 sinabi niya: sa damo." 

6 

Ang patubo sa 
utang 

"Isinumpa ng Sugo ng Allah ang kumakain ng patubo at nagpapakain 
nito.", ”Ang isang Dirham na patubo na kinakain ng lalaki 
samantalang nalalaman niya ay higit na matindi kaysa sa tatlumpu’t 
anim na pangangalunya." 

7 

Ang sugapa sa 
alak 

"Walang makapapasok sa Paraiso na isang sugapa sa alak, ni isang 
naniniwala sa panggagaway, at ni isang pumuputol sa ugnayan ng 
pagkakamag-anak.", "Ang sinumang uminom ng alak ay hindi 
tatanggapin sa kanya ang Salah sa apatnapung gabi." 

8 

Ang 

kasinungalingan 

"Kasawian sa nagsasalaysay ng salaysay upang patatawanin sa 
pamamagitan nito ang mga tao kaya naman nagkapagsisinungahng 
siya. Kasawian sa kanya! Kasawian sa kanya!" 

9 

Ang paniniktik 

"Ang sinumang panakaw na nakikinig sa usapan ng mga tao 
samantalang sila ay nasusuklam sa gayon, bubuhusan ang tainga 
niya ng lusaw na tingga sa Araw ng Pagbangon muli." 

10 

Ang paggawa ng 
larawan 

"Tunay na ang pinakamatindi sa mga tao sa pagdumsa sa Araw ng 
Pagkabuhay muli ay ang mga tagagawa ng larawan.", "Hindi 
pumapasok ang mga Anghel sa isang bahay na may aso o larawan." 






























Ang pagkakalat ng ’’Hindi makakapasok sa Paraiso ang mapagkalat ng 
paninirang-puri paninirang-puri. ” 

Ang 

panlilibak 

’’Nalalaman ba ninyo kung ano ang Ghibah (panlilibak)? Sinabi nila: 
Ang Allah at ang Kanyang Sugo ay ang higit na nakaaalam. Sinabi 
niya: Ang pagbanggit mo sa iyong kapatid (na muslim) tungkol sa 
anumang kinasusuklaman niya. May nagsabi: Ano sa palagay mo kung 
taglay ng kapatid ko ang sinasabi ko? Sinabi niya: Kung taglay niya 
ang sinasabi mo ay tunay na nilibak mo siya, at kung hindi naman niya 
taglay iyon ay pinaparatangan mo siya.” 

Ang 

pagsumpa l 

”Ang pagsumpa sa mananampalataya ay gaya ng pagpatay sa kanya.”, 
’’Huwag mong isumpa ang hangin sapagka’t ito ay napag-utusan 
lamang, at tunay na ang sinumang isinumpa ang isang bagay na hindi 
naman nararapat dito ay magbabalik sa kanya ang sumpa.” 

Ang 

pagkakalat 
ng lihim ng 
iba 

’’Tunay na ang isa sa pinakamasamang kalagayan sa mga tao sa Allah 
sa Araw ng Pagkabuhay muli ay ang lalaki na nakikipagniig sa kanyang 
asawa at nakikipagniig din ito sa kanya, at pagkakatapos ay ikinakalat 
niya ang lihim nito.” 

Ang 

kabalayan 

’’Tunay na ang pinakamasama sa mga tao sa kalagayan sa Allah sa 
Araw ng Pagbangon muli ay ang iniwan ng mga tao dahil sa 
pangingilag sa kahalayan niya.”, ”Ang pinakamaraming pagkakasala ng 
anak ni Adam (Adan) ay kaugnay sa kanyang dila” 

1 Ang pagpaparatang ’’Alinmang lalaki na nagsabi sa kanyang kapatid: Hoy Kafir, 
sa isang Muslim ng ay naging karapat-dapat nga (sa paratang na) ito ang isa sa 
kawalang- kanilang dalawa kung iyon ay gaya ng sinabi niya at kung 

pananampalataya hindi ay babalik ito sa kanya.” 

1 Ang pag- 
angkin ng 
hindi tunay 
na ama 

”Ang sinumang nag-angkin ng hindi niya tunay na ama samantalang 
nalalaman niya iyon, ang Paraiso ay ipagkakait sa kanya.”, ’’Huwag 
ninyong itakwil ang inyong mga ama sapagka’t ang sinumang 
nagtakwil ng kanyang ama, ito ay kawalang-pananampalataya.” 

Ang paninindak 
sa Muslim 

’’Hindi ipinahihintulot sa isang Muslim na manindak ng isang 
Muslim.”, ”Ang sinumang nagbanta sa kapatid niya ng isang 
bakal, tunay na ang mga Anghel ay susumpa sa kanya hanggang 
sa hindi niya ibinababa ito.” 

1 . . "Ang sinumang pumatay ng isang taong nakipagkasunduan (sa 

ngpagpaaysa Muslim) nang hindi makatuwiran ay hindi 

taong nasa ilalim % u i i r» ^ ^ 

^ , makasusumpong sa halimuyak ng Paraiso, samantalang ang 

^ T 1 halimuyak ng Paraiso ay tunay na nasusumpungan mula sa 

ng bansang Islam , / -i i i u \ ^ ^ ^ & 

^ ^ layong (nilalakbay ng) isang daang taon. 

1 . ’’Katotohanang ang Allah ay nagsabi: Ang sinumang inaway ang 

(katangkilik), tunay na ipinahayag Ko ang 
^ ^ ^ pakikidigma sa kanya.” 

Ang pagtawag ng ’’Huwag kayong magsabi sa Munafiq ng: Sir, sapagka’t kung 
Sir sa Munafiq at tunay nga na siya ay isang nakatataas sa inyo ay talagang ginalit 
suwail ninyo ang inyong Panginoon.” 

Ang pandaraya sa 
pinamumunuan 

’’Walang isang lingkod na pinamuno ng Allah sa isang 
pamunuan ay mamamatay sa araw nito habang siya ay 
nandaraya sa kanyang pinamumunuan kundi ipagkakait ng Allah 
sa kanya ang Paraiso.” 






























Ang pagbibigay ng 
Fatwa (personal na 
opinyon sa paghatol) 
nang walang kaalaman 

"Ang sinumang binigyan ng Fatwa na hindi alinsunod sa 
wastong kaalaman, ang kanyang kasalanan ay ipapataw sa 
nagbigay ng Fatwa sa kanya." 

Ang pagliban sa Salah 
sa Jumu'ah o sa As'r 

"Ang sinumang lumiban sa Salah sa Jumu'ah nang tatlong 
beses dala ng pagwawalang-bahala rito ay tatatakan ng Allah 
ang kanyang puso (ng kawalan ng pananampalataya)" 

Ang pagpapabaya sa 
Salah at pagliban dito 

"Ang kasunduan na nasa pagitan namin at nila ay ang Salah. 
Kaya ang sinumang tinalikuran na ang pagsasagawa nito ay 
tunay na naging Kafir nga siya.", "Ang namamagitan sa 
lalaki at sa Shirk at Kufr ay ang pagliban sa Salah." 

Ang pagdaan sa harap 
ng nagsasagawa ng 
Salah 

"Kung nalalaman lamang ng nagdaraan sa harapan ng 
nagsasagawa ng Salah kung ano ang mapapasakanya na 
pananagutan ay tunay na ang pagtayo niya ng apatnapung 
(araw) ay higit na mabuti para sa kanya kaysa sa dumaan 
siya sa harapan nito." 

Ang pamemerhuwisyo 
sa mga nagsasagawa 
ng Salah 

"Ang sinumang kumain ng sibuyas, bawang at leek ay huwag na 
huwag lumapit sa aming Masjid sapagka't napeperhuwisyo ang mga 
Anghel sa anumang nakakaperhuwisyo sa mga anak ni Adam." 

Ang pangangamkam 
ng lupain 

"Ang sinumang nangamkam ng (kahit) isang dangkal na 
lupain bilang paniniil, ikukulyar ito ng Allah sa kanya sa 
Araw ng Pagbangon muli sa pitong lupain." 

1 Angsalitana Allah) ay talagang nagsasalita ng 

‘k* ^ Ft pananalita na dahilan ng pagkagalit ng Allah, na hindi niya pinag- 

1 uukulan ng pansin, na ikabubulid niya kasama nito sa Impiyerno sa 

1 loob ng pitumpung taon.” 

1 Ang madalas na "Huwag ninyong paramihin ang pananalita na walang 

pagsasalita nang walang paggunita sa Allah, sapagka't ang maraming pananalita na 
paggunita sa Allah walang paggunita sa Allah ay katigasan para sa puso.” 

1 Ang 

pangangalandakan sa 
pamamagitan ng 
pananalita 

"Tunay na ang pinakamumuhi-muhi sa inyo para sa akin at 
ang pinakamalayo mula sa akin sa kauupuan sa Araw ng 
Pagbangon muli ay ang mga madaldal, ang mga 
nangangalandakan, at ang mga ngumangawa." 

Ang pagkalingat sa 
paggunita sa Allah 

"Walang isang pagtitipon na pinagtipunan ng isang gmpo ng 
tao na hindi nila ginunita rito ang Allah at hindi nanalangin sa 
kanilang Propeta malibang mapapasakanila ang isang kalugian. 
kaya maaari niyang parurusahan sila kung nais niya at maaari 
rin patatawarin niya sila." 

1 "Huwag mong ihayag ang pagmumura sa iyong kapatid [na 

Ang hayagang Muslim], sapagka’t kahahabagan siya ng Allah at idadaan ka 

pagmumura sa Niya sa pagsubok.", "Sinuman ang nag-akibat ng isang 

Muslim kasalanan sa kapatid niyang [Muslim] hindi siya mamamatay 

hanggang hindi niya nagagawa" 

1 Ang pag-iiwasan ng 
mga Muslim sa isa't 
isa 

"Hindi ipinahihintulot sa isang Muslim na iwasan ang kanyang 
kapatid nang higit sa tatlong (araw). Sapagka't ang sinumang 
umiwas nang higit sa tatlo at namatay ay papasok sa Apoy." 




























35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 


Ang paghahayag sa ' "Ang lahat ng aking kalipunan ay mapapawalang-sala maliban 
gawang kasalanan sa mga nagpapahayag [ng kanilang pagkakasala]." 

Ang kasamaang 
asal 

’’Ang kasamaang asal ay tunay na nakasisira sa gawa gaya ng 
pagkasira ng suka sa pulut-pukyutan" 

Ang bumabawi sa 
kanyang regain 

"Ang bumabawi sa kanyang regalo ay gaya ng aso na sumusuka 
at pagkatapos ay kinakain ang suka nito.", "Hindi nararapat sa 
isang lalaki na nagbigay ng isang pamimigay o nagregalo ng 
isang regalo at babawiin din ito." 

Ang paniniil sa 
kapitbahay 

"Na ang makipagngalunya ang lalaki sa sampung kababaihan ay 
higit na mas magaan para sa kanya kaysa sa makipagngalunya sa 
maybahay ng kanyang kapitbahay, at na ang magnakaw ang 
lalaki sa sampung kabahayan ay higit na mas magaan para sa 
kanya kaysa sa magnakaw sa kanyang kapitbahay" 

Ang pagtingin 
sa mga 

ipinagbabawal 

"Itinakda na sa anak ni Adam ang bahagi niya sa pangangalunya 
na matatamo iyon nang walang pasubali sapagka’t ang mga mata, 
ang pangangalunya ng mga ito ay ang pagtingin (sa bawal); ang 
mga tainga, ang pangangalunya ng mga ito ay ang pakikinig (sa 
bawal); ang dila, ang pangangalunya nito ay ang pagsasalita (ng 
bawal); ang kamay, ang pangangalunya nito ay ang paghawak 
(ng bawal); ang paa, ang panganglunya nito ay ang paghakbang 
(tungo sa bawal). Ang puso ay nagpipithaya at nagmimithi, at 
pinatotohanan iyon ng ari at pinasisinungalingan." 

Ang pagsaling ng 
lalaki sa isang 
babae na hindi 
ipinahihintulot 
sa kanya 

"Na ang isasaksak sa ulo ng isang lalaki ang isang bareta na 
bakal ay higit na mabuti para sa kanya kaysa sa siya ay 
makasaling ng isang babae na hindi ipinahihintulot sa kanya", 
"Katotohanang ako ay hindi nakikipagkamay sa mga 
kababaihan" 

Ang pag-asawa na 
Shighar 

"Ipinagbawal niya (S) ang Shighar". Ang Shighar ay ang 
ipakasal ng lalaki ang babaeng anak niya sa isang lalaki sa 
kondsiyong ipakakasal din ng lalaking ito ang babaeng anak nito 
sa kanya, nang walang bigay an ng Mahr (dori)." 

Ang malakas na 
pagtangis 

"Ang sinumang tinangisan nang malakas, tunay na siya ay 
naparurusahan sa pamamagitan ng malakas na itinangis sa kanya 
sa Araw ng Pagbangon muli.", "Ang patay ay naparurusahan sa 
libingan niya sa pamamagitan ng malakas na itinangis sa kanya." 

Ang panunumpa 
bukod sa Allah 

"Ang sinumang sumumpa bukod sa Allah, tunay na siya ay 
nagtakwil ng pananampalataya at nakagawa ng Shirk", "Ang 
sinumang manunumpa ay manumpa sa Allah o tumahimik na 
lamang", "Ang sinumang sumumpa sa Al-Amanah ay hindi 
nabibilang sa amin". 

Ang sinungaling 
na panunumpa 

"Ang sinumang sumumpa sa isang sumpang sinasamsam niya sa 
pamamagitan nito ang ari-arian ng isang taong Muslim at siya rito 
ay may masamang hangarin, makakatagpo niya ang Allah na galit 
na galit sa kanya." 

I Ang "Kaingat kayo sa kadalasan ng panunumpa sa pagtitinda sapagka’t ito ay 

panunumpa ; nakapag-uudyok at pagkatapos ay nakapagpapalaho.”, ’’Ang panunumpa 
sa pagtitinda ; ay pang-udyok sa pagbili ng paninda at pampalaho ng biyaya." 


























Ang paggaya sa 
mga Kafir 

"Ang sinumang gumaya sa isang grupo ng mga tao, siya ay 
kabilang sa kanila.", "Hindi nabibilang sa amin ang sinumang 
gumagaya sa iba pa sa amin." 

Ang pagpapatayo 
ng estruktura sa 
ibabaw ng libinganl 

"Ipinagbawal ng Sugo ng Allah (^) na palitadahan ang libingan, 
na upuan ito at na patayuan ito (ng gusali)." 

Ang panlilinlang 
at ang kataksilan 

"Kapag tinipon ng Allah ang mga una at ang mga hull sa Araw 
ng Pagkabuhay muli ay mag-aangat para sa bawa't nanlilinlang 
ng isang watawat at sasabihin: Ito ang panlilinlang ni ginoo na 
anak ni ginoo." 

Ang pag-upo sa 
ibabaw ng libingan 

"Ang maupo ang isa sa inyo sa baga at tutupukin nito ang damit 
niya pagkatapos ay aabot ito sa balat niya ay mainam para sa kanya 
kaysa sa maupo siya sa ibabaw ng puntod." 

Ang sinumang nais na „. . 

® , Ang sinumang nais niyang magsisitayuan ang mga tao para 

tatayuan siya Kapag ^ 1*1 1 a ti 

, sa kanya ay maglaan siya ng kanyang upuan mula sa Apoy 

siya ay pumasok & 

Ang paghingi nang 
walang tunay na 
pangangailangan 

"Walang pagbubukas ng isang tao ng pinto ng paghihingi 
malibang bubuksan ng Allah sa kanya ang pinto ng kahirapan.", 
"Ang sinumang nanghingi sa mga tao bilang pagpaparami ng 
kayamanan, tanging ang kanyang hinihingi ay baga ng apoy 
kaya magpaliit ito 0 magparami." 

Ang pagtatagisan 
sa pagtitinda 

"Huwag magtitinda ang isang taong bayan sa isang taong bukid. 
Huwag kayong magtatagisan sa pagtitinda. At huwag 
magbebenta ang lalaki sa binibentahan na ng kanyang kapatid." 

Ang paghahanap 
ng nawawalang 
bagay sa Masjid 

"Ang sinumang nakarinig ng isang lalaki na naghahanap ng 
isang nawawalang bagay sa Masjid ay sabihin: Huwag na 
sanang ibalik iyon ng Allah sa iyo, sapagka't ang mga Masjid ay 
hindi ipinatayo para rito." 

Ang 

pag-aalipusta 
sa Demomyo 

"Huwag ninyong alipustahin ang demonyo bagkus hilingin 
ninyo ang kalinga (ng Allah) laban sa kasamaan nito,", "Sinabi 
ng isa sa mga Sahabah: Nakaangkas ako noon sa Propeta (S) at 
biglang natisod ang kanyang sasakyang hay op at aking nasabi: 
Kasawian sa demonyo. Kaya sinabi niya: Huwag mong sabihing 
nasawi ang demonyo sapagka't kapag sinabi mo iyon ay lalaki 
^ siya hanggang maging gaya ng bahay at sasabihin niya: Sa 
pamamagitan ng aking kapangyarihan, nguni't sabihin mo: 
Bismillaah (sa Ngalan ng Allah) sapagka't kapag sinabi mo iyon 
ay liliit siya hanggang maging gaya ng langaw." 

Ang pag-aalipusta 
salagnat 

"Huwag insultuhin ang lagnat sapagka't naglilinis ito ng mga 
pagkakasala ng mga anak ni Adam gaya ng paglilinis ng bulusan 
sa kalawang ng bakal." 

lAng pagpapalaganap ng 
mga ipinagbabawal at 
ang pag-aanyaya para 
rito 

"At ang sinumang nag-anyaya tungo sa pagkaligaw ay 
aakusahan siya ng kasalanan gaya ng [magiging] mga kasalanan 
ng sinumang sumunod sa kanya ni hindi makababawas iyon 
mula sa kanilang mga kasalanan na anupaman" 

























Mga pagbabawal 
sa pag-inom 

’’Ipinagbawal ng Sugo ng Allah (S) ang pag-inom sa bunganga 
ng sisidlan ng tubig.", "Sinaway ng Propeta (S) ang pag-inom 
nang nakatayo.", "Ipinagbawal niya ang pag-ihip sa inumin." 

Ang pag-inom sa 
mga sisidlang yari 
sa ginto o pilak 

"Huwag kayong uminom sa mga sisidlang ginto at pilak, at 
huwag kayong magsuot ng manipis na sutla at makapal na sutla 
sapagka't ito ay para sa kanila sa mundo at para sa inyo sa 
Kabilang-buhay." 

Ang pag-inom sa 
pamamagitan ng 
kaliwang kamay 

"Huwag na huwag kumain ang isa sa inyo sa pamamagitan ng kanyang 
kaliwang kamay at huwag na huwag siyang uminom sa pamamagitan 
nito, sapagka't tunay na ang demonyo ay kumakain sa pamamagitan ng 
kaliwang kamay niya at umiinom sa pamamagitan nito." 

Ang pumuputol sal 
ugnayan ng 
pagkakamag-anak 

"Hindi makakapasok sa Paraiso ang pumuputol." Ibig sabihin: 
Ang pumuputol sa ugnayan ng pagkakamag-anak. 

Ang bind! 
pagdalangin para 
sa Propeta (®) i 

"Kaaba-aba ang isang lalaki na nabanggit ako sa kanya nguni't hindi 
siya dumalangin para sa akin.", "Ang maramot ay ang sinumang 
nabanggit ako sa kanya nguni't hindi dumalangin para sa akin." 

Ang pag- "Ang sinumang nag-alaga ng isang aso maliban sa aso na para sa 
aalaga ng pangangaso o pagbabantay ng mga hayupan, tunay na siya ay 
aso 1 nababawasan ng dalawang Qirat mula sa gantimpala niya sa bawa't araw. ” 

Ang pagpapahirap 
sa mga hayop 

"Pinarusahan ang isang babae dahil sa isang pusa na ikinulong 
niya hanggang namatay ito. Kaya nakapasok siya dahil dito sa 
Apoy", "Huwag ninyong gawing pinatatamaan ang isang bagay 
na may kaluluwa." 

Ang pagpapasuot sumasama ang mga anghel sa isang pangkat na may aso 

m^^lmyo^ ^ kampanilya.”, "Ang kampanilya ay pantugtog ng Demonyo.” 

Ang suwail 
kapag 

pinagkalooban 
ng mga biyaya 

"Kapag nakita mong pinagkakalooban ng Allah ang alipin (tao) 
ng anumang kanyang kinahuhumalingan sa mundo sa kabila ng 
kanyang mga kasuwailan; ito ay tanging paunti-unting 
pagpapalugit lamang. Pagkatapos ay binasa niya (S) :{Kaya 
inang sila ay nakalimot sa anumang ipinaalala sa kanila 
kaugnay dito ay Aming binuksan sa kanila ang mga pinto ng 
bawa’t bagay hanggang sa kapag sila ay natuwa nang labis 
dahil sa mga naipagkaloob sa kanila ay biglaan Namin 
silang pinuksa. Kaya pagmasdan, sila ay nalilito. y 

1 "Ang sinumang ang kamunduhan ay naging nakapagliligalig sa 

Ang kanya, ilalagay ng Allah ang paghihikahos niya sa pagitan ng 

pagpapahalaga sa kanyang mga mata, paghihiwa-hiwalayin ng Allah ang kabuuan 

kamunduhan niya, at hindi siya bibigyan ng bahagi sa mundo maliban sa 

itinakda para sa kanya." 


























Ang Paglalakbay sa Buhay na 
Walang-hanggan Ang lyongDaan I 
tungo sa Paraiso o Impiyerno 

Ang Libingan : Ang pinakauna sa mga tahanan sa Kabilang-buhay, isang hukay ng 
apoy para sa isang Kafir (di-muslim) at Munafiq (nagkunwaring muslim) at isang 
hardin para sa isang Mu'min (mananampalataya). Nailahad ang pagdurusa sa loob nito 
dahil sa pagsuway, ang ilan dito ay: Ang hindi paglilinis ng sarili sa pag-ihi, sa 
paninirang-puri, sa pagnanakaw mula sa mga napanalunan sa digmaan, sa 
pagsisinungaling, sa di pagsasagawa ng Salah alang-alang sa pagtulog, sa pagtalikod sa 
Qur’an, sa pangangalunya, sa sodomiya, sa pagpapatubo sa pautang, sa hindi 
pagbabayad sa utang, at iba pa rito. Magliligtas dito: Ang matuwid na gawain na tapat 
sa Allah, ang pagpapakupkop laban sa Kanyang kaparusahan, at ang pagbasa ng Surah 
Al-Mulk at iba pa rito. Makakahbre sa kaparusahan Niya: Ang Shaheed (martir), 
Murabit (ang nagtatanod sa mga itinakdang hangganan ng mga lugar ng mga Muslim), 
ang namatay sa araw ng Biyemes, ang namatay sa sakit sa tiyan, at iba pa sa kanila. 

Ang Pag-ihip sa Tambuli : Ito ay isang malaking sungay na isinubo na ni 
Anghel Israfeel habang naghihintay kung kailan uutusan siyang hipan ito: Ang pag- 
ihip para sa paghihilakbot, ang Allah ay nagsabi: ^At hihipan ang tambuli, 
manghihilakbot ang sinumang nasa mga kalangitan at ang sinumang nasa 
kalupaan, maliban sa sinumang ninais ng Allah.) [Qur an 39:68]. Kaya masisira ang 
buong Santinakpan. At pagkatapos ng apatnapu ay iihip siya muli ng pag-ihip para 
sa pagbabangon. Ang Allah ay nagsabi: ^Pagkatapos ay hihipan ito muli, at 
pagmasdan, sila ay magsisitayo na naghihintay.) [Quran 39:68], 

Ang Pagbangon : Pagkatapos ay magpapadala ang Allah ng ulan. Tutubo ang mga 
katawan (mula sa buto ng dulo ng gulugod) at magiging panibagong nilikha na hindi na 
mamamatay, mga nakayapak, at mga hubad. MakUdta na nila ang mga Anghel at ang 
mga Jinni, sila ay bahangon muli ayon sa kalagayan ng kanilang mga gawa. 

Ang Pagtipon : Titipunin ng Allah ang mga nilikha para sa pagtutuos, sila ay 
manghihilakhot na para silang mga lasing, sa isang dakilang araw na kasingtagal ng 
limampung libong taon na para bang ang itinagal nila sa mundo ay katumbas lamang ng 
isang oras. Lalapit ang araw sa kasing layo ng isang milya. Malulunod ang mga tao sa 
kanilang pawis ayon sa mga gawa nila. Dito ay magtatalo ang mga mahina at ang mga 
mapagmalaki. Makikipagtalo ang isang Kafir sa kapisan niya, sa demonyo niya at sa mga 
parte ng katawan niya. Isusumpa nila ang isa’t isa sa kanila. Kakagatin ng mapaggawa ng 
kawalang katarungan ang kanyang mga kamay. Hihilahin ang Impiyerno ng 70 libong renda, 
na hihilain naman ang bawa't renda ng 70 libong Anghel. Kaya kapag nakita ito ng isang 
Kafir ay magnanais na tubusin ang kanyang sarili o maging alabok na lamang siya. Tungkol 
naman sa mga mapagsuway: Ang hindi naghibigay ng Zakah ay pipitpitin ang kanyang mga 
kayamanan sa apoy at paplantsahin siya sa pamamagitan nito. Ang mga mapagmalaki ay 
titipunin na para silang mga langgam. Hihiyain ang mapaninira ng kasunduan, ang 
magnanakaw, at ang mapangangamkam. Dadalhin ng magnanakaw ang ninakaw niya. 
Ilalantad ang mga lihim. Tungkol naman sa mga banal ang pagkatakot, sila ay hindi 
panghihilakbutin bagkus ay daraan ito nang kasing tagal lamang ng Salah sa Dhuhr. 













Ang Pamamagitan : na pinakadakila: Ito ay partikular lamang sa Propeta (0) 
natin para sa mga nilikha sa Araw ng pagtitipon para mapawi ang kanilang dalamhati 
at para sa kanilang pagtutuos. At pangkalahatan (na pamamagitan) para sa Propeta at 
sa iba pa sa kanya; Gaya ng pagpapalabas sa mga mananampalataya mula sa 
Impiyemo at pag-aangat sa kanilang mga antas. 

Ang Pagtutuos : Ihaharap ang mga tao na nakahanay sa harap ng kanilang 
Panginoon, at ipapakita sa kanila ang mga nagawa nda. Pagtatanungin sila tungkol sa 
mga iyon, sa naging buhay nila, sa kabataan nila, sa kanilang kayamanan, kaalaman, 
kasunduan, kaginhawahan, pandinig, paningin, at sa mga itinibok ng kanilang puso. 
Kaya ang isang Kafir at ang isang Munafiq ay tutuusin sa harap ng mga n i li k ha upang 
sumbatan sila, ilahad ang katwiran laban sa kanila, at pasaksihin ang mga tao laban sa 
kanila, ang lupa, ang mga araw, ang mga gabi, ang kayamanan, ang mga Anghel, at ang 
mga bahagi ng katawan hanggang sa mapagtibay at aminin nila iyon. Samantalang, ang 
isang Mu'min ay makikipagsarilinan ang Allah sa kanya. Paaaminin Niya ito sa mga 
pagkakasala nito hanggang sa kapag inakala Niya na ito ay mapapahamak na ay 
sasabihin Niya sa kanya: “Tinakpan Ko ang mga ito para sa iyo sa mundo at sa 
Araw na ito, Ako ay magpapatawad sa iyo.” Ang unang tutuusin ay ang mamamayan 
ni Muhammad (S). At ang una sa mga gawain sa pagtutuos ay ang tungkol sa Salah, at 
ang pagbabayad na kaugnay sa pagpapadanak ng dugo. 

Ang Pagliliparan ng mga (Suhuf) Talaan ng Gawa : Pagkatapos ay 
magliliparan ang mga talaan ng gawa. Kaya kukunin nila ito bilang isang aklat ^Na 
hindi nag-iiwan ng isang maliit ni isang malaki malibang inisa-isa ang mga 

ito): Ang Mu’min ay sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay, ang Kafir at ang 
Munafiq ay sa pamamagitan ng kanyang kaliwang kamay mula sa kanyang likuran. 

Ang Timbangan : Pagkatapos ay titimbangin ang mga gawa ng mga nilikha, upang 
sila ay gantimpalaan dito, sa pamamagitan ng totoong timbangan na napakatumpak na 
may dalawang pinggan, nagpapabigat dito ang mga gawaing umaayon sa Batas ng Islam 
na buong katapatang iniuukol sa Allah. Kabilang sa nagpapabigat dito ay ang: Laa ilaaha 
illallaah (Walang tunay na Diyos maliban sa Allah), kagandahan ng asal, at Dhikr: gaya 
ng pagsabi ng Alhamdu lillaah (Ang papuri ay sa Allah lamang), at ng Subhaanallmhi 
wa bihamdihi, subhaanaUmhil 'adheem (Kaluwalhatian sa Allah at papuri sa Kanya, 
kaluwalhatian sa Allah, ang Dakila). Magbabayaran ang mga tao sa pamamagitan ng 
kanilang mga mabubuting gawa at masasamang gawa. 

Ang Hawd (lawa) : Pagkatapos ay iinom ang mga Mu'min sa Hawd (lawa ng 
Propeta). Ang sinumang uminom dito ay hindi na mauuhaw pagkatapos nito 
magpakailanman. Bawa't Propeta ay may sariling Hawd, na ang pinakamalaki sa 
mga ito ay ang kay Propeta Muhammad (lib). Ang tubig nito ay higit na maputi kaysa 
sa gatas, higit na matamis kaysa sa pulut-pukyutan, at higit na mabango kaysa sa 
musk. Ang mga panalok nito ay ginto at pilak na gaya ng bilang ng mga bituin. Ang 
haba nito ay higit na malayo sa layong mula sa Ailah sa Jordan hanggang sa Aden 
(sa Yemen). Nanggaling ang tubig nito mula sa ilog ng Al-Kawthar. 













Ang Pagsusulit sa mga Mu’min (mananampalataya) : Sa huling araw ng 
Pagtitipon ay susundan ng mga Kafir ang kanilang mga diyos na sinasamba nila. 
Ihahatid sila ng mga ito sa Apoy na magkapangkat-pangkat gaya ng mga kawan ng 
mga hayop, na umuusad sa pamamagitan ng kanilang mga paa o kanilang mga mukha. 
Walang matitira maliban sa mga Mu’min at mga Munafiq. Pupuntahan sila ng Allah at 
magsasabi Siya: (Ano ang hinihintay ninyo?) Sasabihin nila: "Hinihintay namin ang 
aming Panginoon", at makikilala nila Siya sa pamamagitan ng Kanyang paa kapag 
itinambad Niya ito. Susubsob sila nang nakapatirapa maliban sa mga Munafiq. 
Magsasabi ang Allah: (Sa Araw na itatambad ang isang paa (ng Allah) at silay ay 
tatawagin para sa pagpapatirapa nguni't hindi nila makakaya.) [Qur'an 68:42]. 
Pagkatapos ay susundan Siya ng mga ito at ituwid Niya ang Siraat (tulay). Bibigyan 
Niya sila ng liwanag at papatayin naman Niya ang liwanag ng mga Munafiq. 

Ang Siraat : ito ay isang tulay na ilalatag sa ibabaw ng Impiyemo upang tatawiran 
ng mga Mu’min patungo sa Paraiso. Inilarawan ito ng Propeta (^) "Na ito ay madulas 
na nakatitisod, na may mga sungkit at mga kalawit na gaya ng mga tinik ng 
Sa'adan, na higit na manipis kaysa sa buhok at higit na matalas kaysa sa espada" 
[Muslim], Dito ay ibibigay sa mga mananampalataya ang liwanag ayon sa antas ng 
kanilang mga gawa. Ang pinakamataas na liwanag sa kanila ay gaya ng mga bundok at 
ang pinakamababa sa kanila ay kapantay sa taas ng hinlalaki ng paa. Tatanglaw ito sa 
kanila at tatawirin nila ito ayon sa antas ng kanilang mga gawa "Kaya tatawid ang 
isang mananampalataya sa bills na gaya ng kisap ng mata, gaya ng kidlat, gaya ng 
hangin, gaya ng mga ibon, gaya ng mga matutuling kabayo, at gaya ng mga 
sasakyang kamelyo. Kaya may malayang maliligtas, may nagalusan na 
makakaalpas, at may maitutulak sa Impiyerno". [Ai-Bukhari at Muslim], Tungkol naman 
sa mga Munafiq, sila ay walang madadalang liwanag. Babalik sila at pagkatapos ay 
magtatayo sa pagitan nila at ng mga mananampalataya ng mga pader. Pagkatapos ay 
hahangarin nilang tawirin ang Siraat nguni't magsisibagsakan sila sa Apoy. 

Ang Apoy : Papasukin ito ng mga Kafir, pagkatapos ay ng ilan sa mga sumusuway na 
mga Mu'min, at pagkatapos ay ng mga Munafiq. Sa bawa’t 1,000 ay papasok doon ang 
999. lyon ay may pitong pintuan. Ito ay higit na matindi kaysa sa apoy ng mundo nang 70 
ulit. Palalakihin doon ang pagkakalikha sa isang Kafir upang lubos na malasap niya ang 
pagdurusa. Kaya ang baba ng nasa pagitan ng kanyang mga bahkat ay kasing layong 
lalakarin sa loob ng tatlong araw at ang kanyang bagang ay singlaki ng bundok ng Uhud. 
Kakapal ang kanyang balat at papalit-palitan upang malasap niya ang pagdurusa. Ang 
inumin nila ay tubig na napakainit na puputol sa mga bituka nila. Ang pagkain nila ay ang 
Zaqqum, tagas ng sugat at nana. Ang pinakamagaan sa kanila sa pamsa ay ang lalagyan 
ang ilalim ng dalawang paa niya ng baga, na kukulo ang kanyang utak dahil dito. Sa loob 
niyon ay may pagluluto ng balat, paglulusaw, pamamaso, pangangaladkad, mga tanikala, 
at mga kulyar sa leeg. Ang kailaliman nito ay napakalalim. Kung sakahng may inihagis 
doon na isang sanggol ay talagang aabot ito nang 70 taong gulang pagdating sa kailaliman 
nito. Ang mga panggatong nito ay ang mga Kafir at mga bato. Ang hangin nito ay 
nakapapasong hangin. Ang hhm nito ay maitim na mainit na usok. Ang kanilang damit ay 
apoy, na lumalamon ng bawa't bagay kaya hindi nagtitira at hindi nag-iiwan, na 
nagsisiklab, umuungol, sumusunog sa mga balat, at umaabot sa mga buto at mga puso. 









Ang 

sa Apoy nguni't patitigilin sila sa isang tawiran sa pagitan ng Paraiso at 
Impiyerno. Maggagantihan ang ilan sa kanila dahil sa ilang paniniil na 
naganap sa pagitan nila noon sa mundo. Hanggang sa kapag nalinis na sila at 
nadalisay na sila ay papahintulutan ng papapasukin sa Paraiso. Kaya sumpa 
man sa Kanya na ang kalulnwa ni Muhammad ay nasa mga kamay Niya, 
tunay na ang bawa't isa sa kanila ay higit na nakaaalam sa kanyang magiging 
tirahan sa Paraiso kaysa sa tirahan niya noon sa mundo.” [Ai-Bukhari], 

Ang Paraiso : Ang Ruling Hantungan ng mga Mu'min. Ang mga gusali nito ay 
yari sa pilak at ginto. Ang simento nito ay musk. Ang mga graba nito ay mga perlas 
at mga rubi. Ang alabok nito ay asapran. Mayroon itong walong pinto, na ang 
luwang ng isa sa mga ito ay layong lalakarin sa tatlong araw subali't ito ay maninikip 
dahil sa siksikan. Sa loob nito ay may 100 antas, na ang layo sa pagitan ng dalawang 
antas ay gaya ng layo ng langit at lupa. Ang Firdaws ay ang pinakamataas sa mga ito 
at mula rito ay bumubulwak ang mga ilog nito. Ang bubong nito ay ang trono ng 
Allah. Ang mga ilog nito ay pulut-pukyutan, gatas, alak, at tubig, na dumadaloy nang 
walang agusan, na pinadadaloy ng Mu'min ayon sa kanyang kagustuhan. Ang mga 
pagkain doon ay palagian, malapit, at madaling pitasin. Sa loob nito ay may hungkag 
na kubol ng perlas, na ang luwang nito ay animnapung milya. Sa bawa't sulok ay 
mayroong mga naninirahan: mga walang balahibo sa katawan, mga walang balbas, at 
mga may mata na initiman sa ilalim. Hindi maglalaho ang kanilang kabataan at hindi 
maluluma ang kanilang mga damit; walang ihi, walang dumi, walang kasalaulaan. 
Ang mga suklay nila ay ginto. Ang pawis nila ay musk. Ang mga babae roon ay 
magaganda, mga birhen, malalambing, magkakasinggulang. Ang unang papasok 
doon ay si Muhammad (^) at ang mga Propeta. Ang pinakakaunti sa kanila na 
magmimithi ay bibigyan ng sampung ulit nito. Ang kanilang mga utusan ay mga 
batang lalaki na pinamalaging bata na parang mga mutyang ikinalat. Ang ilan sa 
pinakadakila sa mga karangyaan ng Paraiso ay ang pagkakita sa Allah, ang Kanyang 
kasiyahan, at ang buhay na walang hanggan. 













Ang Pamamaraan ng 
Pagsasagawa ng Wudu’ 


f 

i 




^Hindi magigiag tumpak ang &al^ naag walang wudE^ KaiLangaiig ito ay sa pamamagitan 

ng tubig m nakililiois: ang Inbig na nanaiiati]! sa k^gayan ng pagkalil^ rito gaya ng 
tubig ng daga^ tubig ng mga balon^ tubig ng mga bukal^ at tubig ng mga ilog. 

Puna : Nagiging marumi ang kaunting tubig kapag nadiltan ng karumihan. Ang 
maraming tubig naman, ang higit sa 210 litro, ay hindi nagiging marumi hanggang 
hindi nababago ng karumihan ang kulay nito o ang lasa nito o ang amoy nito. 



/ Sinisimulan ang pagsasagawa ng wudu’ sa pamamagitan ng pag^bi ng bismi 'llah. 
Kaibig-ibig ang paghuhugas sa mga kamay sa bawat pagasasagawa ng wndu^ai titiyaking 
mahuhugasan ang mga Hu nang tationg uUt para sa isang gumii^ sa pagkatulog sa gabi. 
Puna : KinasusuMaman ang kalabisan sa tationg ulit sa paghuhugas ng lahat ng katawan sa wudii’. 


/Pagkatapos ay isinatungkuling magmumog nang isang ulit Ang tationg ulit ay higit na mainam. 

Puna : 1. Hindi nakasasapat sa pagmumumog ang pagpapasok ng tubig sa bibig at 
pagbubuga nito lamang, bagkus ay kailangang gumalaw-galaw ang tubig sa loob ng 
bibig. 2 , Kaibig-ibig ang paggamit ng miswak sa sandali ng pagmumumog. 


/ Pagkatapos ay isinasatungkuling suminghot ng tubig at isisinga ito nang isang 

^ulit. Ang tationg ulit ay higit na mainam. 

Puna : Hindi nakasasapat sa pagsinghot ang pagpapasok lamang ng tubig si ilong, 
bagkus ay kailangang pumasok ang tubig sa pamamagitan ng paghingang paloob na 
habatak sa tubig sa loob ng ilong at pagkatapos ay palalabasin ito sa pamamagitan ng 
. pagsingang palabas, hindi sa pamamagitan ng kamay. Ang isinasatungkulin ay isang 
\lit, ngunit ang tationg ulit ay higit na mainam. _ 



/ Pagkatapos ay isinasatungkuling hugasan ang mukha nang isang ulit. Ang tationg 
ulit ay higit na mainam. Ang hangganan ng mukhang isinasatungkuling hugasan ay 
mula sa isang tainga hanggang sa isa pang tainga sa dakong pahalang at mula sa baba 
f hanggang sa mga bahaging karaniwang tinutubuan ng buhok sa dakong patindig. 

Puna : Kaiibig-ibig ang pagsuklay-suklay ng kamay sa balbas kapag ito ay malago at 
isinasatungkulin ito kapag ang balbas ay manipis. 


Pagkatapos ay huhugasan nang isang ulit ang mga kamay at mga braso mula sa 
mga dulo ng mga daliri hanggang sa mga siko. Ang tationg ulit ay higit na mainam. 

Puna : Kaibig-ibig ang paghuhugas sa kanang kamay bago ang kaliwang kamay. 


Pagkatapos ay hahaplusin ng mga kamay ang buong ulo, ipapasok ang mga 
hintuturo sa butas ng mga tainga habang hinahaplos ng mga hinlalaki ang likod 
ng mga tainga. Ang lahat ng ito ay isang ulit lamang. 

Puna : 1. Ang isinasatungkuling haplusin sa ulo ay mula sa hangganan ng mukha 
hanggang sa batok. 2. Hindi isinatungkuling haplusin ang lumalaylay na bahagi ng 
^uhok. 3. Hahaplusin ang anit ng ulo kapag walang buhok. _ 


Pagkatapos ay isinasatungkuling hugasan ang mga paa kasama ang mga 
bukung-bukong nang isang ulit. Ang tationg ulit ay higit na mainam. 


Mga Paalaala 

1. Ang mga bahagi ng wudu’ ay apat: A, Ang pagmumog, ang pagsinghot at pagsinga ng tubig, at ang 
paghugas ng muldm. B, Ang paghugas ng mga kamay at mga braso, C. Ang paghaplos sa ulo at mga tainga. 
D. Ang paghugas sa mga paa kasama ng mga bukung-bukong. Isinasatungkulin ang pagkakasunod ng mga 
bahaging ito at ang pag-uuna sa isa sa mga ito sa iba pa ay oagpapawalang-saysay sa wudu". 

2. Isinasatungkulin na ang paghuhugas ay tuluy-tuloy, Nawawalan ng saysay ang wudu* sa pamamagitan ng 
pagtigil sa p^uhugas sa isa sa mga bahagi hanggang sa natuyo na ang nauna sa bahaging ito. 

3. Sunnah na sabihin matapos ang wudu": Ashhadu anlAilaha iOa *11^» wahdahu la sharika lah^ wa ash-hadu 
anna muhaitimadan ^abduhu wa rasuluh. (Sumasaksi oko na walang [totoong] Diyos kundi siAUak: tanging 
Siya, wala Siyang katambal; at sumasaksi rin ako na si Muhammad ay Lingkod Niya at Sugo Niya.) 



























































Ang Pamamaraan ng 
Pagsasagawa ng Salah 



Ang mga saligan' ng salah. Nawawalan ng saysay ang salah sa hindi 
pagkakasagawa sa mga pliganp ito dala ng pananadya o pagkali^ta. 

Ang mga kinakailangan^ sa salSi. Nawawman ng saysay ang salSi sa hindi 
pagkakasagawa sa irma kinakailangang ito dala ng pananadya. Magsasagawa 
naman ng sujMu *ss^w (patirapa para sa pagkaligta) dahil sa hindi 
pagkakasagawa sa alin sa mga ito dala ng pagkak^ali. 

Ang mga sunnah sa saldh, ICndi nawawSan ng saysay ang sal^ sa hindi 
pagkakasagawa sa mga sunnah na ito. 

Kapag ninais mo na magsagawa ng sal^, ikaw ay magsasabi ng Alldhu akbar habang ikaw ay 
ganap na nakatayo. Bibigk^in nang malakas ng tmdm (namumuno sa saldh) ang lahat ng takhir 
(pagsasabi ng Alldhu akbar) upang maiinig ito ng sinumang nasa likuian niya, at bibigkasin 
naman ito nang talumik ng hindi imim sa saldh. 

Sa pagsisimula ng takbir, iaangat ng nagdarasal ang mga kamay niya na nakadikit ang mga daliri 
hanggang sa kapantay ng mga Balikat. Ang mga m^mwn (pinamumunuan sa saldh) naman ay 
bibigkas ng takbir matapos na malubos ng imam ang pagbigkas ng takbir niya. 

Puna : Ang sinasasalitang bahagi ng saligan at kinakailangan sa salah ay kinakailangang bigkasin 
sa tinig na kayang maipannig ng nagsasagawa ng salah sa sarili niya, pati na sa salah na binibigkas 
ynang tahimik. Ang pmakamababang malakas na pagbigkas ay ang maririnig ng iba at an^ 

—tn-. 

Hahawakan ng nagsasagwa ng salah sa pamamagitan ng kanang kamay niya ang 
kamay o ang pulsuhan ng kaliwa niya at ilalagay niya ang mga ito sa ilalim ng 
dibdib niya samantalang ang paningin niya naman ay nakatuon sa bahaging 
pagpapatirapaan niya. Fagkatapos ay bibigkasin niya ang istiftdk (panimulang 
j panalangin sa sal4h) sa pamamagitan ng il^g mga nasaad sa sunnah gaya ng : 
j ^ Vj dJtklLi subhanaka llahumma wa 

- bihamdika wa tabaraka 'smuka wa ta‘ala jadduka wa la ilaha ghayruk 

(Kaluwalhatian sa lyo, o Allah, at papuri sa lyo. Mapagpala ang pangalan Mo, 
kataastaasan ang kabunyian Mo at walang totoong Diyos maliban sa lyo). 
Pagkatapos ay bibigkasin niya ^ng isti ‘ddhah (panalangin ng pagpapakupkop kay 
Allah) : jjpI a‘udhu bi’llahi mina 'shshaytani *rrajim 

(Nagpapakupkop ako kay Allah laban sa 'Demonyong isinumpa). Pagkatapos ay bibigkasin niya 
ang basmalah : bismi ’llahi ’rrahmani 'rrahim (Sa ngalan ni Allah^ ang 

Napakamaawain, ang Pinakamnawain). 

Hindi bibigk^in nang malakas ang lahat ng naunang nabanggit. Pagkatapos ay bibigkasin ang 
alFdtihah. Hindi kinakailangan sa ma’mum na bumigkas ng alFatihah sa mga rak^ah na binibigkas 
nang malakas, bagkns kaibig-ibig para sa kanya na bigkasin nang tahi mik ang alFitibah sa sandali 
ng mga pananahimik ng imBm at sa mga na hindi bumibigkas nang mdakas. Pagkatapos ay 
bibigkas ng makakaya mula sa Qur'an. Lalakasan ng im^ ang pagbigkas sa sal^ sa subh 
(madaling-araw), at sa unang dalawang rak*ab ng saMh sa, maghrib (pagkalubog ng araw), at ‘ish^’ 
(gabi). Hihinaan ang pagbigkas sa sa mga rak‘ah na iba pa rito. 

Puna : Kaibig-ibig na bumigkas ng mga kabanata ng Qur’an ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga 
kabanata at kinasusuklaman na baliktarin ang pagkakasunud-sunod. Ipinagbabawal ang pagbago sa 
pagkakasunud-sunod ng mga salita o mga talata sa iisang kabanata ng Qur’an. 







Pagkatapos ay bibigkasin niya ang takbir habang iniaangat ang mga kamay niya at 
yuyukod siya. Ilalagay niya ang mga kamay niya sa mga tuhod niya na para bagang 
hinahawakan niya ang mga ito, habang pinaghihiwalay niya ang mga daliri niya. luunat 
niya ang likod niya at gagawin niya ang ulo niya na kapantay ng likod. Pagkatapos ay 
tatlong ulit beses siyang bibigkas ng: subhana rabbiya ’Padhim 

(Kaluwalhatian sa Panginoon ko, ang DakiUk). Sa pamamagitan ng pagyukod na ito ay naaabutan ang isang rak‘ah. 
Puna: Ang oras ng pagsambit ng takbir at pagsabi ng iil sami‘a 'llahu liman hamidah 

(Dininig ni Allah ang sinumang nagpuri sa Kanya.) ay sa sandali ng pagsasagawa ng paglipat sa 
kasunod na posisyon, hindi bago o matapos magsagawa. lyon ay ginagawa sa lahat ng mga takbir ng 
salah. Kapag inantala ang takbir nang sinasadaya ay mawawalan ng saysay ang salah. 



































Pagkatapos ay iaangat mya ang ulo habang nagsasabi ng saim‘a ’llahu 

liman hamidah habang inaangat niya ang mga kamay. Kapag nakatayo na siya nang 
tuwid ay magsasabi siya og: fl£jli Ilia XU lij 

/iu f ^ U f Jaj rabbana wa laka 'lhamd hamdan kathiran tayyibam 

mubarakan fihi mil’a ’ssamawati wa mil’a ’I’ard, wa mil’a ma shi’ta min shay’im ba‘d, 
(Ang papuri ay ukol kay Allah, papuring marami, mabuti, nagpapala na makapupuno ng mga 
langit, makapupuno ng lupa at makapupuno ng anumang bagay na niloob Mo pagkatapos.) 

Puna : Ang sandali ng pagsasabi ng rabbana wa laka 'lhamd ay matapos malubos ang 
y^agkakatayo mula sa pagkakayukod, hindi sa sandaling umaangat mula sa pagkakayukod. _^ 



Pagkatapos ay magpapatirapa habang nagsasabi ng takbir. Habang : 
ilalayo niya ang mga bisig niya sa mga tagiliran niya, at ang tiyan niya sa mga 
hita niya. Ilalapag niya ang mga kamay niya kapantay ng mga balikat niya at 
nakatukod ang mga dulo ng mga paa, na nakaharap ang mga daliri ng mga kamay 
at mga paa sa qiblah. Pagkatapos ay tatlong ulit magsasabi ng 
subhana rabbiya 'l’a‘la (Kaluwalhatian sa Panginoon ko, ang Pinakamataas). 
Puna : Kinakailangang ang pagkakapatirapa ay batay sa pagdiit ng pitong bahagi ng katawan: ang 
mga dulo ng dalawang paa, ang dalawang tuhod, ang dalawang palad, at ang noo kasama ng ilong. 
Nawawalan ng saysay ang salah sa pamamagitan ng sadyaang pagpapatirapa nang hindi nakadiit 
ang ilan sa pitong bahagi na ito, maliban kung may katanggap-tanggap na dahilan. 


Pagkatapos ay iaangat niya ang ulo niya [samantalang nakaupo] habang 
nagsasabi ng takbir. Ang pag-upo sa pagitan ng dalawang patirapa ay may 
dalawang anyo: 

1. ang upong iftirdsh: ihihiga ang kaliwang paa [na nakaturo ang dulo sa gawing 
kanan] at uupo sa ibabaw nito habang nakatukod ang kanang paa samantalang 
nakabaluktot ang mga daliri na nakaturo sa qiblah. 2. ang upong nakatukod ang 
mga paa habang ang mga daliri ng paa ay nakaturo sa qiblah, samantalang 
nakaupo sa mga bukung-bukong. 

[Habang nakaupo,] tatlong ulit siyang m^s^abi ng °j—Ij rabbi 'ghfir li {Panginoon ko, patawarin 
Mo ako) at maaari siyang magdagdag ng ti-Js'rj j j wa 

'rhamni wa 'jburm wa 'rfa^m wa 'rzuqm wa 'nsurm wa 'hdini wa ‘afini wa ’^fu ‘anni 
(Kaawaan Mo ako, patnubayan Mo ako, tustusan Mo ako, pariwasain Mo ako at palusugin Mo 
ako, iangat Mo ako, tustusan Mo ako, iadya Mo ako, patnubayan Mo ako, palusigin Mo ako, at 
paumanhinan Mo ako.). Pagkatapos ay magpapatirapa mull gaya ng una. Pagkatapos ay iaangat 
niya ang ulo niya habang nagsasabi ng takbir at babangon na nakatayo sa mga talampakan ng mga 
paa at isasagawa niya ang ikalawang rak‘ah gaya ng una. 

Puna : Ang pagbigkas ng Surah alFatihah ay kapag nakatayo na. Kaya kapag sinimulan ang 
pagbigkas nito bago malubos ang pagtayo, kailangang ulitin ito matapos na malubos ang pagtayo 
dahil kung hindi ay mawawalan ng saysay ang salah. 


























Kapag natapos na sa dalawang rak‘ah ay uupo ng upong iftirash para sa unang 
tflshahhud. Ipapatong ang kaliwang kamay sa kaliwang hita at ang kanang kamay 
sa kanang hita. Ikukuyom ang hinliliit at ang palasingsingan, iipidn ng hinlalaki 
ang hinlalato, at ipantuniro ang Mntuturo. Bibigl^m ang Unang TashaMiud: 

y Vj V y attahiyatu lillahi wa 

'ssalawatu wa 'ttayyibat, assalamu ‘alayka ayyuha 'nnabiyu wa rahmatu 
'llahi wa barakatuh, assalamu ^alayna wa ^ala ibadi 'llahi 'ssalihm, ashhadu 
an la ilaha ilia 'llah, wa ashhadu anna muhammadan ^abduhu wa rasuluh. 

(Ang mga pagbati ay ukol kay Allah, at ang mga dasal at mga mabuting gawa. Ang kapayapaan 
ay sumaiyo, o Propeta, at ang awa ni Allah at ang biyaya Niya. Ang kapayapaan nawa ay sa 
kanya at sa mga matuwid na lingkod ni Allah. Sumasaksi ako na walang [totoong] Diyos kundi 
si Allah, nag-iisa Siya, wala Siyang katambal; at sumasaksi rin ako na si Muhammad ay 
Lingkod Niya at Sugo Niya.) 

Pagkatapos ay tatayo, kung ang sal^ ay tatluhan o apatang rak‘ah, habang nagsasabi ng takbir at 
inaangat ang mga kamay. Isasagawa ang nalalabing rak‘ah nang gayon din ngunit alFatihah na 
lamang ang bibigkasin at hindi ito bibigkasin nang malakas. 


Pagkatapos ay uupo para sa Holing Tashahhud, kung ang sai^ ay tatluhan ^ 

apatang rak‘ah, ng upong tawarruk. Ito ay may tatlong anyo na pawang tumpak : 

1. Hiihiga ang kaliwang paa at ilalabas ito sa dakong kanan niya S 2 . ilalim ng 
Mod niya habang nakatukod ang kanang paa niya at ang pigi niya niya ay 
nakaupo sa lapag, 2. Ihihiga ang ^iwang paa at Oalabas ito sa dakong kanan 
niya sa ilalim ng lulod niya habang nak^ga ang kanang paa niya at ang pigi 
niya ay nakaupo sa lapag, 3, Ihihiga ang kaliwang paa at ilalabas ito sa dakong 
kmian niya sa pagitan ng Mod at hita niya at ang pigi niya ay nakaupo sa lapag. 
Hindi uupo ng upong tawamik kung hindi sa huJmg pag-upo ng saldh na may 
dalawang tashahhud. Pagkatapos ay sasabihin ang Unang Tashahhud. Pagkatapos 
ay bigkasin ang Salawitr 

jjI JI c.Uvo Jl 

. iiljj j_jj Jl j—jl Jl iiljU 

Allahumma salli ‘ala muhammadin wa ‘ala all Muhammad, kama sallayta ‘ala ibrahima wa ‘ala ali 
Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ‘ala muhammadin wa ‘ala ali muhammad, 
kama barakta ‘ala ibrahim, wa ‘ala ali ibrahim, innaka hamidum majid. 

(O Allah, basbasan Mo si Muhammad at ang mag-anak ni Muhammad gay a ng pagbasbas Mo kay 
Ibrahim at sa mag-anak ni Ibrahim; tunay na Ikaw ay Kapuri-puri, Maluwalhati. O Allah, 
pagpalain Mo d Muhammad at ang mag-anak ni Muhammad gaya ng pagpala Mo kay Ibrahim at 
sa mag-anak ni Ibrahim; tunay na Ikaw ay Kapuri-puri, Maluwalhati.) 

Kaibig-ibig na manalangin pagkatapos niyon ng ilang panalanging nasaad sa Hadith, gaya ng: 

. Jll'.i-JI pl-a^lj lla^l ^1 jUil jjc^I A‘udhu billahi min ‘adhabi 'nnar, wa 

‘adhabi 'Iqabri, wa fitnati 'Imahya wa 'Imamati, wa titnati 'Imasihi 'ddajjal. 



{Nagpapakupkop ako kay Allah laban sa pagdurusa sa Apoy, sa pagdurusa sa libingan, sa tukso ng buhay at 
kamatayan, at sa tukso ng Bulaang Kristo.) 



Pagkatapqs ay babati sa unang pagkakataon sa dakong kanan niya, na nagsasabi: ^ 

^1 A^jj Assalamu ‘alaykum wa rahmatu ’llah (Ang k^ayapaan ay 

sumainyo at ang awa ni Allah), at babati rin sa ikalawang pagjcatataon sa dakong 
kaliwa naman niya. 

Kapag nakabati na ay bibigkas siya ng du‘a’ na nasaad sa Hadith habang siya ay 
nakaupo sa pinaedasalan niya. > 


























V 


\ 


Ang Hinihiling 
ng Kaalaman ay 
ang Paggawa 


Kapatid na Muslim 


Ang kaalamang walang gawa ay pinupulaan ni Allah, ng Sugo 
Niya, at ng mga Mu’min. Nagsabi si Allah (6i:2-3): “O mga 
sumampalataya, bakit ninyo sinasabi ang hindi ninyo 
ginagawa? Malaking pagkamuhi para kay Allah na 
sabihin ninyo ang hindi ninyo ginagawa.” Nagsabi si Abu 
Hurayrah (ra): ''Ang paghahalintulad sa kaalamang hindi 
ginagawa ay katulad ng kayamanang hindi nagugugol mula 
rito ang alang-alang sa landas niAllah.’^ 

Nagsabi si alFudayl, kaawaan siya ni Allah : “Ang nakaaalam ay hindi 
titigil sa pagiging mangmang sa nalaman niya malibang isagawa niya 
ito.” Nagsabi naman si Malik ibnu Dinar, kaawaan siya ni Allah : 
“Makatatagpo ka ng lalaking hindi pa nagkakamali sa pagbigkas ng isang 
titik samantalang ang gawain niya ay mali lahat.” 


Pinadali nawa ni Allah para sa iyo ang pagbasa sa mapakikinabangang aklat na ito. 
Manatili nawa ang bunga ng pagbabasa mo, at ito ay ang paggawa ayon sa nasaad dito. 


■ Nakabasa ka na ng ilang bahagi ng Qur’an at pagpapaliwanag nito. Kaya 
magsigasig ka sa paggawa ayon sa nalaman mo na mga kahulugan nitong mga 
talata ng Qur’an sapagkat tunay na ang mga Kasamahan ng Propeta (sas) ay 
nagpapabigkas sila mula sa Sugo ni Allah (sas) ng sampung talata ng Qur’an at 
hindi nila kinukuha ang ibang sampung talata ng Qur’an malibang naisagawa nila 
ang nasaad doon na kaalaman at gawain. Sinabi nila: “Kaya nalaman namin ang 
kaalaman at ang paggawa” na gaya nga ng pag-uudyok ng Batas ng Islam doon. 
Nagsabi si Ibnu ‘Abbas (ra) hinggil sa sinabi ni Allah (2:i2i) : binibigkas ito nang 
totoong pagbigkas : sinusunod nila ito ng totoong pagsunod. Nagsabi naman si 
alFudayl: “Ibinaba ang Qur’an upang isagawa lamang ngunit ginawa ng mga tao 
ang pagbigkas nito bilang isang gawain.” 


■ Nakabasa ka na rin ng ilang bahagi ng Sunnah ng Propeta (sas) kaya magdali-dali 
ka sa pagtugon at paggawa sapagkat tunay na ang mga matuwid na Kalipunang Islam 
ay walang natutunan na anuman malibang nag-uunahan sila sa pagpapatupad nito at 
pag-aanyaya tungo rito, bilang pagsunod sa sinabi ng Propeta (sas): “Kapag nag-utos 
ako sa inyo ng isang utos ay isagawa ninyo ito ng makakaya ninyo at ang anumang 
sinaway ko sa inyo ay iwasan ninyo ito.” ^ at bilang pangamba sa masakit na parusa 
ni Allah ayon sa sinabi Niya ( 24 : 63 ): “Kaya mag-ingat ang mga sumasalungat sa 
utos niya na baka dapuan sila ng isang pagsubok o dapuan sila ng isang masakit 
na pagdurusa.” Kabilang sa mga halimbawa nito ay ang sumusunod: 

• Ang ina ng mga Mu’min na si Umm Habfbah (ra) ay nagsasalaysay ng isang 

Hadfth: “Ang sinumang magdasal ng labindalawang rak‘ah sa araw at gabi ay 

2 

magpapatayo para sa kanya dahil sa mga ito ng isang bahay sa Paraiso.” 
Sinabi ni Umm Habfbah: “Kaya hindi ko na itinigil ang mga ito magbuhat nang 
narinig ko ang mga ito mula sa Sugo ni Allah (sas).” 

• Si Ibnu ‘Umar (ra) ay nagsasalaysay ng isang Hadfth: “Hindi karapat-dapat sa 
taong Muslim na may bagay na itatagubilin niya hinggil doon na magpapagabi 
ng tatlong gabi kung hindi nakasulat ang tagubilin niya.” ^ Pagkatapos ay sinabi 
niya: “Walang nagdaang gabi sa akin magbuhat nang narinig ko ang Sugo ni Allah 
(SAS) na nagsabi niyon na malibang taglay ko ang tagubilin ko.” 


A 


^ Isijialaysay ito nina Imam alBukhari at Imam Muslim. 
^ Isinalaysay ito ni Imam Muslim. 

^ Isinalaysay ito ni Imam Muslim. 










• Nagsabi si [mam Ahmad, kaawaan siya ni Allah: “Wala akqtig naisulat na hadith malibang 
naisagawa ko iyon, hanggaag sa nakarating sa akin na ang Prnpeta ay nagpagamot m 
pamamagitan ng hi/dmak' at nagbigay kay Abu Taybah tig isang Dinar kaya nagbibigay 
ako sa hajyam ng isang Dinar nang nagpagamot ako sa pamamagitan ng hijamah,” 

• Nagsabi si imam alBukhari, kaawaan siya ni Allah: “Hindi ako nanlibak sa isa man 
magbuhat nang naiaman ko na ang panlilibak ay bawal. Tunay na ako ay umaasa na 
makakaiagpo ko si Allah na hindi Niya ako pananagutin na ako ay nanlibak sa isa.” 

• Nasaad sa Haditb: ‘‘‘Ang sinumang humigkas ng Ayatulkursi pagkatnpos ng 
bawat saldh ay walang makapipigil sa kanya sa pagptisok sa Paraiso kundi ang 
mamatay siya,’*^ Nagsabi si Imam Ibnu alQayyim, kaawaan siya ni Allah: “May 
umabot sa akin tungkol kay Shaykh al’lslam na siya ay nagsabi: Hindi ko itinigil 
iyon pagkatapos ng bawat salah malibang dahil sa pagkalimot o gaya niyon,” 

■ Pagkatapos ng kaalaman at paggawa ay kailangan ang pag-anyaya tungo sa 
ibiniyaya sa iyo ni Allah at na huwag mong pagkaitan ang sarili mo ng kabayaran 
at huwag pagkaitan ang iba ng kabutihan. Nagsabi ang Pmpeta (Sasj: ^Ang 
sinumang nagturo ng isang mabuti ay magkakaroon siya ng tulad sa kabayaran 
nagsasagwa niyon/’^ Nagsabi pa siya(SAS); *Ang pinakamabuti sa inyo ay ang 
nag-arai ng Qur^an at nagturo nito/*^ Nagsabi pa siya (Sas>: **Magpanating kayo 
tungkol sa akin kahit htmang na isang talata/* ^ Ayon sa dami ng pakikilahok sa 
kabutihan darami at lalaki para sa iyo ang kabayaran at magpapatuEoy para sa iyo 
ang mga magandang gawa sa buhay at matapos ang kamatayan. Nagsabi ang 
Propeta isas): ^^Kapag namatay ang tao ay napuputol buhat sa kanya ang gawain 
niya maliban sa taflo: maliban sa kawanggawang nagpapatuloy, o kaalamang 
napakikinabangan, o anak na matuwid na dumadalangin para sa kanya.’^^ 

Pagliliwanag : Binibigkas natin ang alF^ihah nang higit sa labimpitong uiit bawat araw, 
Nagpapakupkop tayo laban sa mga kinagalitan at mga nali]igaw> pagkatapos ay tumutulad 
tayo sa kanila sa mga gawain nila. Tinatalikdan natin ang pag-aaral at nagsasagawa tayo 
ayon sa kamangmangan, kaya nakawawangis natin ang mga Kristiyanong naliligaw; o nag- 
aaral ta yo at hindi n agsasagawa, kaya nakaw awangis natin ang mga Htidyong pinagalitan! 
Hinlhiling natin kay Allah na tustusan kami at ikaw ng kaalamang napakikinabangan 
at gawang matuwid. 

Si Allah at ang Siigo Niya ay higit na nakaaalam. Basbasan ni Allah at pangalagaan 
ang pinuno natin at minamahal nating si Muhammad sampu ng mag-anak niya at 
lahat ng mga Kasamahan niya. 


un ng p^nggagamt^ na noon sa mga Muslim nn is,iiiai^gaiA'a sa pamamagitan ng 

ng maliit na hiwa sa isang bahagi ng katav-an at pinnpalungan ng isang tasa upang mapaLabas ang 
nisi^mang dtigo. Ang nanggagarnot sa pamacnagiLan nito ay tinalawag na 
^ asSunnan aJKubr^. 

' Jsliialaysay ito ni Imim Muslim. 

^ Isinnlayisoy ito ni Imam alBuktidrf. 

Isinalaysay ito nina frmm alBukhari at Imam MusMin- 
^ Isinalaysav ito ni Imam Muslim. 












